
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated guerying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : //books . google . com/| 



dh f^ T. £ , y<»x>-^ 



^ 



13% 



J2^ 



5o4 



■^i^'-S^^ 




itizedbyG00gle 



2.^ 



itizedbyG00gle 



\.... 



Digitized by VjOOQ lC 



dIrli 



THIAU 



ADFYWIADAÜ CREFYDDOL, 



PARCH. CHARLES G. FINNEY, 



AMERICA. 



WBDI BU OrriBITHÜ l'a OTUBABO, O'B 8BITBFBD AROBAFT* 
lAD SBI8NIO, 

GAN E. GRIFFITHS, ABERTj 

I BAL.A. 

^^ iAtAXftF#t»nad)f3j|^GRIFFITll8, BBOI, FAWR. 
THE 

Af^y, J0QQ^ DigitizedbyG00gle 





Digitized by VjOOQlC 



^^ 






RHAGYMADRODD. 



DicHON nad oes fawr Ilyfraa wedi aa cyhoeddì yn yr oes bresenol, wedî 
tjna cyoiinálDt o sylw crefỳddwyr yn gyffrediool trwy y deyrnu hoo, 
K\ Darlithîan hyn o eiddo y Parcb. C. O. Fiüinbt ar Âdfywiad Cref* 
yddol. Efe a'a traddododd yn ei Oapel ei bun yn l^ew Torkf er deffroi 
gweinidoglon, a pbroffeswyr crefydd yn gyffrediooi, i ymdrecha o biaid 
achos yr Argiwydd. 

Ni fwTÌadai y pryd bwaw iddynt g^l en cyhoeddi mewn nn dnU; 
ond caf odd GoJygydd Cyboeddiad o'r en w *• The Jfew Ywth EwmgdUi," 
ganiatad i ysgrlfeno a allai obonynt wrtb wrando ar yr Awdwr yn eo 
traddodi, er gwneod ei gyboeddiad yn fwy bnddiol Ÿw ddarilenwyr. 
Ond wrtb gael bysbysrwydd i'r darileniad o bonynt yn yr Bvangeii$t 
fod dan fenditb i ddeffroi liawer o egiwysi, a throi llawer o bersoau di* 
fraw i ymofyn am iaehawdwriaetb eo beneidiao, erfyniwyd arno eo 
cyboeddi oU yngbyd mewo nn gyfrol. 

£r nad aliái yr yagilfeDydd roi y cwbl i lawr ; dywed yr Awdwr, 
îddo gadw mor êgù» at ei feddwl ef^ fel na weiodd efe aogen gwneod 
fawr cyfnewidiadao wrtb eo rboi aliao mewn Uyfr ; ond cyboeddodd 
bwynt yn y modd yr oeddynt wedi ymddangos yn yr EwmgeliMt^ er n|d 
oeddynt yn agos mor helaetb ag y traddodasai efe bwyot, 

NUtMBMidyc^dig oflynyddao er pan gyboeddwyd y Dariitbian 
byn gyntaf yn America ; ond y maeot yn awr wedi eo cyboeddi cbwech 
neo saith o weitbiao yno, a dwywaitb yn Lloegr ; ac arg^flid dwy JU o 
gopiao bob irof yr byn a brofa iddynt g^el derbynlad néîlldooL 

Bod cyflwr crefydd yn Ngbymro yn bresenol yn gofyn sylw, a 
tbetmlad dwys yn mhawb a garant Orist, ae ymdrech mawr a dioed er 
deffroi yr eglwysi, a gwrandawyr yr efengyi yn gyffredinol, sy aralwg. 
îtíuia liiaws o wrandawyr yr efengyl fel pe na byddai a fynai y gen- 
uaduTÌ ft bwynt; ereiil ag ynt mewn rbyw anesmwytbdra am eo 



itizedbyG00gle 



IV. 

cyflwr, BC yn cael eh haflonyddo gan eu cydwybodaa yn wyneb tystiol. 
aeth yr efengyl, a lechant dan gysgod rhy w es^us neu gilydd, ac felly 
arosant heb blygn fel pechadariaid i alwad Daw. Diaa oad all un 
C.ristion sylwi ar hyn, heb alaro, a gofyn, ** Arglwydd, beth a wnai l'th 
enw mawr ?'." 

Wrth ddarllen y Darlithlaa hyn, ac ymddyddan ft brodyr crefyddol 
yn eu cylcb, bernais y buasai ea cyhoeddi yn iaith fy ngbyd-wladwyr o 
les iddynt, gan obeithio y cawn '* adfy wiad crefyddol " ynom, ac yn 
ein plith. 

'Wrth ea cyflwyno i sylw y darllenwyr, erfyniaf arnynt eu dwUen 
oÜ t/n ofahis; ac os cyfarfyddant ft rhai ymadroddion dyeithr a chy- 
ff'roas ; ac os meddyliant fod yr awdwr yn trin rhai pethaa mewn dall 
sy ryw gymmaiot yn wahanol i'r dall yn yr hwn yr arferent hwy ea 
golygu ; bydded iddynt ddal eq banain yn onest yn ea gwyoeb— ea 
hystyried yn bwyllog a didaedd — ^ymdrecha ymddadrus o Iyffetheiriaa 
pob tyb a ífurfiasant yn ddiofal — a chwilio yr ysgrythyraa drostynt ea 
banaio, i edrych a ydyw y pethau hyn felly. Os gwnant hyn, ni phet- 
rasaf ddy wedyd y teimlant gynhyrfiad yn ea cydwybodaa, trwy fod y 
gwirionedd yn ea gyra o'a noddfeydd gaa — ^yn difa eu hesgusodion, fel 
gwynt yn gwasgaru niwl, nes y caflbnt eu hunain yn sefyll yn noeth yn 
ngwyneb geiriau Duw — ac y rhyfeddant i Ddaw oddef pryfed fel hwj i 
gellwair cyhyd ft'i bethau, a bod mor ddiofal am ei ogonìant ef a lles 
tragywyddol eu cyd>ddynion. 

Wrth gyfieithu y Darlithlau hyn i'r Oymraeg, ymdrechais roddi 
meddwl yr Âwdwr mewn iaith gref ac eglur, heb gadw yn gaeth at y 
llythyreD» aelTelIy hyderaf y byddant yn hawdd i'w deall i bob darllen- 
ydd ystyriol, ac y byddant» dan fendith y Ooruchaf, o les mawr er by w- 
liau gwaith jr Ârglwydd yn yr eglwysi yn gyffredinol. 

E. GRIFFITHS. 
Abertawjf, Ebríü 13, 1839. 



itizedbyG00gle 



(■j 



DARLITHIAU. 
DARLITH L 



PA BBTH TW ADPTWIAD MEWN CREPTDD. 

O Arglwjáá, bywhft áy waith fn sghaool y blynyddoedd, par wybod 
yn Dgbanol y blyoyddoedd ; yn dy lid cofia drogaredd. — Hab. 3. 2* 

Ttbir fod y prophwyd Habaccac yo cydoesi â Jeremiah» 
ac i'r brophwydoiiaeth hoD gael ei thraetho gyda blaen* 
olwg ar gaethiwed Babilon. Wrth edrych ar y bamau ag 
oeddynt yn fuan i ddyfod ar ei genedl, llanwyd enatd y 
prophwyd ag i&g, ac efe a lefa yn ei gyfyngder» **0 
Arglwyddy bywhá dy waith.*' Fel pe dywedasai^ ^'O 
Arglwydd, caniatá na byddo i'th farnan Iwyr-ddifrodi 
Israel. Ýn nghaaol y blynyddoedd dychrynliyd hyo» 
bydded dy farnau yn foddion i fywhau orefydd yn eîn 
plith. Yn dy lid cofia dnigaredd." 

Maecrefydd yn waithdpn. Rhy wbeth ydyw i ddyn Vw 
wnenthnr. 'Cynnwysir hi mewn ufaddhaa i Ddaw. Dyi» 
edswydd dyn ydy w. Owir yw mai Dow sydd yn ei dnedda 
i'w gwnenthor, £fe a weithreda arno trwy ei Yâbryd» o 
herwydd ei ddrygioni mawr a'i anmharodrwydd i ofadd* 
hao. Pe na byddai yn angenrheidiol i Ddow weithreda 
ar ddyntoo — pe byddai dynion yn doeddol i ofòddhaa i 
Ddow, tti byddai angen gweddio, ** O Arglwydd, bywM 
dy waith." Sail yr angenrheidrwydd am y ùtth weddi yw 
fod dynion yn hôllol annhoeddoi i ofoddhao ; ac oddieithr 
i Ddow roddi dylanwad ei Ysbryd, ni bydd i on dyn ar 
y ddaear byth ot'oddhao i orcbymynion Dow. 

Mae adfywiad mewn crefydd yn rhagdybied dirywiad» 
Gweithredwyd agos y cwbl o grefydd ag sydd yn y byd 
trwy adfywiadao. 6an y geliir cyffroi dynion, gwelodd 
Dow yn angenrheidiol afaelyd yn y fantais a gyfyd oddi- 
wrth hyn i beri cyffroadao grymos yn eo plith, cyn y gaUo 
eo harwain i ofoddhau. Mae dynion mor'ddiog, mae cyn- 
nifer ó bethaa ì arwain eo meddyliao oddiwrth grefydd» ac 
i wrthwynebo dylanwad yr efengyl, fel y mae yn angen- 
rheidiol peri cyffroad yn eo plith, nes y oodo y llanw mor 
nchel ag y dygò yinaith yr holl rwystcao. Rhaid eo cy- 

A 

Digitiied by VjOOQIC 



6 

ffroi gymmaint fel y byddo iddynt drechu y dylanwadaa 
gwrthweithredol hyn, oyn yr ufaddhaont i Ddnw. 

Edrychwch yn ol ar banes yr Inddewon, a chewch weled 
i Ddnw arfer cynnal crefydd yn en plith trwy weìthred- 
iadan anarferol, pan fyddai cyffroadaa mawríon, ac y troai 
pobl at yr Arglwydd. Ac ar ol ea bywhau fel hyn, yn mhen 
ychydig denai arnynt gy nnifer o ddylanwadau gwrthweith- 
redol, fel y dadfeiliai crefydd, i^c y parhäai i ddadfeilio, 
nes y caffai Duw amser, yn ol dnll o lefaru, i lanio rhediad 
digwyddiadau fel ag i beri cyffroad arall, ac yna tywalU 
ei Ysbryd drachefn i droi pechadoriaid. Wedi h^ny yr 
achosion croesion a weithredent drachefn, a ehrefydda 
ddadfeiliai, a'r ffrwd o foethusder, eilunaddoliaeth, a balch- 
der a ddygai y genedi o'i blaen. 

Mae cyn Ileied o egwyddar yn yr eglwys, cyn Ileied o ddi^ 
ysgogrwydd bwriad, fel oddieithr cyffroi crefyddwyr yn 
fawr, nid ufuddhant i Dduw. Mae eu gwybodaeth cyn 
Ueied, a'u hegwyddorion mor weinion,feI oddieithr iddynt 
gael eu cynhyrfu, yr ymadawant â fibrdd dyledswydd, ao 
na wnant ddim er dwyn gogoniant Duw yn mlaen. Mae 
cyflwr y byd o hyd y fath, a thebygol y bydd felly nes y 
delo y mil blynyddoedd i mewn yn gyflawn, fel y rhaid i 
grefydd gael ei dwyn yn mlaen trwy y cyffroadau hyn yn 
beiíaf. Pa cyhyd a pha mor fynych y cynnygiwyd dwyn 
yr eglwys i weithredu yn ddiysgog dros Dduw, heb gaei 
ei chyffroi fel hyn ar amserau. Llawer é ddynion da a 
dybiasant, ac ynt eto yn tybied, mai y ffordd oreu i ddwyo 
crefydd yn miaen, y w myned rhagadynt yn yr un duHt % 
chasglu yr annuwiolion i mewn yn raddol, ac heb gyffroad. 
Ond pa fodd bynag y gall y cyfryw ymresymiad ymddan- 
go%,ffieühiau a brofant ei wendid. Pe byddai yr eglwys 
wedi cynnyddu digonmewn gwybodaeth, ac ynddi ddigon 
o ddiysgogrwydd egwyddor i gadw yu effro, atebai y cyf- 
ry w Iwybr; ond cyn Ileied a oleuwyd ar yr eglwys, a chyn<^ 
nifer o beüiau awQÌthiantyngroes,fel naweithia yreglwys 
yn ddiysgog beb gyffroad anarferol. Ar ol y delo y mil 
hlynyddoedd, tebygol nad adwaenir y cyffroadau cylchynol 
hyn. Yna goleuir yr eglwys, a symudir y pethau gwrth» 
weithredol, bydd yr holl eglwys mewn cyflwr o ufndd-dod 
parhaas a diysgog i Dduw. Yr holl eglwys a gymmer y 
meddwlieaanc, ac a*i gwrteithia i Dduw. Byfforddir plant 
fü mhen eu ffòrdd^ ac ni bydd y fath ffrydiau o fydolrwydd, 

Digitizedby VjOOQIC 



gwagodd; a chjbydd«dod, i dynn ymahli ddairioldeb yr 
eglwysy mof fuan ag yr attelir cyffroad adfywiad. 

Hyfryd iawii fyddaiìddi fod felly. Hyfrydiawa fyddai 
f od yr eglwys yn mynedrhagddi yn ddiysgogroewnafîidd- 
dod heb y cyffroadaa hyn. Gall y cyfryw gyffìroadaa 
niwetdio yr iecfayd. Mae ein gewynioti yn gyfryw fel j 
gwna nnrhyw gyffroad cryf, os pery yn hir, ddryga ein 
iechyd a'n hanaddasa at ddyledswydd. Os yw crefydd 
rywbryd i gael dylanwad goresgynol yn y byd» nid all fod 
yn niwetdiol i'r cyfansoddiad ; rhaid bwrw beibio yr an- 
wastadrwydd hwn gyda hi. Yna ni bydd galwad am dano« 
Ni wna crìstionogion gysga y rhan fwyaf o'r amser, ao 
mewn enyd faith dim ond deffroi anwáîth, rhwbio ea l]yg« 
«id, trystío, a bloeddio, dros ychydig o atnser, ac yna 
eysga dracbefn. Yna ni bydd raid i wetnldogion ym<> 
dreaIìo,a Uadd en honain, trwy en hymdrechiaoau t droi yn 
ol iif o'ddytanwad bydol yn ymoaod ar yr eglwys. Ond hyd 
yn hyn mae cyflwr y byd Cristionogol yn gyfrywfel y mae 
dysgwyl dwyn crefydd ynmlaen heb gyffroadaa, yn groes 
i athroniaeth (pkilo$opky) ac yn wrthon. Mae y cyffroad* 
«a gwladol mawrion ag sydd yn aflonyddn y byd Cristion- 
ogol, oll yn anffisifnol i grefydd, ac yn tynn y meddwi 
oddiwrth achos yr enaid. Yn awr trwy gyffroadaa cref'- 
ycídol yn anig y gellir Honydda y cyffroadau hyn. Ae 
hyd nes byddo digon o egwyddor grefyddol yn y byd i 
ddaarostwng cyffróadan anghrefyddol^ ofer y w cyiiny g dwyn 
. orefydd yn miaen oddieithr trwy gyffroadau gwrthweith- 
redol.' Mae hyn yn wir mewn atbroniaeth a baoesiaeth. 

Mae yn boUol annhebygol y ffyna crefydd byth yn mysg 
y Paptmiaid ond trwy adfywiadaa. Cynnygir yn awr ei 
Uedn trwy addysg» a diwygiadau gochelgar a graddol 
ereiil. Ond tra parhao cyfreithiaa y meddwl yr hyn yni, 
yn awr, ni eUir gwnentfaur hyny yn y ffordd hon. Rhaid 
•Ibd cyffroad digon i ddeffroi y gaUaoedd moesol cysgiyd, 
a throi yn ol y Hanw o Iygredigaeth a phechod. Ac mor 
beli ag y tebyga cyflwr ein gwlad ein hunain i baganiaetb* 
annicbonadwy y w i Ddaw na dyn ddwyn crefydd yn mlaen 
yn y*cyfryw gyflwr ond trwy gyffroadau nerthot. Mae 
hvn yn eglar óddfwrth y ffaith mai dyma y ffordd bob am- 
8«c yn yr bon y gwnaeth Duw hyny. Ni chrea Daw y 
eÿffroadaa byn, aò ni ddewisa efe y ffordd hon i ddwyn 
«refydd yn nüaen heb re&wm dcos hyny. Lle y bydd« 

Digitized by VjOOQlC 



8 

clynolry w mor anmharod i nfnddhau i Ddaw» iii wéithred» 
aot nes y cyffroir hwynt. £r esampl, pa gynnifer a ŵyr y 
dylent fod yn grefyddol» ond a ofnant os denant yn ddaw- 
iol, y chwardda ea cydymeithion am en penaa. Llaẁer 
a lynant wrth eiianod, ereiU a oedant edifarhaa nes y 
sefydlont yn y byd, nea y diogelont ryw fadd bydol a 
chwennychant. Ni bydd i'r fath bersonaa byth roddi 
ymaith ea gaa gy wilydd, na gadael eu dyfeìsiau bydol^ nes 
y cyfTroir hwynt fel.nad allant fod yn Uonydd yn hwy. 

fiwriadwyd y sylwadaa hyn yn unig fel arweiniad ì mewn 
i'rddarlith, Af rhagpf yn awraty prif ddyben^sef dang<X8» 

I. Pa beth nad yw adfywiad crefyddol; 

Nid yw adfywiad yn wyrth, 

1. DesgrìGwyd gwyrth yn gyffredinol fel gweithredíad 
dwyfol, yn troi heibìo nea yn attal cyfreithìaa natur. Nid 
yw yn wyrth yn yr ystyr hwn. Holl gyfreitbiaa defnydd 
a meddwl a arosant yr an. Nid attelir ac ni throir hwynl 
heibio mewn adfywiad. 

2* Nid yw yn wyrth yn ol desgriSad arali o'r galr 
gwyrth — rhyw beth uwchlaw galluoeddfuítur, Nid oes dim 
mewn crefydd uwchlaw gallaoedd cyffredin natar. Bi a 
gynnwysir yn holloi yn yr ymarferiad iawn o ailaoedd na^ 
tar. tìyny ydyw, a dim arall. Pan ddelo dynolryw yn 
grefyddol, ni alluogir hwynt i wneathar ymdrechion y 
rhai yr oeddynt yn analluog i'w gwnenthur o'r blaan. 
Hwy yn anig a weithredant y galluoedd a foddent o'r 
blaen mewn modd gwahanol, a defhyddiant hwynt er 
gogoniant Duw. 

3. Nid yw yn wyrtb, nac yn dibynn ar wyrth, mewn an 
ystyr, Canlyniad natariol yr arferiad priodol o'r moddion 
gosodedig ydyw — mae gymmaint felly ag yw nnrhyw 
effaith arali a ddeiliia oddiwrth yr arferiad o fodclion. 
Dichon fod gwyrthiaa yn mysg ei achosion rbagflaenol, 
neu dichon na bydd, Yr apostolion a ddefnyddient wyrth« 
iau» yn anîg fei moddion i dynu sylw ar eu cenadwri, a 
sefydia ei hawdardod dwyfol. Ond nid yradfywiad oedd 
y gwyrth. Un peth oedd y gwyrtfa, peth gwahanol hollol 
oedd yr adfy wìad a'i canlynai. Yr oedd yr adfywiadau yn 
nyddiau yr apostolion yn nglŷn wrtìi wyrthiaa^ ond nid 
oeddynt yn wyrthiau. 

Dywedais mai canlyniad yr arferiad iawn o'r moddìon 
priodol y w adfywiad. Mae yn y moddion a orchymynodd 

Digifized by VjÖOQlC 



9 

Dttw er effeìthìo adfjFwiad, yn ddiamea» daedd natoriol 
ì beri adfywiad, Pe amgen ni orcbymynasai Daw bwynt. 
Ood gwyddom oU na wna moddion eífeitbio adfywiad heb 
fendithDaw. Âc ni wna bedyn chwaitb^ar ol ei ban» dd wyn 
cnwd heb fenditb Daw. Ni allwn ddy wedyd nad oes dy- 
lanwad nen weìtbrediad mor aniongyrchol o eiddo Daw, t 
berî cnwd oddiwrtb yr bedyn» ag sydd i beri adfywiad. 
Pa beth y w cyfreitbiau natnr, yn ol y rhai y tybir y rbydd 
yr hedyn bwnw gnwd ? Nid ynt ddim ond dall gosodedig 
gweitbrediadaa Daw. Yn y Bibl cymbarir gair Daw i 
hedyn, a chymbarir pregetha i baa hâd, a'r canlyniadaa i 
darddiad a tbyfiad y cnwd. Ac mae y canlyniad yr an. 
mor athronyddol yn y naill amgylchiad ag yw yn y llall« 
ac mae cysyUtiad yr an mor natariol rbyngddo á*r acbos. 

Hoffwn i'r meddylddrych bwn gael ei argraffa ar fedd- 
yliaa pawb o hoDoch ; canys ffynodd meddylddrych droa 
amser maith fod rhy wbeth neilldaoi mewn dwyn crefydd 
yn mlaen» nad ellir ei ddiraad oddiwrtb reolaa achos m 
effaith; yn fyr, nad oes cysylitiad rhwng y moddion á'r 
canlyniad, na thaedd yn y moddion i beri yr effaitb. Nid 
oes nn athrawiaetb yn fwy perygias i Iwydd yr eglwys, na 
dim yn fwy gwrtbon, 

Tybiwch fod dyn yn myned a pbregethn yr athrawiaei|| 
hon yn mysg tyddynwyr, am bau ea bad. Dyweded wrth* 
ynt mai Peoarglwydd yw Daw, ac mai yn nnig pan weio 
yn dda y rhydd efe gnwd, a bod ea gwaith yn aredig« 
plaau, a Uafario, fei pe dysgwylient hwy godi cnwd, yn 
betb beins iawn, ac yn cymmeryd y gwaith o law Dnw, ei 
fod yn ymyraeth â*i benarglwyddiaeth ef, ac yn fyned yn 
mlaen yn eu nerth ea hunain ; ac nad oes nn cysyiltiad 
rhwng y moddîon à'r canlyntad ar yr hwn y galìant ddi» 
byna. Ac yn awr, tybiwch fod y tyddynwyr yn credu y 
hitb atbrawiaeth. Uwy a newynent y byd. 

Yr un fath ganlyniadau a ddeìlliant os perswadir yr 
eglwys i gredu fod dwyn crefydd yn mlaen ry w fodd yn 
bwnc mor ddirgelaidd o eiddo penarglwyddiaeth dwyfol, 
fel nad oes on cysylltiad natariol rhwijg y moddion a'r 
dybeo. Pa beth yw y caolyniadau ? Mae cenhedlaetb ar 
ol cenbedlaetb wedi syrthio i uffero. Diau fod mwy na 
pham mil o fiiiynau wedi syrtbio i uffern, tra ý bu yr egiwys 
ya breuddwydío, ac yn disgwyl i Dduw eu hachab beU 
yr arferíad o foddion. Trwy byn y llwyddodd y diafol 

a2 

Digitized by VjOOQlC 



10 

f^pyaf i ddystrywio eneidiaa. Mae y cysyllüad mor eglw 
mewa crefydd ag ydyw pan haoo y tyddynwr ei had, 

Mae nn ffaith dan lywodraeth üuw sydd deilwng o 
sylw cyffredinoly ae iV chofio byth; sef» fod y pethaa 
mwyaf bnddiol a phwystg» i'w cael yn y modd hawddaf a 
sicraf trwy yr arferiad o*r moddion priodol.— Eglnr yw 
fod hyn yn egwyddor yn llywodraeth Dnw, Felly, ceir 
hoU angenrheiäiau bywyd gyda nerwydd mawr trwy yr 
arferiad o'r moddion hawddaf. Mae petlma at foethder yn 
anhawddaeh iV cael; raae y moddion i'w cyrhaeddyd 
hwynt yn fwy dyrns a Uai sicr yn eu canlyniadau; tra, 
gyda golwg ar bethaa gwir niweidiol a gwenwynllyd, megia 
aìcohol a'r cyffelyb, y rhaid yn fynych ddirdynu natar, a 
defnyddio math o swyngyfaredd uffernol er câel y ffieidd* 
dra marwol. ,Yr egwyddor hon a ddeil yn wir mewn 
Uywodraeth foesol ; ac megis y mae bendithion ysbrydol o 
bwys mwy, dysgwyliem y gallem fod yn sicr tatffit o'u cyr-* 
haeddyd yn yr arferiad o'r moddion priodol; a chawn ei 
bod feliy ; ac yr wyf yn credn yn gadarn, pe gaUem wybod 
ffeìthiaa, y caffem fod bendithion yabrydol wedi eu cyr- 
haeddyd yn fwy difeth na rhai tymhorol, pan ddefnydd- 
ìwyd y moddion priodol yn iawn. 
: .11. t)angotaf beth yw adfywiad, 

Mae yn rhagdybied fod yr egiwys wedi soddi i gyfiwr 
gwrthgiliedig; a chynawysa adfywìad ddychweliad yr 
eglwys o'ì gwrthgiliadau, a tbroedigaeth pecbadariaid. 

1» Cynnwysa adfywiad bob amser fod yr eglwys yn cael 
ethargyhoeddi o bechod. Ni aU proffeswyr gwrthgiHedig 
ddeffroi a decbrea yn iawn ar wasanaeth Daw, heb ymo- 
fyniadau dwysion yn y galon, Mae angen dynoethi pech» 
od. Mewn gwìr adfywiad, dygir Cristionogìon bob amser 
dan y fath argyhoeddìadau: gweiant eu pechodau yn y 
cyfryw oleani, fel yn fynych na aUant obeithio am dder» 
byniad gydm Duw. Nid â yn wastad i'r radd hòno ; ond 
raewn gwir adfywiad, mae bob amser argyhoeddiadau 
dyfnion o bechod, ac yn fynych syrtbia rhai i anobaith. 

2. Dygir Cristíonogion gwrthgiUedig i edifeirwch. Nid 
yw adfywiad amgen na dechren o'r newydd i ufuddhao i 
Dduw. Yr un modd ag yn Dhroedigaeth pechadur, y cam 
cyntaf yw edifeirwch dwys, dryUiad calon» syrthiad i lawr 
i'r llwch ger bron Duw, gyda gostyngeiddrwydd dwys, 
ac ymadael â phechod, 

Digitized by VjOOQlC 



11 

8^ Adnewyddir ffÿdd CristíonogioD. Tra j naent jn 
en cyflwr gwrthgiliedig, n\ sylwant ar g^flwr pechaduriaid. 
Mae ea calouaa mor gelyd a myDor. Nid ymddeDgya 
gwirioDeddau y Bibl ond fel breoddwyd. Addefaot ei 
fod yn wir; ea bara a'a cydwybod a gydsyniaDt ag ef; 
ood ni wel ea fl^ydd ef yo aefyll allao yo ea herbyn ya boll 
ayiweddaa tanllyd tragywyddoldeb. Ond paa gaffoDt ad- 
fywiady Did ynt mwy yn gweled dynion fel prenaa yn 
liiodio, ond gwelant betbaa yn y goleuoi oryf hwnw ag a 
adnewyddo garíad Daw yn en calonaa. Gwna byn iddynt 
laforio yn wreaog i ddwyn ereiü ato. Hwy a ofldìantani 
nad y w ereìil yn cara Daw, pan y carant hwy ef gymmaÌDt. 
A hwy a ymosodaDt yn deimladol i bersfradio en cym- 
mydogion i roddi ea calonaa iddo. Feliy adnewyddir ea 
eariad. Llenwìr bwynt à chariad tyner a gwresog at eneid- 
iaa, Bydd ynddynt ddymoniad hiraethlon am iachawd«> 
wriaeth yr holi fyd. Byddant mewn ing dros beraonaa j 
rhai yr ewyllysiant en hachubiaeth ; ea pertbynagaa, e« 
eyfeilliony a'a gelynion. — Nid yn unig cymhellant hwynt 
i roddi en calonaa i Dduw, ond hwy a'a dygant at Ddaff 
yn mreichiaa ffydd, a chydallefain cryf a dagraa erfyn- 
iant ar Ddnw i drngarhaa wrthynt, ac achab eu heneidiaa 
rhag llosgfeydd tragywyddol, 

4. Mae adfywiad yn tori yr awdnrdod aydd gan y byd 
a phechod ar Gristionogion. Dwg hwyoti'r fath dir man- 
teisîol fel y cánt gynhyrtìad newydd ta aV nef. Cânt Oaen* 
brawf newydd oV nef, a dymaniadaa newyddionara andeb 
k Daw ; torir hadoliaeth y byd, a tbrechir nerth pechod. 

ô. Pan gaífo yr eglwysi eu deffroi a'n diwygio fel byn» 
diwygiad aciachawdwriaeth pecbaduriaid a ganlynant, gan 
fyned trwy yr on camrau o argyhoeddíad, edifeirwch, a 
diwygiad. £n calonaa hwyot a ddryliir ac a newidir. 
Mae y rbai mwyaf halogedig yn fynych yn mysg deiliaid y 
gwaith hwn. Pntteiniaid, a meddwon, ac anffyddiaidya 
phob math o gymmeriadan drwg, a ddeffroir ac a ddy- 
ehwelir. Mae y rhai gwaethaf yn y gymdeilhas ddynol 
yn cael en tynera a'u hadferyd, a gwneir iddynt ymddangoa 
fel engreifftiau hawddgar o brydfertbwch santeiddrwydd. 

III. Caf ystyried y gweithredyddion addefnyddir wrth 
ddwyn yn miaen adfy wiad crofyddol. 

Y mae, yn gyfiredin, dri gweithredydd ar wnith yn 
nhroedigaeth pechadnry ao un offeryn. Y gweitbredydd* 

Digitized by VjOOQlC 



12 

ion ynt Daw— rhy w berson ag sydd yn dwyn y gwiridneddt 
i weUhredu ar y meddwl — a'r pechadur ei hun. Yr offer- 
yn yw y gwirìonedd. Mae yn wastadol ódm weithredydd, 
Duw aV pechadnr, yn gweithio yn mhob gwir droedígaeth* 

!• Mae gweithrediad Daw yn ddeublyg; trwy ei Rag- 
lunìaeth a thrwy ei Ysbryd. 

(1.) Trwy ei lywodraeth ragluníaethol, efe a drefna 
ddigwyddiadau yn y fath fodd ag a ddygo feddwl y pech* 
adur a'r gwirionedd ì gyfarfod a'u gilydd. £fe a ddwg y 
pechadur lle byddo i'r gwirionedd gyrhaedd ei glustiao 
neu ei lygaid. Hyfryd yn fynych yw sylwi ar y dull y 
trefna Duw ddigwyddiadau ag a ddygo hyn oddiamgylch* 
a'r modd y mae weithiau yn gwneutbur i bob peth fod fel 
yn fanteisìol er cael adfywiad. Mae yr hin, a iechyd y 
bobl yn gyffredin, ac amgylchiadau ereili yn cyduno er 
gwneuthur pob peth yn fanteisiol er cael cyiumwysiad o'r 
gwirionedd gyda'r effeithioldeb mwyaf a allo fod, V 
modd y mae weithîau yn anfon gweinidog i le yn gywir 
erbyn yr amser y byddo ei angen! Y modd y mae 
yn dwyn gwirionedd neillduol yn gywir ar yr amser 
neillduol y byddo y person yr addasir ef i'w gyrhaeddyd 
mewn cyflei'w glywed 1 

(2,) Grweithrediad neillduol Duw trwy ei Ysbryd Sant- 
aidd. Ynmeddudyfodfarwyddi'rmeddw], acyngwybod 
yn beríTaìth hoH hanes a chyflwr pob pechadur, efe a 
ddefnyddia y gwirionedd ag sydd fwyaf cymmwys i'w gyf- 
Iwr ar y pryd, ac yna efe a'i gwasga adref â gaìlu Dwyfol. 
Mae yn arfer y fath fywiogrwydd a grym, fel y mae y pech- 
adur yn piygu, yn bwrw i lawr ei arfau, yn rhoddì heibio 
ei wrthryfel, ac yn troi at yr Arglwydd. Dan ei ddylanw- 
ad ef, y mae y gwirionedd yn llosgi ac yn tori ei ffordd fei 
tân. Èfe a wna i'r gwirionedd ymddangos yn y fath fodd, 
fei y byddo iddo ddarostwng y dyn balchaf fei dan bwys 
mynydd. Pe byddai dynion yn tueddu i ufuddhau i Ddnw, 
ni byddai raid cael ond y gwirionedd yn y duli eglur y mae 
yn y Bibl ; ac wrth wrando pregethu gallent ddysgu y 
cwbi sydd angenrheidiol iddynt wybod er cyrhaedd iach- 
awd wriaeth. Ond am eu bod yn hoHol annhueddol i ufudd • 
hau iddo, Duw a ŷra ymaìth y niwi sydd o flaen eu 
meddyUau, ac a fwrw fflam o oleuni argyiioeddiadol i'w 
heneidiau, yr hwn ni aHant ddal yn ei erbyn, a hwy a 
blygant iddo, ufuddhant i Dduw, a chant eu cadw« 

Digitized by VjOOQlC 



18 

9. Mae gw^îüirediad dynion yn gyffredift jn cael « 
arferyd« Nid offerynau yn niiìg yn llaw Daw y w dyDÌoii. 
GwirioBedd yw yr offeryD» Mae y pregethwr yn weith» 
redydd moesol yn y gwaiih ; mae efe yn gweithredn : nid 
offeryn dyoddefol yw efe ; ntae efe yn ewyllyagar yn dwytt 
yn mtaen droedigaeth pechadariaîd* 

3. Gweitbrediad y pecbadur ei hnn. Mae troedigaeth 
pechadnr yn gyfiDwysedig yn ei waith yn nfaddhao i*w 
gvirioBedâ« Mae yn aDnichoDadwy» gan hyny, iddo gym^ 
meryd lle heb ei weithrediad ef» canys mae yn sefyll yn ei 
waith ef yn gweithreda yn iawn. Dygir ef i hyn trwy 
weithrediad Daw, a thrwy weithrediad dyDÌon. Dynion 
a weithredaDt ar ea cyd-ddyDÌon, Did ya nDÌg trwy iaith, 
ofid trwy en hedrychiadau, en dagrani a'n hymddygiad 
benByddioL ^ Meddyliwch am ddyn anedifeirioly gan yr 
bwn y raae gwraig ddawioL Mae ai hedrychiadan, et 
thynerwch, ei difrifoldeb, a'i thawelwch toatnrioL yn y rhai 
y geUir canfod delwCrtat^yn hregetb iddo ef yr hoü anner« 
"^Rbaid yw iddo droi ei feddwl ymaitby am ei bod yn 
»arth iddo eL £fe a detmla bregath yn awntoyn ei glnaU 
ian trwy yatod y dydd. 

Arfera dynion ddarllen wynebao en cymmydogion. 
Pechadnriaid yn fynyoh a ddarUenant gyflwr meddwl 
Criatíon yn ei lygaid. Os yw ei lygaid yn llawn o ysgafi»- 
dar, nen ofal a dyfais fydol» pechadariaid a ddarllenant 
hyoy. Os y&t yn llawn o ysbryd Duw, pechadariaid a 
ddarlleDant hyny ; ac yn fynych argyhoeddir hwynt yn 
DDÌg wrth edrych ar wyoeban CristioDogioD. 

Aeth dyn nnwaith i weithfa (manufaetory) i weled y 
peìrionDan. Yr oedd ei feddwl yn ddifrìfol, gao iddo fod 
Ue yr oedd adfywiad. Yr hoU bobl a lafnrieDt yno a'i 
hadwaéDcnt wrth ei olwg* Dynes ieaanc ag oedd wrth ei 
gwaitb a*i gwelodd, ac a sisialodd ryw beth ffol wrth ei 
cbyfeilleSyaG a chwarddodd. Ydyna safodd, ac a edrych* 
- odd arni gyda gofid. Hithan a attaliodd» ei hedafedd a 
dorodd, a dhyffroasid hi gymroaÌDt fel oad allai ei chylymo* 
Hi a edrychodd allaD trwy y ffeoestr i looyddu ei hnn» ao 
yna cyoaygiodd drachefo; ymdrechodd eilwatth ac eil- 
waitb i ymdawelu. O'r dîwedd eisteddodd i lawr, wedi 
et tbrechu gan ei theimladao. Yoa y dyn a oesaodd ae a 
lefarodd wrthi; yn fuan hi a ddangosodd deimlad dwyap 
becfaod» Lledodd y teimlad trwy y weithfa fel táo* ao yn 

Digitized by VjOOQlC 



14 

ìàhm ychTdig o orian yr oedd agos bob un trwy y üe dm 
argyfaoeddiad, gymmaint felly, fel y bo i'r perchenogion^ 
er yn ddynion bydol, gael eu synu, ac erchi i'r gwailh gael 
m attal, a chael cyfarfod gweddio ; a dywedasant ei fod o 
iawer mwy pwys i'r bobl hyny gael eu dychwelyd nac Vr 
gwaith fyned yn mlaen. Ac yn mhen ychydig ddyddiat», 
yr oedd aaü i obeithio fod y percb«nogìon, ac agos bob un 
aweithiai yn y Ue, wedi eu dychwelyd. Golwg y dyn hwn^ 
ei wynebpryd difrifol, ei deimlad tosturiol, a geryddodd 
ysgafnder y ddynes ienanc,ac a'i dygodd ht dan argy hoedd'» 
iad o bechod; a'r diwygiad mawr hwn a ganlyoodd, raewB 
mesur mawr, tebygol, oddiwrth amgylchiad mor fychan« 

Os teimla Cristionogion eu hunain yn ddwys yn nghylch 
orefydd, paraot deimlad dwys pa le bynag yr elont. A« 
Q8 byddant yn oer, neu ysgafn a chellweìrus, hwy yn 
anocheladwy a ddystrywiant bob teimlad dwya^ hyd ym 
oed mewn pecbaduriaid deffroedig. 

Mi a adwaenwn, unwaith, ddynes ag oedd dan deimlad* 
an dwysion iawn ; ond ar ddîwrnod gofídiwyd fi wrtti 
-ganfod yr ymddangosai fod eì hargyhoeddiadan oU wedi 
difiann. Gofynais iddi pa beth a wnaetbai. Dywedodd 
iddi fod yn treulio y prydnhawn yn y cyfry w le, yn mysg 
j*haf proffeswyr crefydd, ddim yn meddwl y baasai trenHa 
prydnhawn gyda phroffeswyr crefydd yn ysgafnhau ei 
nargyhoeddiad. Ònd yr oeddynt yn gellweirns ac ofer, 
acfeihyn collwyd ei hargyhoeddiadau. A diau i'r pro- 
ffeswyr hyny, trwy eu ffoliueb, ddystrywio enaid, cany» 
ni ddychwelodd ei hargyhoeddiadau byth. 

Gofynîr i'r eglwys arferyd y moddion sydd atddychwei- 
yd pechaduriaid, Ni ellir dywedyd fod pechaduriaid yn 
arferyd'y moddion er eu troedigaeth eu hunain. Yr eglwy» 
aydd i arferyd y moddion. Vr hyn a wna pechaduriaid 
yw plygu i'r gwirionedd, neu ei wrthsefyll. Camgym- 
eriad o'reiddyntyw eu bod hwy yn arferyd moddionereu 
troedigaeth eu hunain. Amcenir adfywiad, a phob peth 
.perthynol iddo, i osod y j^wiriouedd oflaen eich meddw)> 
er eich ufudd-dod nea eich gwrthwynebiad. 

Nodiadau. — 1, Ystyrid adfywiadaö gynt fel gwyrthiaH, 
Ac ystyrir hwy felly gan rai hyd yn oed yn ein dyddìan 
ni. Ac y mae gan ereill feddylddrychau mor dywyllion 
ac anfoddhaol am danynt, fel pe gwnaent ond meddtol, j 
gweient eu gwrthuni. Dros lawer o amser, tybiodd yr 

Digitized by VjOOQlC 



\s 

«giwys fod mdfywiad tb wjrthy ac yn weìthrDd o eiddo 
galla Dawy â'r hon nid oedd dim a wneleDt hwy» ac yn 
Ìeth nad oedd ganddynt hwy fwy o law i'w achoaî» nac 
oedd ganddynt mewn achosi taran» tymheatl o genllyag» 
■ea ddaeargryo. Yn nnìg o fewn ycfaydig o flynyddoedd 
yo ol y tybiodd gweinidogion yn gyffredin fod adfy wiadau 
fw cael trwy yr arferiad o foddion wedi ea bwriadu a'a 
nellldao i'r dyben bwnw. Tybiwyd hyd yn oed yn Lloegf 
Newydd y deuai adfywiadau yn union yn yr un modd ag 
y daw cawodyddy weithiau mewn un dref* a weithiau 
mewn un arali»ac nad allai gweinidogìon ac eglwysi wneud 
dim mwy i'w hachosi, nac a aüent i beri i gawodydd o 
vlaw ddyfod ar eu tref eu hnnain/ pan ayrthioat ar dref 
arall yn eu hymyh 

Arferwyd tybied y deuai adfywiad ynghylch unwaith 
mewn pymtheng mlynedd, ac y troid pawb ag y bwrtadai 
Daw en hachnb, ac yna fod yn rhaid aros nea y codai tò 
arall. O'r diwedd daeth yr amser i lawr i bum mlynedd 
ac yna tybiatant y gallai fod adfy wiad ynghyloh mor aml 
ä hyny. 

Clywaia am un o'r bageiliaid hyn, yr hwn a dybiai y gallai 
Adfywiadauddyfod ynghylch unwaith mewn pum mlynedd. 
Yr oedd adfywiad wedibod va ei gynnuiieidfa ef. Y 
flwyddyn ganiynol, bu adfywiad mewn tref yn y gymmyd- 
ugaeth» ac efe a aetfa yno i bregethui ac a arosodd yno am- 
cy wiol o ddyddiauy nea y cyffrodd ei enaid yn gyflawn at 
y gwaíth, Dychwelodd adref ar ddydd Sadwrn, ac aeth 
i'w fyfyrgell i barotoi erbyn y Sabboth. Yr oedd ei enaid 
mewn ing. Meddyliodd pa gynnifer o bersonau mewn oed 
oyflawn oedd yn ei gynnnlleidfa mewn gelyniaeth at Dduw 
— gynnifer oedd etto heb eu troi — gynnifer oedd yn marw 
Aiewn blwyddyn — gynnifer o honynt a allai fod yn an- 
nychweledig — os na ddeuai adfywiad cyn pen pum mlyn* 
eddy y buasai rhifedi mawr o benau teaiuoedd yn uffem* 
£fe a ysgrifenodd ei gyfrifon ar bapyr, ac a'u rhoddodd yn 
ei bregeth erbyn y dydd canlynol, a'i galon fel yn gwaeda 
wrth edrych ar y darlun arswydus. Yn ol fel y deallais ì, 
m wnaeth efe hyn gydag un dysgwyliad am adfywiad, ond 
efe a deimlai yn ddwys» ac a dywalltodd ei galon wrth ei 
hobl. A*r bregeth hòno a ddeffrodd ddeugain o benau teu» 
hmdldf ac ádfywiad nerthol a ganlynodd; ao felly ei dyb 
ef am adfywiad unwaith mewn pum mlynedd a ddiflanodd. 

Digitized by VjOOQlC 



16 

Fel hyn Dnwa ddymchirelodcl, yn gyffrediû^y dyb fod 
adfywiadan yu wyrthiau. 

' 2« Mae camgymeriadaa yn oghylch penarglwyddiaeth 
Oowy wedi rhwystro Uawer o'r adfywîadaa. 

Tyfaiodd ilawer o bobl fod penarglwyddiaeth Daw jgt 
rhywbeth gwahanol iawn i'r hyn ydyw. Tybiasant ei fod 
yn gyfryw drefnìad arglwyddaidd o amgylchiadaa, ae yn 
enwedig o'r dawn oV Ysbryd» ag oedd yn caa ailan yr ar- 
feriad rhesymol o foddion er cael adfywiad mewn crefydd. 
Ond nid oes an dystiolaeth o'r Bibl fod Daw yn gweith* 
reda an penarglwyddiaeth o'r fath. Nid oes dim ffeithiaa 
i brofí hyny, Ond mae pob peth i ddangos fod Daw wedi 
cysyllta y moddion à'r dyben trwy bob dosparth o'i lyw- 
odraeth — mewn natar a gras. Nid oes an digwyddiad na^ 
turiol yn yr hwn nid y w efe yn gweithreda. Nid adeii- 
adodd efe y greadigaeth fel peíriant mawr a allo fyned yii 
mlaen ei ban heb iddo ofala yn mhellach am dano. Nid 
ymneilldaodd efe oddiwrth y greadigaeth, i adael iddi 
weithio wrthi ei hun. Atheistiacth y w creda hyny. £fe a 
arolyga ac a reola y cwbl. Ac etto dygwyd oddiamgyich 
bob diwygiad yn nator trwy íoddion* Nid y w yo gweith- 
reda rhagloniaeth na gras gyda y fath beoarglwyddiaethy 
ag sydd yn bwrw heibio yr arferiiid o foddion. Nid oes 
mwy o benarglwyddiaeth yn y naill nac sydd yn y llall. 

Ac etto mae pob ymdrech aniongyrchol er cael adfy wiad 
yo brawycho rbai pobl, a gwaeddant, '' Vr ydych yo cyn» 
Byg cael adfy wiad yn eich nerth eich hooaio. Gochelwch, 
yr ydych yo ymyraetìi â pheoarglf^yddiaeth Daw. GwelÌ 
aros yo y daii arferol, a gadael Daw i roddi adfy wiad pan 
welo yn dda. Mae Daw yo heoargiwydd, a pheth beìos 
iawn yaoch yw cyoayg eael adfywiad, yo aoig o herwydd 
eich bod chwi yn meddwl îoá aogeo adfywiad." Mae hyo 
yo gywir y fath hyoy o bregetho'ag a ewyllysia y diafoL 
Ao oid all dyoioo woeod gwaith y diafoi yo fwy effeithioly 
na thrwy brogetha peoarglwyddiaeth Daw, fel rheswm oa 
ddylem ymdrecha er caei adfy wiad. 

3. Chwi a welwch gamgymuieriad y rhai a ddechreaaot 
dybied y gaii crefydd gael ei dwyo yo miaeo yo well yo y 
byd heb adfywiadau, a'r rhai a dueddaot i roddi heibio 
bob ymdrech er caei cyffroadau crefyddoi, Âm fod dryg- 
aa yo deiliio weithiau oddiwrth gyffroadau mawrioo gyda 
ohrefydd, tybiaot hwy mai gweli yw bod hebddyot yo 

Digitizedby VjOOQIC 



17 

hollol. Nid all,ac ni raid fod byn. Gwir yẁ fod perygl 
oddiwrtl\ gamddefiiydd. Mewn cyífroadaa mawrioa 
gyda chrefydd fel gyda phethau ereiU, gellir disgwyl i 
ddrygau mwy ncu lai ddygwydd. Ond ni phrofa hyn y 
dylid en rhoddi heibio. Mae y petbau goreu beunydd yn 
agored i gael cu camddefnyddio. Cododd drygau Uiosog a 
mawrìon o lywodraeth raglnniaethol a moesol Duw. Ond 
nidystyriwyd yUygriadan a'r drygau rhagweledig hyn yn 
rheswm digonol dros newid ei lywodraeth. Canysy cyfryw 
lywodraeth yw y goreu, ar y cwbl, a aUasai fod cr cyr- 
haeddyd y radd fwyaf o hapusrwydd. FeUy mewn ad- 
fywiadan crefyddol, eafwyd allan trwy brofíad nad aU 
crefydd, yn nghyflwr presenol y byd, gael ei dwyn yn 
mlaen gydag unrhyw Iwyddiant mawr hebddynt. Y 
drygan yr achwynir weithiau.arnynt, pan ddigwyddont 
mewn gwirionedd, ynt ddamweinìol, ac ddim ond o bwys 
bychan pan gymharir hwynt â'r daioni a geir trwy ad- 
fywiadau. Ni ddylai yr eglwys dros funud addefydyb 
y geUir peidio ymdrechu am adfy wiadau. Mae y dyb yn 
beryglus iawn i les Sîon, yn angau i'r achos cenhadol, a 
damnedigaeth y byd a'i canlyna. 

4. Mae genyf gynnygiad i'w wneuthur i ohwi sydd yma. 
Ni ddechreuais i y rheà hon o ddarlithiau ar adfywiadaa 
er codi rhyw drefn ryfedd o'm heiddo fy hun ar y pwnc. 
Ni wnawn dreulio fy amser a'm nerth yn unig i roddi 
addysgiadaui er boddio eich cywreinrwydd, a'ch cynys- 
gaeddu â rhy wbeth i siarad am dano. Nid wyf yn bwriadu 
pregethn ynghylch adfy wiadau. Nid fy amcan y w pregetha 
áewn modd â'ch galluogo i ddywedyd ar y diwedd, •• Yr 
ydym yn deall y cwbl yn awr ynghylch adfywiadau,"tra 
«û wnewch ddim. Ond ewyUysiaf ofyn gofyniad i chwi, I ba 
beth y gwrandewch y darUthiau hyn ar adfywiadau ? A 
ydych yn meddwl pa bryd bynag y gweloch beth yw eich 
dyledswydd er cael adfy wiad,y gweithiwch er ei chyflawni? 
Addiiynwch chwi y cyfarwyddiadau â roddaf i chwi o 
air Duw?. A roddwch chwi hwynt mewn ymarfcriad yn 
eich calonau, at eich teuluoedd, eich cydnabod, eich 
cymmydogioui a thrwy y ddinas? Nen a dreúUwch chwi y 
gauaf mewn dysgu ynghyleh adfywiadau, heb wnenthur dim 
cr ctt cael? Hoffwn i chwi, mor fuan ag y dysgoch unrhy w- 
beth ynghylch adfywiadau, ei roddi mewn ymarferiad, 
ymaflyd yn eich gwaith, ac edrych a eUwch ddim peri ad- 

B 

- DigitizedbyV^UUy It: 



18 



:\ 



fywiad yma yn mysg pec|i|idiqriMdt : Os na wnewcb byn« 
ewyUysiwn i ohwi hysbysu-^iyDy wrth ddechrçu, fel ha 
byddo raid i mi wastraffa fy nerth. Dylech benderfynix 
ÿti awr pa an a wnewch chwi hyny ai peidio. 6wyddocI& 
eiu bod yn galw ar bechadariaid i benderfynn yn y fan pa 
nn a ufaddhant hwy i'r efengyl ai peidio. Ac nid oes 
genym fwy o awdnrdod i roddi amser i chwì i ystyried pe^ 
un a wnewch chwi afuddhaa i Dduw, nac sydd genym î 
adael i bechaduriaid wneud felly. Yr ydym yn galw ar- 
noch i uno yn awr mewn ymrwymiad difrifol i Dduw, y 
bydd i chwi wneuthur eich dyledswydd mor fuan ag y 
dysgoch pa beth ydy w, a gweddio ar iddo £f dywallt ei 
Ysbryd ar yr eglwys hon, ac ar yr boU ddinas y gauaf hwii« 



DARLITH II. 



PA BBYD Y MAB ADFYWIAD VW DDYSGWYL. 

Oni throi di a'n hywhau ni; felyllaweDýchodyhobl ynotti? — Sau 85. 6. 

Ymddengys i'r Salm hon gael ei hyfigrifenn yn foan 
wedi dychweliad Israel o gaethiwed Babiion ; fel y gell« 
wch weled yn hawdd oddiwrth y geiriau yn ei dechrea. 
Teimlai y Saliuydd i Dduw fod yn rasol iawn i'w bobl^ a 
tbra yn ystyried ei ddaioni yn eu dychwelyd o'r wlad y 
caethgludaçid hwy iddi, a thra yn edrych ar bethau o'n 
blaen, tyr allan i weddio aai adfywiad mewn crefydd; 
** Oni throî di a'n by whau ni, fel y Uawenycho dy bobl 
ynot ti?" Gan i Dduw yn ei ragluniaeth ail sefydlu 
ordìnhadau ei dŷ yn eu plith, efe a weddia am adfywiad 
mewn crefydd hefyd, i goroni y gwaith. 

Nos Wener di.w*eddaf ymdrechais ddangos pa beth nad 
yw adfywiad mewn crefydd ; pa beth yw adfy wiad ; a'r 
gweithredyddion sydd ar waith wrth ei ddwyn yn mlaen. 
Y materion at bà rai yr wyf am alw eich sylw heno, ynt, 

J. Pa brydy mae adfywiad mewn crefyäd yn angen» 
rheidioU 

1. Pan byddo cariad brawdol a hyder cristionogol yn 
brin iawn yn mysg profTeswyr crefydd, y qiae galwad ncbel 
am i Dduw fywhau ei waith. Pan byddo Gristiónogion 
yie^ì soddi i gyflwr gwrthgìliedig, nid oes, ni ddylai fod» 
ac ni.d oes rheswm dros fod, yr un cariad a bŷder yn eu 

Digitized by VjOOQlC 



19 

a pban byddont oll yn fywiog a gweitbgar» ac yn. 
^w bncbedd santaidd, ' Ûiclion y cariad o ewyllys da, ond 
Bid a)i y cariad o hyfrydwcb, fod yr nn. Mae Dnw ya 
cani pawb â charîad o awynya da, ond nid yw yn teimlo 
y cariad o hyfrydwcb at neb ond y rbai sydd yn by w yn 
^adtaidd. Ni all Cristionogion gam en gilydd â cbariad o 
hyfrydwcb» on'd yn nnig yn ol graddau en santeiddrwydd. 
Ofl oariad át ddêlw Crist yn ei bobl y w cariad cristionogol» 
fna nid all gad ej weithredn ood lle y byddo neu yr yni« 
ddangoso fod y ddelw bòno,* Rbaid i ddyn ddangos deiw 
acysbryd Crist» cyn y gallo Cristionogion ereììl oi gam á 
cbariad o hyfrydwcb. Ofer yw galw ar Gristionogion i 
gam en gilydd á cbariad o byfrydwcb, fel Cristionogion» 
pan fyddont wedi soddi i farweidd-dra, Ni welant ddini 
yn eu gilydd i wetthredn y eariad bwn. Mae agos. yn an- 
nicbonadwy iddynt deimlo at ea gilydd, yn wahanol Vr 
modd.y teriinlant at becbadnriaid yn gyffredipoh Owybod 
ynnDÌg en hod yn pertbyn i'r eglwys, nea ea gweled y» 
acblysnrol wrth fwrdd y oymmuodeb, ni ẃna weithroda 
^aríad oristionogol, os na welant ddelw Crist. 

2. Pan byddo ymraniadao a cbentigen yn mysg proffes* 
wyr erefyddy ac y dywedont yn ddrwg am eú gilydd, yn» 
y tnae angen mawr am adfywiad. Dengys y pethan byn 
t'od crìstionogionVedi myned yn mheli oddiwrth Dduw» 
ac mao yn bryd i feddwl yn ddifrifol am adfywiad. Ni 
äII crefydd iwyddo pan fyddo y fatb betban yn yr eglwys, 
ac ni ali dim fel adfywiad osod terfyo aroynt. 

^. Pan byddo ysbryd bydol yn yr eglwys, Eglnr yw 
fod yr eglwys wedi soddi i gyflwr gwrtbgilìedig, pan fyddo 
Crístionogioo yn cydffurfio â'r byd mewn gwisgoedd» 
rhwysg, éyfeillachan, gan geisio difyrwch bydol, darìlen 
ff«g*ohwedIaia, a Ilyfran ereill o'r ftitb, fel y gwna y byd. 
î^öngys hỳo «n bod yn mhell oddiwrth Dduw, a bod angea 
wawr am adfywíad mewn crefydd. 

4. Pan bvddo yr eglwys yn cael bod ei haelodau yn 
*yrtbio i becnòdau erchyll a gwaradwyddus, yna y mae yn 
^fyd.iddi ddeffroi a gwaeddi ar Ddnw am adfywiad mewn ^ 
wtfydd. Pan gymmero y cyfryw betbau le, ag a roddo ' 
achlysnr i elynion crefydd gabla, mae yn bryd i'r eglwys 
^^ ì Ddnẁ, " Pa betb a ddaw o'tb enw mawr ?" 
• k PaÄ byddo yabryd ymddadleu yn yr eglwys nen yn. 
ŷ^laé, y maeadfywiad yn angenrheidíol. Nid ysbryd 

Digitized by VjOOQlC 



20 

ymddadleu yw ysbryd crefydd. Ni all fod Uwyddiant ar 
grefydd, llé y byddo ysbryd ymddadlea yn ífyna. 

6. Pan byddo yr annuwiol yn ymorfoleddu ar yr eglwys, 
ac yn difenwi ei baelodaa, mae yn b^yd i geisio adfywiad 
mewn crefydd. 

7. Pan byddo pechaduriaid yn ddiofal a marwaidd, ac 
yn soddi i uffern yn ddifraw, mae yn bryd i'r eglwys ym- 
gynbyrfa. Mae cymmaint o ddyledswydd ar yr eglwys i 
ddeffroi, ag sydd ar wŷr y tân i ddeffroi pan doro tân allan 
yn y nos mewn dinas fawr. Dylai yr eglwys ddiffoddi 
tânau uffern y rhai ynt yn ymaáyd mewn pecbaduriaid. 
Pe byddai i wŷr y tàn gysgu, a gadael iV boli ddinaslosgí» 
pa beth a dybid am y fatb ddynion? Ac etto ni byddai ea 
heuogrwydd hwynt yn gyffelyb i euogrwydd Cristionog- 
ion, y rbai a gysgant tra y mae pechadariaid o'u hamgylch 
yn soddi yn eu cwsg i dânau uffern* 

II. Dangosaf bwys adfywiad mewn crefydd yn y cyfirym 
amgylchiadau. 

1. Adfywiad mewn crefydd yw yr unig beth a all symud 
ymaith y gwarth a orchuddia yr eg1wys,ac adferyd crefydd 
ì'r lle a ddylai gael yn marn pobl yn gyfiredin. Heb ad- 
fywiad, y gwarth hwn a orohuddia yr eglwys fwyfwy, 
nes y soddo dan ddìrmyg cyffredinoL Gellwch gynnyg 
pethau ereil], a gellwch wellâu pobl mewn rhai ystyr- 
ìaethau, ond ni wnewch un gwir les; ni wnewch ond ea 
drygu heb adfywiad mewn crefydd. Gellwch adeilada 
addoldy newydd ardderchog, a gwisgo eich eisteddleoedd 
â sidan, codi areithfa gostus, a mynu organ olygus, a phob 
peth o'r fath hyny, i wneud ymddangosiad gwychyac yn y 
fibrdd hòno gellwch ennilt rhyw fath o barch i grefydd 
oddiwrth annuwiolion, ond ni wna byny ddim gwir dda* 
ìoni, ond niwed yn hytrach. Gwna hyny eu camarwain 
yn nghylch gwir natur crefydd; a bydd mor bell oddiwrth 
eu troi^ fel y gwna eu dwyn yn mhellach oddiwrth iach- 
awdwriaeth. £drychwch pa le bynag yr amgylchwyd alior 
Giistionogaeth â gwychder, a cbewch fod yr argraff a 
wnawd yn un croes i wir natur crefydd. Rhaid i Gristion- 
ogion ddeffroi ac ymdrecbci^ a cbael tywalltiad o Ysbryd 
Daw, os amgen y byd a chwardda am ben yr eglwys. 

2. Ni wna dim arall adferyd cariad a hyder cristionogol 
yn mysg aelodau eglwysig. Nid all dim ond adfywiad 
mewn crefydd eu hadferydy ac ni ddylai dim arall wneud 

Digitized by VjOOQlC 



21 

hyny. Nid oes nn ffordd arall i ddeffroi y cariad hwnw 
oeiddo Crîstionogion at eu gilyddy yr hwn weithiaa a 
deimlant i raddaa annhraethadwy. Nid eUwch gael y 
cyfryw gariad heb hyder; ac ni ellwch adferyd hyder heb 
y cyíryw brawf o dduwioldeb ag a welir mewn adfy wiad. 
Os gwel gweinidog ei fod i ryw radd wedi colli hyder ei 
bobi, dylai lafurio am adfy wiad fel yr unig foddion i aden* 
oUi eu hyder, Ni ddywedaf mai adenoill hyder ei bobl 
ddylai fod ei amcan ef wrth lafarjo am adfywiad, ond mai 
adfywiad trwy ei offerynoliaeth ef a adfera iddo hyder y 
gweddiwyr yn mysg ei bobl; anaml y gwna dim arall 
byny. Os gwel blaenor neu aelod cyffredin mewn eglwya 
fod ei frodyr yn oerllyd ato» nid oes iddo ond un ffordd i 
adferyd eu serch ; sef adfywio ei han, ac amlygu yn ei 
edrychiad a'i fuchedd ddisgleirdeb delw Crîst. Yr ysbryd 
bwn a afaela ac a leda yn yr eglwys, hyder a adnewyddir, 
a ffyna cariad brawdol drachefn. 

3. Ar y cyfryw amser mae adfywìad mewn crefydd yn 
anhebgorol i gadw barnau Duw rhag syrthio ar yr eglwys. 
Byddai hyn yn fath dyeìthr o bregethu, os nad yw adfyw- 
iadau ond gwyrthiau, ac os nad oes gan yr eglwys fwy i'w 
wnenthur er en cael, nag sydd ganddi i beri taranau. Pe 
M\y, ni allem ddywedyd wrth yr eglwys, Os na bydd 
adfywiad gellwch ddysgwyl barnau. Y gwir yw, fod mwy 
fai ar Gristionogion am n^d ynt wedi adfywio, nac sydd 
ar bechaduriaid am nad ynt wedi dychweiyd. Ac os na 
ddeffroant hwy, galiant fod yn sicr yr ymwel Daw à hwynt 
^'i famau. Pa mor fynych yr ymwelai Duw â'r eglwys 
laddewîg â'i farnao,am nad edifarhaent ac am nad adfyw- 
ient wrth alwad ei broffwydi ! Pa mor fynych y gwelsom 
eglwysiy ac hyd yn oed enwadau cyílawn, wedi eu mell- 
dithio, am na wnaent ddeffroi a cheisio yr Arglwydd» a 
gweddio, " Oni throi di a'n bywhau ni, fel y Uawenycho 
dy bobl ynotti?'' 

4, Nid oes dîm ond adfywiad mewn crefydd a all gadw 
y &th eglwys rhag diOanu yn llwyr. Ni alì eglwys a ddi- 
17WÌ0 fel hyn barhaa i hanfodi heb adfywíad. Osderbyn hi 
aelodau newyddion, byddant/gan mwyaf, yn borsonau an* 
nuwiol. Heb adfywiad ni ddychwelir yn gy ffredin gynnifer 
ag sydd yn meìrw mewn blwyddyn. Bu eglwysi yn y wlad 
bon lle y bu yr aelodau feirw, a lle na bu adfywiad i^droi 
ereiU yn eu-Ue, nes i'r eglwys ddarfod a bod yn gymdeitbas. 

2 B 

Digitized by V3UUy It: 



Dywedodd gweinidog wrthyf iddo unwaith lafurio fel 
cenhadwr yn Yirginia» yn y fan y ba y fath ddyn a Sam«- 
nel Dayies nnwaith yn melltena ac yn disgleirio fel ffagl 
fflamllyd; a bod eglwys Dayies wedi lleihaa cymmaint 
fel nad oedd ynddi ond an aelod gwrryw» a hwnw, os wyf 
yn eofio yn gywir, yn ddyn dft. Yr oedd yr eglwys wedi 
myned yn faîch, ac wedi díflanna agos yn llwyr. Clywais 
am eglwys yn PensyWania, ag a fu anwaith yn flodeaogp 
ond a esgealnsodd adfywiadaa, a dadfeiliodd gymmaint fel 
y byddai raid i'r gweinidög anfon at eglwys ya y gymmyd* 
ogaeth am ddiacon pan weinyddai Swpper yr Arglwydd» 

5. Nid oes dim ond adfy wiad mewn crefydd a all attal 
moddion gras rhag gwnead Uawer o ddrwg i annawiolion. 
Heb adfywiad ant galetach galetacb dan bregethaa, a dy* 
oddefant ddamnedigaeth fwy ofnadwy na phe buasent heb 
glywed yr efengyl erioed. £ich plant a'ch cyfeillion a 
syrthiant i gyflwr mwy ofnadwy yn affern, o herwydd 
mwynhaa moddion gras^ os na cheir adfywiadaa i'w troi 
at Ddaw. Baasai yn well iddynt hwy pe bnasent heb 
foddion gras» heb gyssegr, heb Fibl^ heb bregetha» a phe 
na chlywseat hwy yr efengyl erìoedy na byw a marw lle 
nad oes adfywiad. Mae yr efengyl yn arogl marwolaeth î 
farwolaethy os na wneir hi yn arogl bywyd i fywyd. 

6, Nid oes an ffordd arall yn yr hon y gall eglwys gaei 
eì santeiddìo» cynnydda mewn gras» a chael ei haddasa i'r 
nefoedd. Pa beth ywcynnydda mewn gras ? Ai gwrando 
pregethaa 9, Itunio rhyw dybiau newyddion am grefydd 
ydyw? Nage» nid dim o'r fath. Mae y Cristion a wna 
liyn, heb ddím yn chwaneg, yn gwaethygn ac yn cal^da, ac 
k bob wythnos yn anhawddach i'w ddeffroi at ei dyledswydd. 

iIL Dangosaf pa brydygeUir dy$gwyl adfywiad tnewn 
crefydd. 

!• Pan ddangoso rhaglnniaeth Daw fod adfywiad ger- 
Uaw. Mae amlygiadaa rhaglaniaeth Daw weithiaa mor 
eglar fel y gellir ea cymmeryd fel datgaddiad o'i ewyllys. 
Mae pethaa yn nno i agoryd y fforddi ac mae amgyichìad- 
ìadaa ffafriol i adfywiad, fel y gall y rhai a sylwant weled 
fod adfywiad gerllaw, mor eglura phè datgaddiasid ef o'r 
nefoedd* Cymmerodd amgylchiadaa le yn y wlad hon» Ile 
yr oedd amlygiadaa rhaglaniaeth mor eglar, fel nad oedd 
y rbal a sylwent yn ofalas, yn petraso dy wedyd, fod Duw 
yn dyfod i dywallt ei Ysbryd a rhoddi adfywiad mewn 

Digitized by VjOOQ It: 



23 

crefydd» Mae amrywiol o ffyrdd i Dduw ddangoa ei 
feddwl i'w bobl — weithiau trwy roddiiddynt foddion anar- 
ferol, weiihiaa trwy ddygwyddiadaa hynod a brawychnsy 
weithiau trwy ddangos tiriondeb mawr yn yr arferiad 
o'r moddion» trwy roddi hin, iechyd da, &c« 

2. Pan byddo drygioni y drygionna yn goBdio, ao yn 
dwyn CristioDogion i'r Uwch ac i waagfa. Nid ymdden* 
gys weithiau fod Cristionogion yn gofalu dim am y dryg» 
ioni aydd o'n hamgylch. Nea os siaradant am dano, mae 
hyny mewn dall oer^caledya dideimlad, fel pe anobeídiient 
am ddìwygiad : taeddant i ddifrío pechadnriaid— nid i 
ddangos tirìoodeb Mab Duw atynt Ond weithian y mae 
ymddygiad annawiolion yn perí i Gristionogion weddio, 
yn en dwyn i'r llwch, ac yn eu gwneyd yn alaraa a thyner 
en calonau» fel y gallant wylo ddydd a nos, ac yn lle difrío 
a gwaradwyddo pechadnriaid, gallant weddio yn daer 
drostynt. Yna gellwch ddysgwyl adfywiad. Cyfyd an^ 
nnwioiion weithiaa wrthwynebiad i grefydd. Pan blvgo 
hyn Gristionogion ar eu glinian i weddio Duw^gyda Ilefaia 
cryf a dagraa, gell wch fod y n sicr fod adfy wiad i fod. Nid 
y w ffyniant drygioni yn un prawf nad oes adfy wiad i fod« 
Yn fynycb dyna amser Duw i weithio» Pan ddelo y gelyn 
i mewn fel afon, Ysbryd yr Arglwydd a'i bymlid ef ymatth. 
Yn fynych yr arwydd cyntaf o adfywiad, yw bod y diafol 
yn codi rhyw wrthwynebiad newydd. Bydd i hyny bob 
amser gaei nn o ddwy effaith — gwna naill ai gyra Crist* 
ionojp;ion at Dduw, nea yn mhellaoh oddiwrtho, i ryw 
ddymis gnawdol na wna ond gyrn pethau yn waeth. Yn 
fynjcb mae drygioni mwyaf gwarthns anonwiolion yn oael 
ei ganlyn gan adfy wiad. Os gwneir i Gristionogion deimlo 
nad oes obaith iddynt ond yn Nuw, ac os bydd ganddynt 
ddigon deimlad i ofalu am anrhyded^ Duw» a iachawd* 
wriaeth eneidiau yr anedifeiriol, bydd adfywiad yn sicr. 
Berwed nffern os myny a chwyded alian gynnifer o ddiafl» 
aid ag sydd o gerig yn mhalmant yr heol» ond i hyny ddim 
ond gyru Cristiooogion at Dduw mewn gweddî— -ni allanC 
Inddias adfywiad. Terfysged Satan, ac udganed mor uchei 
ag y myno ; ond i Grigtionogion ddim ond piyga a gweddio, 
cânt yn fuan weled braich noeth Daw mewn adfywiad 
mewn crefydd. Gwn am droion pan dorodd adfywiad yn 
erbyn rhesi y gelyn, braidd mor ddisymmwth a tharan» y 
gwasgarodd hwynt» ac y cymmerwyd y blaenoríaid en han- 

Digitized by VjOOQlC 



24 

ain fel arwyddion bnddngoliaeth, nes y diddymwyd y 
fyddin ar unwaith. 

3. Gellir dysgwyl adfywiad pan byddo gan Oristionogion 
ysbryd gweddi am adfywiad, Hyny y w, pan weddiont fel 
pe byddai eu calonan am adfywiad. Nid yw Gristionogion 
weithiau yn gweddio am adfywiad, hyd yn oed pan maent 
yn wresog mewn gweddi. Mae eu meddyliau ar rywbeth 
arall ; gweddiant am ry wbeth arall *— iachawdwriaeth y pa-> 
ganiaid aV cyfielyb — ac nid am adfy wiad yn eu plith ea 
hunain. Ond pan deimlont eisiau adfywiad, hwv a weddi- 
ant am dano; teimlant dros en teulnoedd eu hunain a'a 
cymmydogion, a gweddiant drostynt fel pe na allent oddef 
nacâd, Pa beth y w ysbryd gweddi ? Ai llawer o weddiau 
a geiriau gwresog ydyw ? Nage. Cyflwr y galon ydyw 
gweddi. Cyflwr o ddymuniad a gwasgfa barhaus yn j 
meddwl am iachawdwriaeth pechaduriaid yw gweddi. Mae 
yn rhywbeth sydd yn eu gwasgu i lawr. Mae y teimlad 
hwn yn gyffely b i'r hyn a deimla dyn pan byddo yn brydems 
yn Dghylch rhyw fater bydol. Mae cristion a feddo y fath 
ysbryd gweddi a hwn» yn bryderus yn ngbylch eneidiau. 
Mae ei feddyiiau ei holl amser ar eu hachos, a gwna hyny 
iddo deimlo a gweithredn fel pe byddai baich ar ei feddwL 
Efe a feddwl y dydd am hyn, ac a freuddwydia y nos am 
dano. Hyn yn briodol yw gweddio yn ddibaid. Ym* 
ddengys fod ei weddiau yn Uifo o'i galon fel y liifa dwfr» 
gan ddywedyd, " O Arglwydd, bywha dy waith.'* Mae y 
teimlad hwn weithiau yu ddwys iawn; cafodd personau eu 
plygu ganddo fel nad allent sefyll nac eistedd. Gallaf enwi 
dynion yn y cyflwr hwn, ag a feddent unwaith ewynion 
cryfion, ag ynt yn barchus eu cymmeriad, y rhai a wasg- 
wyd i iawr gan ofid o herwydd cyflwr pechaduriaid. Buant 
meẃn gwewyr enaid dros bechaduriaid, nes iddynt fyned 
mor weinion a phlant. Nid y w y teimlad bob amser mor 
drwm â hyn, ond mae y cyfryw deimlad yn llawer mwy 
cyfiredin nac y tybìr. Yn yr adfy wiad mawr yn y flwydd- 
yn 1826, yr oedd yn gyfiredin. Nid yw hyn mewn un 
modd yn benboethni. Yr hyn a deimlai Paul ydyw, pan 
ddywedodd, **Fy mhlant bychain» y rhai yr wyf yn ea 
hesgor drachefn." Clywais am ddynes yn y cyflwr hwn, - 
yr hon a weddiai dros bechaduriaid, ac o'r diwedd a aeth 
iV fath gyflwr o ran ei meddwl, fei nad allai fyw heb weddi. 
Nid allai orphwys ddydd na nos, oddieithr fod rhyw nn 

Digitized by VjOOQlC 



25 

yn gweddio gyda hî. Yna caffai esmwythder; ond pan 
beidient, llefai ínewn ing nes y gweddüd drachefh. Par- 
haodd feliy dros ddan ddiwrnod» nes iddi Iwyddcf mewn 
gweddi, a'i henaid a gafodd ei lonyddn. Y gwewyr enaid 
hwn yw yr ing mawr hwnw a deimla peraonau pan ymafl- 
ont yn Nuw am y oyfryw fendith, ac na ollyngant ef nea 
îddo ei rhoddi, Ni fynaf i neb farnn yr ystyriaf fod yn 
hanfodol i ysbryd gweddi, fod y trallod gymmaint à hyn. 
Ond y dymnniad cryf, parhauB, a thaer hwn am iachawd- 
wriaeŵ pechadariaid, yw ysbryd gweddi am adfywiad, 

Pan byddo y teimlad hwn mewn eglwys, oddieithr i'r 

Ysbryd gael ei drislâu trwy bechod nes ymadael, bydd ad- 

fywiad yn ddiau. Cynnydda y pryder a'r cyfyngder hyn 

nes y dechreuo yr adfywiad. Gweinidog yn W— — n a 

ddywedodd wrthyf am adfywiad a fu yn mysg ei bobl, yr 

hwn a ddechreuodd trwy wraig gynnes a chrefyddol yn yr 

eglwys. Hi a ddaeth yn bryderus yn nghylch pechadar- 

iaid, ac a aeth i weddio drostynt, a hi a weddiodd a'i 

thrallod a gynnyddodd ; ac o'r diwedd hi a aeth at ei gwein- 

idogy siaradodd ag ef, a dymunodd arno bennodi cyfarfod i 

rai dan wasgfa, am ei bod hi yn teimlo fod angen nn. Ni 

sylwodd y gweinidog ami, am na theimlai efe yn yr nn 

modd. Yr wythnos ganlynol hi a ddaeth drachefn, ac a 

ddeisyfodd arno bennodi cyfarfod o'r fath ; y gwyddai hi 

y deaai rbywan am y teimlai hi fel pe buasai Duw yn 

myned i dywallt ei Ysbryd. Ni wrandawodd efe arni y 

tro hwnw chwaith. O'r diwedd dywedodd wrtho, ** Os 

na phennodwch chwi gyfarfod î rai dan wasgfa, myfi a 

fyddaf farw» canys yn sicr y mae adfywiad i fod." Y Sab- 

bath canlynol efe a bennododd gyfarfod, gan ddywedyd, 

os oedd yno tai a ewyl^ysient ymddyddan ag ef ynghylch 

iachawdwriaeth ea henoidiau, y cyfarfyddai efe á hwynt 

ar y cyfryw noson. Ni wyddai efe am neb, ond pan aeth 

i'r lle, er ei syndod, yr oedd yno rifedi mawr o rai dan 

wasgfa am eu cyflwr. Yn awr a dybiwch chwi ddim y 

gwyddai y wraig hòno fod adfywiad i fod? Gellwoh alw 

hyny y peth a fynoch, yn ddatguddiad newydd neu yn 

heii ddatguddiad, nea ryw beth arall. Yr wyf fi yn dy- 

wedyd i Ysbryd Duw ddysgu y weddi-wraig hòno fod 

' adfywiad i fod. " Yr oedd iyrgelwch yr Arglwydd" gyda 

hi»a hi a wyddai hyny. Gwyddai i Dduw weíthio yn ei 

chaion, a'i llenwi y n y fath fodd fel nad allai y matal yn hwy. 



Digitized by VjOOQlC 



26 

Mae gweÌDÌdogion weithian wedi bod mewB eyfyngder 
o'r lath ynghylch ett cynnnlleidfaoedd, nes teimlo fel pe 
m allent fyw heb weled adfywiad. Weithiau y mae 
blaenoriaidy nea aelodan cyffredìn mewn eglwys, gwŷr nea 
wragedd, yn oael ysbryd gweddi am adfywiad, fel yr ym- 
drechont ft Dnw, nes y tywallto efe ei Ysbryd. Y paladr 
eỳntaf o olenni a dy wynodd yn y canolnos a orphwysai ar 
yr eglwysi yn Sir Oneida, yn niwedd y ffwyddyn 182ö, 
a ddaeth trwy wraig mewn iechyd gwanaidd» yr hon, yr 
wyf yn credn, na bnasai erioed mewn adfy wiad nerthoh 
£i henaid a deimlai dros bechadnriaid. Yr oedd hi mewn 
ing dros y wlad, Ni wyddaì pa beth oedd arni, ond par- 
luìodd i weddio fwyfwy,nes yr ymddangosai fel pe gwneisai 
ei gofid ddistrywio ei chorph. O'r diwedd daeth yn llawn 
o orfoledd, a gwaeddodd, ** Dnw a ddaeth ! Dnw addaeth ! 
Nid oes camgymmeriad yn ei gylch, dechrenwyd y ' 
gwaith^ ac â rhagddo dros yr holl dalaeth." Ac yn sicr 
ddigon, dechrenodd y gwaitfa, a throwyd ágoscfi hoH denio 
hiy a'r gwaith a iedodd dros yr holl barth hwnw o*r wlad. 
Yb awr, a dybiweh chwi i'r wraig hòno gael ei thwylìo 1 
Dywedaf wrthyefa^ na« Gwyddai iddi ìwyddo gyda Daw 
HMwn gweddi. Hi a fn mewn gwewyr dros eneidlan^ « 
hi a wyddai hyny. Adwaenwa lawer o eogreifftiaa o faýtt 
beblaw hon yn y dalaeth hòno» 

Nid oes, yn gyffredin,ond ychydig o broffeswyr crefydd 
a ŵyr ddim am yr ysbryd hwn mewn gweddi ag sydd yd 
llwyddo gyda Dnw. Synais wrth weied yr hanesion a 
gyhoeddir yn fynyeh am adfywìadan, fel pe denai adfyw* 
iad heb an achos — ni ŵyr neb pa fodd y daw. Chwiìiais 
weithiaa ynghylch yr amgyichiadaa hyn ; pan y dywedwyd 
na wyddaí neb ddim am y peth hyd nes iddynt ryw Sab-* 
bath weled yn wyneb y gynnnlleidfa fod Dnw yno ; nen 
iddynt weled hyny yn ystafell y gynnadledd, nea y cyfar* 
fod gweddiOŷ ac iddynt synn o herwydd penarglwyddiaeth 
rhyfedd Daw, yn peri adfywiad heb un berthynas weledig 
rhyngddo â moddion. Yn awr sylwch yma. £wch ac 
ymofynwch yn mysg aelodaa anghyoedd yr eglwys, a chwi 
a gewch bob amser fod rhyw nn wedi bod yn gweddio am 
adfywiady ac yn ei ddysgwyl — i ryw wr nea wraig fod yn 
gweddio mewn ing dros iachawdwriaeth pechadnriaid, nes 
ennili y fendith. Dìchon fod y gweinidog a chorff yr 
eglwys ar y pryd yn cysgn yn drwmi ac yna deffroi yn 



Digitized by VjOOQlC 



27 

sydo» fel d jd ju rhwbio ei lyg»id» «o jn rhedeg o gykh yr 
ystafell gm dafla petban o'i flaeD, a synn o ba le y 
äaetíi yr boU gyffroad bwn. Ond er na wyddai fawr am 
dano, gellwob fod yn sicr i ryw nn fod ar y Iwr, yn ddyfal 
mewii gweddi nes dyfod y fenditb. Yn gyffrodin» nae 
adfywiad yn fwy nea yn Uai helaetb» yn oî rhifedi y per* 
sooaa a feddont yabryd gweddL Ond nid aroaaf ar y 
pwnc bwn yn awr, gan y daw gweddi etto yn y rbea hon 
ddarlítbian. 

4. Arwydd araU y geUir dysgwyladfywiad yw»fod gwein» 
idogion yn cael eu cyfarwyddo yn neiUauol at y mater mmor 
hwn, a pban amceDÌr ea pregetbn a'a bymdrechion ereiU 
yn neiUdnol er troi peehadariaid. Ymddengya y oyCatrir 
llafiir gweinidogion, y rban fwyaf o'r amser, atddybenion 
ereìU. Ymddengya y pregeẃant ao y Uafnriant heb 
amcann yn neìUdaol at droedigaeth dioed pechadariatd« 
Ac yna ni wiw dysgwyl am adfywiad dan en pregetfaan» 
Ni bydd adfywiad bytb nea y gwnelo r&yw um ymdrechion 
neiUdnol er ei gael. Ond pan gyfeirir aylw gweinidog 
&t gyflwr y tenlaoedd a bertnynant i'w gynnnUeidia, ao y 
byddo ei galon yn toimlo yn ddwya yr angen o adfywiad» 
a pfaan ymdrecbo yn briodol er ei gaeJ, yna geUwch 
ddysgwyi adfywiad. Megis y dangoiaia yr wythnoa 
ddiweddaf, fod y cyasyUtiad rhwng yr arferiad iawn o'r 
moddion er cael adfywiad, mor sicr yn ol natnr petbaDt ag 
ywrhwng yrarferiad ofoddiooercodiŷdyachnwdowenitb. 
Yr wyf yn creda, yn wir» ei fod yn fwy aicry ao na fetha 
Wor fynycb. Cnnlyna yr effaith yn fwy aicr, Tebygol 
fod y gyfraith a gyaaylita acboa ac effaith yn fwy didro 
mewD petban ysbrydol nac mewn petban natnriol, ao felly 
M Uai o eitbradani fel y dywedaia o'r blaen. O berwydd 
pwys mawr pctbaa yabrydol, rbesymol yw ei bod hi felly. 
Cymmcrwch y Bibl, natar y petb, banes yr eglwysi gyda en 
SÜydd, a chewch fod y moddion er caei adfywiad yn methn 
yu anamlacb, nac y gwoa moddion wrtb drin tir, nea mewn 
9nrbyw fasnacb bydol arall. Mewn maanacb bydol mao 
^eithiau amgylcbiadaayn y rbai mae acbosíon gwrtbweith- 
ftáoì yn dystrywio y cwbl a allo dyn wnead, Wrthgodi 
ýd, er engraiíft, mae pethaa ag ynt ta hwnt i reolaetb dyn, 
íítegis sycbder, gaaafaa celydy pryfed» a'r cyffelyb. Felly 
^rtb lafario am adfywiad, gall petban ddygwydd iV 
^rthwyneba, gall rbywbetb gymmeryd Ue idroi syiw pobl 

Digitized by V3UUy It: 



28 

oddiwrth grefydd, yr hwn a drecha bob ymdrech. Ond 
3nr wyf yn credu fod y fath bethau yn anamlach yn y byd 
moesol nac yn y byd naturiol. Anaml y gwelais i neb yn 
metbny pan arferai efe y moddion er cael adfywiad yn ddi- 
frifol ac yn y modd a nodwyd allan yn ngair Dnw. Yr 
wyf yn creda y gall dyn ddechreu ar y gwaith o ddwyn 
yn mlaen adfywiad, gyda dysgwyliad mor rbesymol am 
Iwydd, ag y gall ddechreu ar nnrhyw waith arall; gyda'r 
nn dysgwyliad am Iwydd ag sydd gan y tyddynwr 
am gnwd pan hano efe ei had. Gwelais gynnyg hyn 
weithiaa allwyddo dan yr amgylchiadan mwyaf anobeith- 
iol a ellir ddychymmygu. 

Dechrenodd yr adfywiad mawr yn Rochester dan yr 
amgyichiadan mwyaf anfanteisìol y gellid iheddwl am 
danynt* Ymddangosai fel pe buasai Satan wedi codi 
pob rhwystr dichonadwy i adfywiad. Yr oedd ymrafáel 
rhwng y tair eglwys a'n gilydd ; yr oedd nn heb weinidog» 
yr oedd un yn ranedig ynghylch eu gweinidog,ac yr oedd- 
ynt agos a chael profi rhyw fater rhwng henuriad a'r 
gweinidog arall o flaen yr henuriadaeth. Ẁedi i'r gwaith 
ddechreUy un o'r pethau cyntaf a fn, oedd 4'r addoldŷ mawr a 
wnaed o gerig ymollwng, a pharodd hyn fraw. Y n ei ganoi 
un o'r eglwysi a yrodd ymaith ei gweinidog, Addoldŷ arall 
a gwympodd agos i'r Ilawr. Dygwyddodd Ilawer o bethau 
ereili, fel yr ymddangosaì fel pe buasaiy dìafol wedi pender- 
fynu tynu sylw pobl oddiwrth.grefydd. Ond yr oedd yno 
rai yn meddu graddau helaeth o ysbryd gweddi, yr hyn a 
sicrhäai i ni fod Duw yno, ac aethom rhagom ; a pha.fwÿaf 
y gwrthwynebai Satan, mwyaf amlwg yr oedd Ysbryd yr 
Arglwydd yn ei ymlid ef ymaith, nes o'r diwedd ì dòn o 
iachawdwriáeth lifo dros y Ile, 

ô. Gellir dysgwyl adfywiad mewn crefydd pan dde- 
chreuo Cristionogion gyffésu eu pechòdau wrth eu gilydd. 
Ar amserau ereiiî, mewn modd cyffredinol y cyffesant, fel 
pe na byddent ond hanner didwyll. Gallant wneud hyny 
mewn iaith hyawdl, oud ni theimlant ddim. Ond pan 
byddo gwir ddryJliad calon, ac y tywelltir hi wrth gyffesa 
en pechodau, cyfyd y Ilif-ddorauy a llifa iachawdwriaeth 
dros y lle. 

Gellir dysgwyl adfywìad pa bryd bynag y ceir cristíon* 
ogion ya barod i wneud yr aberth gofynol er ei ddwyn yn 
mlaen. Rhaid iddynt foddloni aberthu eu teimlad, eu 

Digitizedby,VjOOQlC ^a*. 



29 

masoach» a'n hamser» i grynnorthwyo y gwaith yn mlaen. 
Rhaid i weìnidogion foddloni trenlio en nerth, a pherygln 
en iechyd a'n bywyd, Rhaid iddynt foddlonì tramgwyddo 
yr anedifeiriol trwy ymdrin yn deg a ffyddlon â hwynt» ac 
efallai digio llawer o aelodan yr eglwya y rhai ni chodant 
at y gwaith« Rhaid iddynt sefyll yn wrol yn yradfywiad, 
beth bynag fyddo y canlyniad. Rhaid iddynt fod yn 
barod i fyned rhagddynt gyda y gwaith, hyd yn oed pe 
colleot aerchiadau yr boli rai anedifeirioU a r rhan oeraidd 
o'r eglwys. Rhaid i'r gweinidog fod yn barod» os 
Daw a'i myn, i gymmeryd ei yru o'i le. Rhaid iddo fod 
yn benderfynol i fyned rhagddo, a gadae) y canlyniad i 
Ddnw yn llwyr. 

Adwaenwn weinidog ag yr oedd dyn ieuanc ganddo yn 
llaforio gydag ef mewn adfywiad. Y gwr ienanc a breg- 
etbai yn gryn eglur, ac anfoddlonodd y drygionns wrtbo. 
Dywedasant, yr ydym yn hoflS ein gweinidog^ a dymnnem 
iddo ef bregethu. O'r dìwedd dywedasant gymmaint fel 
y dywedodd y gweinidog wrth y dyn ieuanc, *• Y cyfryw 
nn, yr hwn a rydd gymmaint at fy nghynnaliaeth i, a ddy- 
wed fel hyn ac fel hyn. Mr. A. a ddy wed felly, a Mr. B. a 
ddywed felly. Hwy a dybiant y gwasgara y gymdeithaa 
os parhewch chwi i bregethn, ac mai gwell i cbwi beidio o 
byn allan." Y gwr ienanc a aeth ymaith, ond ymneill- 
duodd Ysbryd Dnw yn ddioed o'r Jle, a pheidiodd yr 
adfywiad. Y gweinidog trwy gydsynioachais y drygionna, 
a'i gyrodd ef ymaith. Efe a ofnai y gyrai y diafol ef ym- 
aith oddiwrth ei bobl, a thrwy foddìo y diafol, efe a ddig- 
iodd Ddnw. A Duw a drefnodd betbau yn y cyfryw fodd, 
fel yn mhen ychydig y cafodd efe adael ei bobl wedi y 
cwbl. Efe a aeth rhwng y diafol a'r nefoedd, a chwydodd 
Duw ef allan. 

Felly rhaid i'r bobl, hefyd, foddloni cael adfywiad, 
beth bynag fyddo yr aberth. Ni thal iddynt ddywedyd, 
** Yr ydym yn foddlon i ddyfod i gynnifer o gyfarfodydd, 
ond ni allwn ddyfod i chwaneg." Nen, " Hoffem adfyw- 
iad os na wna efe derfysgu ein trefniadan yn nghylch ein 
masnach, neu ein rhwystro i ennill arian." Yr wyf yn 
dywedyd wrthych na chaiff y cyfryw bobl adfywiad byth» 
nes y boddlonont wnenthur nnrhyw beth ac aberthu un- 
rby w beth, ag -^ arwydda Dnw y dylent ei wneud. Rhaid 
i farsiandẃyr cristionogol foddloni cloi eu ystordai dros 

c 

Digitized by VjOUy It: 



80 

chwecb mis, Oê bydd hyoy yn ofynol er dwyn yn mlaett 
adfywîad. Nid wyf yn dywedyd y gelwir am ddim oV 
fath, nac maì ea dyledswydd yw gwnead felly. Ond pe 
byddai y cyfry w deìmlad ag a alwai am hyny, yna y dylent 
ei wneod, ac ý dylent foddîoni ei wnead. Dylent foddlooi 
ei wneuthar os gofyn Dow am hyny, canys hawdd y gall 
efe losgi ea ystordai os na wnant. Yn wir, nid blin genyf 
fyddai gweled y fath adfywiad yn Nghaerefrog Newydd^ 
ag a Twymai bob masnachwr yn y ddinas i gloi eì ystordy 
byd y Gwanwyn, a dywedyd iddo wertha digon o nwyddau» 
ac yn awr y gwasanaetha efe Ddaw trwy yr holl auaf hwn. 

7. Gellir dysgwyl adfywiad pan foddlono gweioidogion 
a phobl i adael i Ddaw ei beri trwy y moddìon a welo ya 
dda. Weithiaa ni foddlona gweinidogion gael adifywiad 
oddieithr iddynt hwy gael ei drefna, nea oddieithr ëù bod 
hwy yn biaenori ynddo. Ewylly^iant ddangos i Dduw pa 
heth i'w bennodi nen i'w fendithio, a pha ddynìòn i'w 
defnyddio. Ni fynant fesurau newyddion. Ni fynaot y 
dull newydd hwn o bregethu, neu yr efengylwyr hyn sydd 
yn pregethu o gylch y wlad. Dywedant laweryn ngbylch 
fod Duw yn benarglwydd, ac y myn efe adfywiadau yn ei 
fibrdd a'i amser ei hon. Ond yoa rhaid iddo ddewis ei 
gael yn eu ffordd hwy, neu ni bydd a wnelont hwy ag ef. 
Y cyfryw bobl a gŷsgant nes y deffry udgorn y farn hwynt, 
heb ádfywiad, oddieithr ìddynt foddloni i Dduw ddyfod 
yn ei ffordd ei hun—oddieithr iddynt foddlonì beth byoag 
a phwy bynag a ddefnyddir er gwneud daiooi. 
■ Nodiadau, — 1. Frodyr, gellwch ddywedyd oddiwrtb y 
mater hwn, pa un a oes arnoch eisiau adfywiad yma ai 
peidio, yn yr eglwys bon, ac yn y ddinas hon ; ac a ydych 
yn myned i gael un ai peìdio. Flaenoriaid yr eglwys, wýr 
a gwragedd, a phawb, pa beth a ddywedwch ? 

A oes arnoch aogen adfywiad yma? 

A ddysgwyliwchchwi gael un? 

A oes genych chwi ry w reswm i ddysgwyl un ? 

Ni raid i chwi betruso yn nghylch hyn ; canys gwydd- 
och, neu gellwch wybod os mynwch, a oes genych ryw 
reswm i ddysgwyi adfywìad yraa, 

2. Yr ydych yn gweled paham na chawsoch adfywiad. 
Mae hyny yn unig am nad ewyllysiwch un. Am na weddi- 
wch am un, oeu nad ydych yn awyddus am dano, neu nad 
ymdrechwch am äaqo. Apeliaf at eich cydwybodau. A 



itizedbyG00gle ^ 



31 

ydych yo ymdrecha yn awr, er cael adfywiad ? Gwyddoch^ 
frodyr, y gwir am y peth. A sefwch chwi ar eich traed a 
dyi^edyd i chwi yâidrecha am adfywiad^ a chael etch 
siomi — eich bod wedi llefain ar Ddaw, ** Oni throi di a'a 
bywhaa ni?'^ ac na wnelai Daw hyny ? 

3. A ddymanwch cbwi am a^dfywiad? A fynwch chwi 
nn? Pe gofynai Duw i chwi y fanud hon, mewn Uef eglar 
o'r nefoeddy "A fynwch chwi adfywiad ?" a antoriech 
chwi ddywedydy Äfynwn ? '^A ydych yn foddlon i wneo* 
Ihnr yrebyrth?" a atebeoh chwi, Ydym? •* Pa bryd y 
caiflT ddechrea?" a atebech chwi, Dechreaed heno-— 
(îechreaed yma — dechreued yn fy nghalon i YN AWR? 
A anturiech chwi ddywedyd feily wrth Dduw, pe clywecb 
ei lais beno ? v 



DARLITH Iir. 



T MODD I WEITHREDU ER CAEL ADFTWIAO, 

Bnienerwcb iwcV fraenar: canys y mae*n amser 1 i^eislo yr Ar- 
ílwydd, byd odì ddelo a gwlawlo cyfiawnder arnoch.— Hos. 10. 12. 

Cenedl o dyddynwyr oedd yr laddewon, pethcyíTredin 
gan hyny yn yr Ysgrythyrau yw egluro pethaa trwy-gyf- 
eirio at' éu galwedigaethy a goJygfeydd À'r rhai yr oedd 
tyddynẁyr a bageiliaid yn gyfarwydd. Y proíTwyd Hosea 
a'u hanercha fel cenedl o wrthgilwyr, a'a cerydda am ea 
faeilonaddoliaeth, ac a'a bygytbia â barnau Duw. Dang* 
osais i chwi yn fy narlith gyntaf pa beth nad yw adfy wiad 
— pa beth ydyw— a'r gweithredyddion a ddefnyddir wrth 
ei ddwyn yn mlaeu; yn yr aiì, pa bryd y mae ei angen— • 
ei hwys — a pha bryd y gellir ei ddysgwyl. Fy amcan yn 
hon y w dangos^ 

Y modd i weithredu er cael adfywiad. 

Cynnwysa adfywiad ddwy ran; fel y perthyna i'r eglwys, 
ac iV annawiolion. Llefaraf heno am dano yn ei berth* 
yiras â'r eglwys* Braenar yw tir a driníwyd anwaith» 
ond sydd yn awr yn wyllt, ac yn gofyn ei fraenaru a'i drin» 
cyn y byddo yn addas i dderbyn had. Dangosaf, gyd« 
golwg ar adfywiad yn yr eglwys, 

I. Pa beth yw braenaru braenar. 

Braenara braenar yn ystyr y testun, yw dryttio eich 

Digitized by VjVJOy It; 



82 

ealonau — parotoi eich meddylìaa i ddwyn ffrwyth i Ddaw. 
Cymharîr meddwl dyn yn fynych yh y Bibl i dir, a gair 
Daw i had a haair ynddo, a'r ffrwyth yw gweìthredoedd a 
theimladaa y rhai a*i derbynîant. Braenara braenar, gan 
hynyi yw dwyn y meddwl i gyflwr addas i dderbyn gair 
Daw. — Ëich calonaa weithiaa a ánt yn galed a sych» ac â 
y cwbl yn wyllt, nes nad oes y fath beth a chael ffrwyth 
oddiwrtbynt nes ea dryllio a'a tynera, a'a haddasa i dder- 
hyn gair Dnw. Y tyneriad hwn o'r galon, nes y teimlo 
hí Y gwiríoneddŷ a eilw y proffwyd yn fraenarn braenar. 

íh Pafodd y mae braenaru braenar? 

1. Nid trwy unrhyw ymdrechian uniongyrchöl i deimh, 
Rheda jpòhì i gamgymmerìad ar y pwnc hwn, trwy 
beidio ystyried cyfreithiaa y meddwL Mae cyfeiiiomadaa 
mawrion yn nghylch y cyfreithiaa a reolant y meddwL 
Siarada pobl am deimlad crefyddol, fel pe tybient y gall- 
ent deìmlo, trwy ymdrech aniongyrcho). Ondniddyma 
y dall y gweitbreda y meddwl. Ni all an dyn beri iddo ei 
hnn deimloyn y modd hwn, yn anig trwy ^mcírecAii teimlo. 
Nid y w cynhyrjîadau y medd wl mewn moóáunionffyrcholéün 
ein rheolaeth. Nid allwn trwy ddim ond ewyllysio yn aBÌg, 
beri cynbyríìadao ynom. Cystal fyddat i ai gynnyg galw 
ysbrydion o'r dyfnder, Cyflyran meddwl yw cynbyrfíadaa 
y rhaî nad ynt at ein dewisiad ni. Hanfòdant yn natoriol 
ac angenrheidiol yn y meddwl dan yr amgylchiad^a cym- 
mwys i'w peri. Ond gellir ea rheoli trwÿ fodäim. Ní 
byddai dim yn foesol yn ein cynhyrfladap, pe na byddaî 
ffordd i'w rheoli. Ni allwn ddywedyd, ** Yn awr at a 
deimlwn yn y cyfryw fodd at y cyfryw wrthrych." Ond 
ni a allwn alw ein sylw ato, ei ystyried yn ddwys, nes y 
codo y teimlad príodol. Bydded ì ddyn a fyddo yn 
absenol oddiwrth ei denla, en gosod o flaen ei feddwl, ac 
a deimla efe ddim ? Ond nid trwy ddy wedyd wrtho eî 
hun, ** Yn awr mi a deimlaf yn ddwys dros fy nhenla?'' 
ŵalltdyn droi ei sylw at nnrhyw wrthrych, at yr hwn y 
dylau^eimlo, ac y myn deimlo, ac felly beri y teimhidaa 
priodol. Oosoded dyn ei elyn o flaen ei feddwl, a'i elyn* 
iaeth a gyfy d. Felly os meddy lia dyn am Dda w, ac y sefydla 
ei feddwl ar anrhyw ranaa o'i gymmeriady efe a deimia— 
cyfyd cynhyrfiadan yn ol cyfreìthiaa meddwl. Os yw yn 
gyfailIDnw, meddylied am Ddnw fel bôd grasol a santaidd, 
ac ennyna teimladaa o serch ato yn ei feddwl. Os yw yn 

Digitized by VjOOQlC 



83 

elyn Daw, yti mig goioded wir gynnneríad Daw o flaen 
eì feddwìy ac edrycbed arno, a aefydled ei aylw arno. a'î 
elyniaeth a gyíyd yn erbyn Daw. 

Os.mynwä fraenaru braenar eich calonaa, a gwnead 
i'cb ineddyliaa deimlo yn nghylch crefydd, rhaid i chwi 
fyned i weithio yn anion fel yr elecb er teimlo yn ngbyicb 
nnrhyw fater arall, Yn lie cadw eicb meddyliaa ar bob 
peth arally a raeddwl y cyffroir eicb teimladaa trwy fyned i 
ychydig o gyfarfodydd, ewch i weithio yn ffordd synwyr 
ey ffredin, fei yr ewch yn ngbylch onrby w betb arall. Mae 
yr an mor bawdd gwnentbar i'cb meddyìiaa deimlo ya 
Bghylch crefydd ag yn ngbylcb aorbyw beth aralL Gos-* 
ododd Daw y teimiadaa hyn o eiddo y meddwl mor gyf- 
lawn dan eicb rbeolaeth, ag yw aymadindaa eicb aeiodan, 
T^e byddai pobl mor anneallaa yn ngbylcb y ffordd i symnd 
eu baelodan» ag ydynt yngbylch rbeoli ea teÌBiladaa, ni 
ddaethech cbwii'r cyfarfod yma beno. 

Os cynnygiwcb fraenara braenar eicb calonaa, rbaid i 
chwi ddecbrea trwy edrycb ar eicb calonaa — cbwiHo a 
sylwi ar gyflwr eicb meddyliaa, ac edrycb pa le yr ydycb. 
Ymddengys fod llawar na feddyiiant bytb am byn. Ni 
syiwant ar ea calonau, ac ni wyddant an amser pa an a 
ydynt yn ea lie gyda cbrefydd ai peidio— pa nn a ydynt 
yn enníll nea yn coili tir — pa un a ydynt yn ffrwytblofl^ 
neo yn dir gwyllt fel braènar. Yn awr rbaid i cbwi dyna 
erch syW iHÌdiwrth betbáu ereilt, ac edrycb at byn, 
Gwnead byn fel gwaitb pwysig. Peidtwcb myned drosto 
gyda brys. Cbwiliweb gyflwr eicb calonau yn llwyr, ac 
edrychwcb pa le yr ydycb — pa un a ydych yn rbodío bob 
dydd gyda Daw nea gyda y diafoi— *pa an ai Daw nea y 
diafol a wasanaetbwcb fwyaf— pe un ai dan reolaetb tywys* 
eg y ty wyllwcb neu eiddo yr Arglwydd lesu Griàt yr ydycb. 

I wnead byn oll, rhaid i chwi ymosod i ystyried eicb 
pecbodaa, Rbaìd i cbwichwilio eich buoain. Ac wrtb byn 
ni olygaf, fod yn rhaid i cbwi sefyll ac edrycb i mewn yn 
nnion i weled betb yw cyflwr presenol eicb teimladau. 
Dyna y ffordd i beri i bob teimlad beidio, Byddai hyn yn 
hollol mor wrtbun ag a fyddai i ddyn gau ei lygaid ar y 
lamp, a chynnyg troi ei Iygaid i mewn i wybod a oea rhyw 
wrthrycb wedi ei argrapba ar len y llygad, Achwyna y 
dyn n« wel efe ddim! Apbabam? Am iddo droi ei 
lygaid oddiwrth y gwrthrycbaa. Y gwiripnedd y w, gall* 

c2 

Digitized by VjOOQlC 



94 

wii ddíroad am ein teimUda« moeaol mor bawdd ag am eiti 
rbai natarioL A'r ffordil iV deall yw myned rhagom i 
weithio, a defnyddio eln n^dyliaa. Yna gallwo ddywed- 
yd ein teimladau moesol trwy ystyríed, yn yr itn mi>dcl 
ag y gallwn i ddy wedyd fy nheimlad natnriol trwy aylwì» 
pe rhoddwn fy liaw yn y tân« 

Cynnwyair hanan-ymholìad mewn edrTehar eteh bneh*^ 
eddauy mewn ystyried eich gweìthredoedd, aylwi ar a fa» 
a dysgn ei wìr gymmeriad. Edryebweh yn el ar eieh hanea» 
Meddylìwch am eich pechodan nn ae oji» ac edryohWeia 
arnynt. !Ni feddyliaf fod i chwi f wrw cip-olwg ya nnig ar y 
rhan a aeth heibio o*ch oes, a gweled iddi fod yn llawn o 
bechodan, ac yna myned at Dduw a gwneathur math oe 
gyfaddefiad oyffredinol, a gofyn maddenattt. Nid dyna y 
Ìbrdd. Bhaìd i cbwi ea cymmeryd beb yn on» Da fyddai 
çymmeryd pin a pbapyr, wrth fyned drostyntj a'n bysgrif* 
enn fel y delont i'ch oof. Ewch droatynt mor ofalaa ag yr 
4 masoaehwr dres ei lyfran; ac mor fynych agy deio 
peohod i'ch cof» rboddwch ef at y rhea» Ni wnaeyfaddef^ 
jadau cyffredinol o bechod y tro. Cyflawnwyd eieh pech- 
edau bob yrkUH ac un; ac mor bell ag y galloch eocoio, dylid 
edrych arnynt ac edifarhan am danynt bob yn on ac on» 
Yn awr dechreuwch gyda y rbai yn gyffredin ond yn 
anmhriodol a eíwir 

Pecìiodau o esgeuluêiad. 

1. Anniolchgarwch, Meddyîiwch am y pechod hwn, Ofr 
engraifft» ae ysgrifeDwch dano yr hoU amgylchiadau a ell- 
wch goiîiOy yn y rhai y derbyniasoch ffafrau gan Oduw, am 
y rhai ni ddiolcbwyd« Pa gynnifer o hpnynt a ellwch 
gofio? Rhai rhagluDÌaethau hynod» rbai cyfnewidiadau. 
rhyfeddy aga'ch cadwoéd rhag dinystr* Ysgrifenwch yr 
engreifftiau a gawsoch o ddaioni Uaw i ebwi pan mewn 
pechod, cyn eich troedigaeth, am y rhai ni baoch hanner 
digon diülchgar. Y trugareddau lliosog a dderbyniasoch 
wedi byny. Y fath res faith o engreifftiau, yn y rhaí y 
mae eich anniolcbgarwch mor ddu fel y rbaid i chwi guddio 
eich wyneb gan gy wilydd! Yn awr ewch ar eich glinian aohy- 
ffeswch hwy ud ac un wrth Dduw, a gofynwch faddeuant* 
Wrth gyfaddef y rhai hyn, daw ereili i'ch cof* Rhoddwch 
hwy i lawr. £wch drostynt dair neu bedair gwaith yn y 
modd hwuya gwelwch y íath rifedi mawr sydd o drugar- 
eddau am y rhai ni foliannwyd Duw erioed. 



itizedbyG00gle 



35 

9. D^Bffg eariad at Ddmw. Meddylíwoh y fAth ofid m 
bam a deimleeh oAiet pe Ganfyddech ehwi fod tareh eich 
gwraîgy etch gwr, nea etoh plaot, yo lleihaii atocb-^^po 
gweleeh ckm arall yn cael ea caionaHy en meddylini, a'a 
íftnasr* Diohon yn y cyfry w anigylehiad y trongeoh chwi 
agos gao nddiiffedd oyBawn a rhìnweddol. Yn awr, geilw 
l)ttw ei hon yn Ddow eiddîgna : ao oni ba i thwi mòáì 
eioàcalon i gariadao ereill, bateinio» a'i ddigio ef? 

8. EMgmUwêù y BìbL Yagrüenwch yr amseraa pan 
•íallai droB wythiMMiaa iwa fwy, nad oedd gaîr Daw yn 
Utser*. Dnrllen- rhai pobl yn wir bennodaa cyflawn ditM« 
tyat heb fyfyrio aroynt. Os fellyi nid rhyfedd eo bod yn 
troolioeii hoeamor drwsgl, a bod eo erefydd mor ddiffygioh 

4. Anghrediniaeth. Engreiffìtíao yn y rhai yn weithredol 
y eybBdidagDOh y Dttw geirwir o gelwydd , trwy anghreda ei 
addewidion a'l gyhoeddiadno pendant. Addawodd Dow roi 
ei Ysbryd OIAn i'rrhaft aòfynant ganddo* Ya awr, a gred» 
mch chwi hyn? A, ddysgwyliwch îddo atob 7 Oni ddy^ 
wedaaoeh mew« offaith yn eicfa ealonaa, pan weddieoh' am 
yr Yabryd Glân^ '*Nì ehredaf y derbyniaf ef?" Ob na 
ba î ohwi gred«, na dyigwyl y derbyniecb y feodieh « 
addawodd Dow yn bendsfnt, cyhaddasocfa ef o gelwydd.' 

5. EÊgeuhtêiad o weddù Anseraa pan esgeofciBaBech 
^eddi ddirgel, gweddi deataaidd, a cbyfarfody^d gweddioi 
Bsa y gweddtasoch mewn modd a oftdiai fwy ar Ddnw» 
sâ'r esgottlasiad llwyr o weddi, 

6. Esgeulusiad ofoddion gras, Pao y goddefasoch i beth- 
aa dibwys i'ch eadw o gyfarfodydd, yr esgealasesooh ao y 
dirmygaBocb tfbddion iaohawdwiríaeŵ, yn unig trwy ddilfyg 
arehwaeth at ddyledswyddaa ysbrydol. 

7. Y dnii y e^awnaMoeh y dyledswyddao hyny— y diff" 
ygo deinilad-^y diffygo ffydd — ^y bydolrwydd meddwl— 
M nad oedd eich geiriaa yn ddim ood siarad adyn na 
baeddai i Ddow ofalu dim am dano. Pan ayrtbtasoofa ar 
eich gliniaa, ac y dywedatoch eichgweddiau, yn y íath ddalâ 
dideimlad adiofal, fei pe rhoddasid ohwi ar eicb llw, yn 
mbea pnm manod wedi gadael eich ystafell, nad alleoh 
ddywedyd am ba beth y Imeoh yn gweddio. 

8. Eich diffyg o gariad ai eneidiau eich cyd'ddynion. 
Bdrychwob o amgylch ar eioh cyfeillion a'ch perthynasaa» 
a cbofiwoh cyn lleied o dostori a deimlasoch taag atynt« 
Safiisoch a gwelsoch hwy yn luyned yn syth toag uffern, 

Digitized by VjOOQlC 



36 

ac ymddengys fel pe na ofalech os aent îddh Pa gynnífer 
o ddyddiau a fu, yn y rhai ni bn i chwi unwaith weddio* 
na dymnno yn daer am eu iachawdwriaeth? 

9. Eich diffyg o ofal am y Paganiaid. £fallaì na ofa.1- 
asoch gymmaÌDt ani danynt a chynnyg deall eu cyflw^r; 
ddim hyd yn oed cymmeryd Cyhoeddiad Cenhadol. V8* 
tyriwch hyo, a gwelwch pa gymmaint mewn gwirionedd & 
deimiwch dros y-Paganiaid, a rhoddwch i lawr yn onea^ 
faint cich teimlad drostynt» a'ch dymnniad am en iachawö- 
wriaeth. Mesurwch eich dymuniad am en hiachawdwp- 
iaeth wrth yr aberth a wnewch, trwy roi o'ch eiddo i anfon 
yr efengyl iddynt. A ydych yn ymwadu hyd yn oed â 
phethan afreidiol bywyd ag yntniweidiol,megistea,coffeey 
a myglysP Aydych yn cyfyngu ar eich dull o fyw ac ddim 
yn petruso myned dan anfanteision i*w hachub ? A ydych 
yn gweddio beunydd drostyntyn eich ystafell? A ydych. 
yn myned iV cyfarfodydd misol? A ydych yn rhoi heibio 
rywbeth yn fisol i'w osod yn nhrysorfa yr Arglwydd, pan 
esgynoch i weddio? Os na wnewch y pethau hyn, ac os na 
ofídia eìch enaid dros y Paganiaid truain a thywyllionr 
pafaam yr ydych y fath ragrithiwr â hòni bod yn GristioB ? 
Mae eich proffes yn sarhad ar lesu Grist ! 

10. Eich esgeuiurìad o ddyledswyddau tettluaidd. V 
modd y buoch byw yn eich teulu, y modd y gweddiasocb» 
yr esiampl a roddasoch iddynt. Pa ymdrech uniongyrchol 
a wnewch er eu Ues ysbrydol? Pa ddyledswydd nad 
esgeulnsasoch ? 

11. Esgeuiusiad o ddyhdtwyddau cymdeithasol» 

12. Esgeuiusiad o wyiiadwriaeth ar eieh hucheddau» 
Amserau yn y rhai y brysiasooh trwy eich dyledswyddau 
dirgel» heb holi eich hunain, nac yn onest drefnu eich 
mater gyda Duw. Pan yr esgeulosasoch yn holiol wylio 
ar eich ymddygiad, ac y buoch yn ddiwyliadwriaeth, y 
pechasoch yn gyhoedd o flaen y byd, o flaen yr eglwys, 
ac o flaen Duw. 

18. Esgeuiusiad o wyiio ar eich brodyr. Gynnifer gwaith 
y torasoch eich cyfanimod, y gwyliech drostynt yn yr Ar- 
glwydd ! Gyn Ueied a wyddoch nen a ofalwch am gyBwr 
eu heneidiau! Ac etto mae arnoch rwymau llw difrifoi 
atynt. Pa beth a wnaethoch er gwybod ani da^ynt? Am 
ba gynnifer o honynt y chwiliasoch er gwybod eu cyflwr 
ysbrydol? £wch dros y rhestr, a pha le bynag y caflbch 



Digitized by VjOOQlC 



ST 

esgenlosdra» ysgrifenwch ef i lawr. — Pa gyoBÌfisr o weith- 
iaa y gwelsocb eich brodyr ya oeri mewn erefydd, ao ni 
ddywedasocb wrtbynt am byny? Gwelsoch hwy yn de- 
cbreu esgeuluso nn ddyledswydd ar ol y llalU ac nid 
argyhoeddasoch hwy mewn modd brawdol. Gwelsech 
bwy yn syrthìo i becbod, a gadawsoch iddynt fyned rbag- 
ddynt. Ac etto ffagiwcb eicb bod yn eu caru. Y faüi 
ragrithiwr ! A dawecb cbwi pe gwelecb eich gwraig nea 
eicb plentyn yn myned i warth, neo i'r tán 7 Na wnaech. 
Fa beth a feddyliwcb am danocb eich bonaint gan byny« 
pan yn ffugio cara Grist a'i bobl^ tra y gellwch edrych ar- 
nynt yn rayned i warth» heb ^dywedyd dim wrthynt, 

14. Esgeubmad o hunau^ymwadiad^ Ceir llawer o broff- 

eswyr yn barod i wneod onrhyw beth braídd gyda cbref- 

yddy na ofyna am hanan-ymwadiad. Ond pan geisir on 

peth a ofyn am banan-ymwadìad, O ! maa hyny yn ormod. 

Tybiant y gwnantlawer dros Ddow, ao agos gymmaìnt ag a 

ddylai efe ofyn« os gwnant ond yn anig yr byn y gallant ei 

^wnead mor hawdd a pheídio: ond nl foddlonant ymwadn 

ag anrhyw gysor, er mwyn gwasanaetha yr Arglwydd, 

Jíì foddlonant ddyoddef dirmyg er mwyn enw Crist. Ao 

ni ymadawant á moethau, er acbob byd rheg nffern. Maent 

hwy mor bell oddiwrth gofio fod hanan-ymwadiad yn 

ammod dysgyblaeth, fel na wyddant beth y w hanan-ymwad« 

iad. Nid ynt erioed yn wir wedi ymwada á ribanâ na phin 

er mwyn Crist a'r efengyl. O, mor fuan y b]fdd y cyfryw 

broffeswyr yn nffern ! Rhydd rbai o'a helaethrwydd, a 

rhoddant lawer, ac maent yn barod ì achwyn na roddai 

ereiU fwy ; pan« yn wir, na roddant ddím sydd ematc arnynt» 

ddiro a allent bwy fwynhaa, pe cadwent ef. Hwy a rodd- 

ant yn onig o'a Ilawnder ; ond dicbon fod y wraig dlawd a 

roddo geiniog neo ddwy yn y cyfarfod mÌ8ol« ya gweith* 

redo mwy o bunan-ymwadiad nac a wnani bwy wrth 

roddi eu miloedd. 

Pechodau o gmflawniad, 
l, Bydob'wydd. Pa beth a fu cyílwr eich meddwl chwi 
gyda golwg ar eicb eiddo bydol ? A edrycbasoch cbwi 
arno fel yn wir yn eiddo i chwi — fel pe byddai genych hawl 
i'w drefou fel eicb eiddo, yn ol eich ewyllys eich bunan? 
Òs gwnaethocb» ysgrifenwcb byny i lawr. Os bu i chwi 
garu golud, a'i geisio er ei fwyn ei faun, neu i foddio 
cbwant ac uchder meddwl, neu ysbryd bydol, neu i'w 



Digitized by VjOOQlC 



30 

drysori i'ch fealooedd» pechasocfa a rhaid ì chwi edifarhair. 

2. Balchder. Co6wch gynnîfero weithian ag a alloch,- 
üg y cawsoch , eich balchder yn gweithio ynoch Matb 
neilidaol o falchder yw gwagedd. Pa gynnifer o weitbiati 
y cawsoch eich hunan yn wageddiis yn ngbylch eich gwìsg^ 
a'ch ymddangosiad ? Pa gynnifer o weitbiaa y ba i chwí 
feddwl mwy, draffertha mwy, a threulio mwy o amser, yn 
nghylch hardda eioh corff i fyned iV addoldý, nac ya 
nghylch parotoi eich meddwl i addoli Duw ì Aetboch í 
dŷ Duw gan ofalu mwy am eich yinddangosiad allanol ya 
Dgoiwg dynion marwolj nac am ymddangosiad erch enaîd 
yn ngolwg y Duw a chwilia y galon. Yr ydych wedi 
gosod eich hnnatn i gael eich addoií ganddynt, yn bytrach 
na pbarotoi i addoli Daw eich hunaìn. Daethoch i rantt 
addoliad tý Dduw, i dynn ymaith sylw pobl Dduw i edrych 
ar eich ymddangosiad gwych chwi. Ofer yw dywedyd 
ynawr na ofalwch ddim am fod pobl yn edrych arnoch. 
Byddweh yn onest. A draíferthech chwi fel hyn'ya 
nghyteh eich ymddangosiad pe byddai pawb yn ddeiUion ? 
. Zk Ceiíjigen^ Meddyliwch am yr amserau y buoch gen6g- 
enus wrth y rhai tybiasocb eu bod uwchlaw i chwi mewn 
rhyw fodd. Nen efalläi i chwi gen6genu wrtb y rhai ynt 
fwy doniol neu Iwyddiannus na chwi. A genâgenasoch 
ehwi ddim wrth rai, nes yr oedd clywed eu canmol ya 
boenichwi? Yr oedd yn hyfrytach genych siarad am 
en beiau, nac am eu rbinweddau ; am eu gwallau, nac am 
eu llwyddiant. Byddwch onest atoch eich honain; ac os 
mynwesasoch yr ysbryd uffernol hwn, edifarhewch ýn 
ddwys o flaen Duw, neu ynte nifaddeua efe i chwi byth. 

4. Eallihusrwydd. £ngreifftiau yn y rhai y bu ynoch 
ysbryd chwerw, ac y Ilefarasoch am Gristionogion mewn 
duH hollol ddigariad — heb y cariad a ofyna i chwi yn 
wastad obeilhio y goreu, a rhoi yr esponiad goreu ar bob 
ymddygiad tywyll. 

4. Athrod. Yr amserau a Uefarasoch to cefn i bobl am 
feiau yr oeddynt, neu y tybid eu bod, yn euog o honynt, 
am aeiodau yn yr eglwys, neu ereill, heb angen neu heb 
sail dda. Mae hyny yn athrod. Ni raid dywedyd cel" 
wydd i fod yn euog o athrod : — mae dywedyd y gwir gyda 
bwriad i niweidìo yn athrod. 

6. Ysgafnder, Pa mor aml y buoch yn cellwair o flaen 
Duw mewn modd oa feiddiech wneuthnr o flaen penadar 



Digitized by VjOOQlC 



38 

daearol ? NaiU ai yr oeddech yn atheist, ac anghofiasoch 
fod Duw, nen yr oedd geDych lai o barch iddo aH bresen- 
noldeb, nac a faasaì genych i famwr daearol. 

7. Dyìoedyd eelwydd* Deallwch yn awr beth yw cel« 
wydd. Unrhyw fath o dwyll. Os na fwriedir y twyll nid 
y w yn gehoydd. Ond os bwriedwch wneyd argraff croea 
i'r gwirionedd, dywedwch gelwydd. Ysgrifenwcb i lawr 
bob amgylcbiad o'r fath a alloch gofio. Na roddwch 
unrhyw enw tyner arnynt. Duw a'u geilw yn 6£L-. 
WYDDAU, ac a rydd GELWYDD yn eich erbyn, a 
^well i cbwi gybnddo eich honain yn iawn. 

M or Uiosog yw y celwyddau a ddy wedir 606 dydd mewn 
masnach, ac mewn cyfeiUach, trwy eirian, ac edrychiadau, 
a gweitbredoedd — yn fwriadol i wneud argraff ar ereiU 
croes i'r gwirionedd ! 

8. TwylL Ysgrifenwcb ì lawr yr hoU amgylchiadan yn 
y rhaì y gwnaethoch i araU, yr hyn ni fynecb iddo gael ei 
wneod i cbwi. Mae hyny yn dwyU. Bboddodd Dnw reol 
at hyn ; ** Pa betbau bynag a ewyllysioch eu ffwneuthur o 
ddyDÌoD i chwi, feUy gwnewcb chwitbau iddynt hwy.'* 
Dyna y reol ; yn awr os na wnaethoch feUy, yr ydych yn 
dwyUwr. Sylwcb, y rheol yw nid bod i cbwi wneutbur 
îddynt hwy yr byn y gallech yn rhesymol ddysgwyl idd- 
wnt hwy ei wneutbur i chwi. E.beol yw hòno a oddefai 
bob gradd o ddrygioni. Ond " fel yr EWYLLVSIWCH 
wneotbur o bonynt bwy i chwi.'^ 

9. Rhagrith, Yn eicb gweddiau a'ch cyffesiadau wrth 
Dduw, er engraifft. Ysgrifenwch i lawr y prydiau y 
^weddiasoch am betbau na fynecb chwi yn ddidwyll eu caeh 
A'r prawf o byny yw, pan orpbenech weddioy nad aUech 
ddywedyd am ba betb y gweddiasocb. Pa gynnifer o 
weithiau y cyffesasocb bechodau na fwriadech ymadael â 
hwynt, a phan na fwriadech yn sobr beidio eu mynychu ? 
Té, cyffesasoch becbodau pan y gwyddech y bwriadech eu 
cyflawni gymmaint ag y bwriadech fyw. 

10. Yspeilio Duw, £ngreifftiau yn y rhai y bu i chwi 
gaindreoiio eich amser, a gwastraffu orian a roddodd Duw 
i chwi i'w wasanaethu ef ac achub eneidiau, mewn difyr- 
wch ofer neu gyfeìUach ynfyd, darUen ffng-chwedlau, neu 
segnra; amserau pan fn i cbwi gamddefnyddioeicb doniau 
a'ch cynheddfau ; pan fu i chwi wastraffu arian ar eich 
chwanta^i, neu ar betbau nad oedd arnoch eu heisiau, 

Digitized by VjOOQ lC 



40 

peihan dacI oedd eich ieehyd yn well, na'ch cysur a'cli 
defnyddioldeh yn fwy o'u herwydd. Efallai fod rhai o 
honoch chwi sydd yma heno wedi trenlìo arian Duw ar 
FYGLY8 (Tobaeco), Ni ddywedaf am Rumy canys hy- 
deraf na wnelai un proffeswr crefydd ag sydd yma heno yfed 
Rum. Gobeithio nad oes un o bonoch yn arferyd y gwen» 
wyn ffiaidd hwnw, myglys, Meddyliwch am broffeswr 
crefydd, yn defnyddio ariaû Duw i wenwyno ei hun â 
myglys! 

11* Tÿmer ddtwg. Efallai i chwi ddifrio ei6h gwraíg, 
aeu eich plant, neu eich gwasanaethwyr, neu eich cym- 
my^ogion.— Ysgrifenwch hyny i lawr. 

Èhwystro ereiìl i fod yn wasanaethgar. . Efallai i chwi 
wanhan eu dŷlanwaìi trwy grybwyll rhy w bethau i'w her- 
byn. Nid yn unig yspeiliasoch Dduw o'ch talentan eich 
hnnain, ond rhwymasoch ddwylaw rhy wun arall. Y fath 
was drtrg yw efe yr hwn ei hun a segura, ac a rwystra y 
lleill! Gwneir hyn weithiau trwy gymmeryd en hamser 
yn afreidìol; weithiau trẁy ddystrywio hyder ereill yn- 
ddynt. Fel hyn gwnaethoch ran y diafol, ac nîd yn unig 
dangosasoch eich hun yn ddyhiryn segur, ond rhwystras- 
ooh ereill i weìthio. 

Os cewch i chwi fod yn euog o fai yn erbyn rhywun, a 
bod ýr uû hwnw o fewn eich cyrhaedd, ewch a chyfaddef- 
weh ef yn d-dioed, a symndwch hwnw. Os y w yr nn a ni- 
weidiasoch yn rhy bell i chwî gael ei weled, ysgTÌfenwch 
lythyr ato, cyffeswch y bai, telwch y cludiad, ac anfonwch 
ef ymaithyn ddioed. Telwch y cladiad, os amgen gwnewch 
y peth yn waeth. Chwi a chwaDCgwch at y niweid blaen- 
orol, trwy eì roddi mewn traul. Mae y dyn a ysgrifeno 
lythyr yn ei achos ei hun, ac a'i hanfono i arall heb dalu y 
cludiad, yn anonest, ac yn ei yspeilio o gymmaint a hyny. 
Ae 'os yspeilia efe ddyn o chwe 'cheiniog, neu sŵllt, pan y 
maey brofedigaeth cyn Ileied, pa bethna wnelai pe bai y 
brofedigaeth yn fwy, a gobaith dianc yn ddigosp? Os bu 
i chwi dwylío neb, anfonwch iddynt y swm yn Uawn gyda 
Itóg. 

Byddwch yn fanol yn hyn oil. Dechreuwch yn awr^ 
Nac oedwch; niwnahyny ond gwaetbygu y peth. Add- 
ddefwch wrth Dduw y pechodau a wnawd yn erbyn Duw, 
ac wrth ddyn y pechodau a wnawd yn erbyn dyn. Na 
feddyliwch ymryddhau trwy fyned o amgylch y meini 

• DigitizedbýCjOOQlC 



41 

tramgwydd. Codwch hwynto'r ffordd* Wriii fraenani 
eìch braenary rhaid ì chwî symiid pob rbwystr. Getlir 
gadael pethau ag a dybìvrch chwi yn botbau bychaiii, a 
gellwch ryfeddnpaham natheimlecb fel y dymunech gyda 
clirefyddy pan mai y rheswm yw fod eich calon falch a 
chnawdol wedi cuddio rbywbetb ag y gofyna Dnw i chwi 
ei addef a'i symnd, Braenerwcb a tbrowch yr holl dir. 
ISsL eageuluswch ddim o hono; natbrowcb o'r neilldn o 
herwydd anbawsderau bycbain; gyrwch yr aradr yn ddwfn 
trwy en canol» a throwcb y tir oll, fel y delo yn addfed a 
thynery a cbymmwys ì dderbyn had a dwyn ffrwyth ar ei 
ganfed. 

Wedi i cbwi fyned dros eich hoìl hanes yn fanol yn y 
dnU fawn, os ewcb dros y tir drachefn, a sylwi yn graff 
arno» cewch y^ bydd i'r pethau a ysgrifenasoch i lawr 
ddwyn i'ch cor betbau ereill yn nglŷn wrtbynt, neu yn 
agos atyntf ag y buoch euog o bonynt. Yna ewch drosto y 
drydedd waith, a daw i'ch cof betban ereiU ynglýn wrth 
y rfaai hyn. A cbewch yn y diwedd y gellwch gofio hyd 
yn oed yn y bywyd hwn gymmaint o hanes» a gweitbred- 
oedd neíllduol, na feddyliasocb y gallecb gofio oymmaint 
yn nhragywyddoldeb, Oddìeîtbr i cbwi gymmeryd y 
fibrdd hon, ac ystyrled eich pecbodau yn hnol, bob yn 
nn ac un, ni ellwcb ddychymmygu yn iawn am eu rhifedi. 
Dvlech fyned dros y mater mor fanwl a gofalus» ac mor 
daifrifol, ag y gwnelech pe yn parotoi eicb hun i'r farn* 

Wrtb fyned dros y cyfrif o'ch pechodau, byddwch sicr 
o benderfynu ar ddiwygiad presenol a cbyflawn. Pa beth 
bynag a gaffpcb yn feìua, penderfynwch yn ddioed, yn 
nertb Dnw, na pbechoch mwy fel byny. Ni byddwch 
well o holi eich hunain, beb benderfynu diwygio yn mhob 
petfa a gewch yn feins mewn calon, tymher» a bucbedd. 

Os gwelwch, wrth fyned rbagoch gyda y ddyledswydd 
hon, fod eich meddwl o hyd yn dywyll, ystyriwch, a 
chewch fod rbyw reswm i Ysbryd Duw yroadael á chwi. 
Ni buoch ffyddlon a manol. Wrth ddwyn y fath waith 
yn mlaen rbaid i cbwi fod yn llym atocb eîch hunaiu, ac 
ymosod fel bòd rhesymol at y gwaitb hwn, a'r Bibl o'ch 
blaen» a tfarin eich calon nes y byddo i chwi deimlo. Nî 
wiw dysgwyl y gweitbia Duw wyrtfa drosoch er braenaru 
eich braenar. Mae hyny i'w wneud trwy foddion. Ystyr- 
iwch eich pecbodau yn sobn Ni ellwch e^ych yn hir ac 

D 

Digitized by VjOOQlC 



42 

ÎD oneat ar eich j[»6chodaa« a gweled |kì mor ddrwg yDt» 
eb deimlo, a theimlo yn ddwys. Dengys profiad yn eglnr 
y lles o fyned dros ein hanesfelhyn, Dechrenwch weithio 
yn awr; penderfynwch beidio rhoi heibio nes y caffoch y 
gellwch weddiù. Ni chewch Ysbryd Dnw byth i aros ynoch, 
nes y canfyddoch yr hoU ddrygioni dirgei hwu, ac y cyff- 
esoch eîcn pechodan o flaen Duw* Gwnewch y gwaith 
dwys o edifeirwch, ac o addefiad gonest, y syrthiad hwn 
ger bron Duw, a chewch gymmaint o ysbryd gweddi ag 
a allo eich corff ddal dano. Y rheswm fod cyn Itoied o 
Oristionogion heb w^bod dim am ysbryd gweddi, yw nad 
ynt byth yntrafiorthu i chwilio eu hunain yn iawn, ac fellỳ 
ddim byth yn gwybod beth yw fod y galon yn cael ei 
dryllío fel hyn. 

Gwelwch nad wyf ond yn unig dechren agor y mater 
hwn o'ch blaen heno. Ewyllysiwn ei osod o'ch blaen ya 
y darlithiau hyn, fel, os dechreuwch ac yr ewch yn mlaeti 
fel yr wyf yn dywedyd, y byddo y canlyniadau yrtin mor 
sicr ag ynt pan wnelo y tyddvnwr fraenaru braenar, ei 
addfeduy a hau ei had. Bydd iellyy os bydd i chwi ond yn 
mig ddechreu yn y fihrdd hoD| a pharhau nes y dryllier 
eích calonau celyd chwi. 

Nodiadau — 1. Ni bydd pregethu o un lles i chwi tra 
byddo eich calonau yn y cyfiwr caled a diffrwyth hw^. 
Byddai gystal i'r tyddynwr hau ei had ar graig. Ni 
ddwg ffrwyth. Hyn yw yr achos paham y mae cynnifer o 
broffeswyr diffrwyth ynyreglwys» a phaham y mae cym- 
maint o berìanwaithallanol, a chyn lleiedo deimlad dwys 
yn yr eglwys. Edrychwch ar yr Ysgol Sabbothol, er 
engraifft, a gwelwch y fath beiriant sydd yno, a chyn Ilei- 
ed o rym duwioldeb. Os ewch rhagoch fel hyn, parha 
gair Duw i'ch caledu, ac ewch waethwaeth» fel y mae y 
gwlaw a'r eira ar hen fraeoar yn peri i'r glaswellt fpd yn 
dewach, a'r talpau fod yn galetach. 

2. Gwelwch paham yr à cymmaint o bregethu yn ofer, 
a gwaeth nac ofer ; sef am na fraenara yreglwys ei braen- 
ar. 6all pregethwr dreulio ei fywyd, heb wneud fawr 
lles, tra y mae cynnifer o wrandawyr y creig-Ieoeddy y 
rhái ni fraenarwyd eu braenar erioed. Nid ynt ond wedi 
eu hanner droi, a newidiad tyb yn hytrachna newidiad yn 
nheimlad eu calonau, yw eu crefydd. Mae Uawer o ffurf 
crefydd, ond ychydig iawn sydd yn waith dwfn yn y galon, 

Digitized by VjOOQ lC 



4S 

9 W\ ddylÄÎ iproffesrwyT crefydd bytb ymfod'dl'ODÌy na 
jh^gwyl adfywiad, heb ddim ond codio'o cwsgitrystio» a 
narad ft pbechaduriaid. Rhaid iddyot fraeoaruen braen- 
ar. Petb annatnriol holfol y w meddwl am ^ael bywyd 
erefydd yn y dnll' bwn^ Ow braenarwyd eich braenar 
ebwiyŷna y ffòrdd i gael mwy o deimlad, yw myned allan 
ac edrych ar becbadnriaid ar y flbrdd i uffem, siarad ft 
li^f tywys eneidiaa ymofyngar, ac felly cewch fwy o 
deimlad. Gellwch gaèl cyffroad heh y braenariad hwn ; 
gellwch ddangos math o a^l, ond ni phery yn hir, ac nid 
ymeifl mewn pechadnrîaid, heb fod ynoch ddrylliad calon. 
r^i wna y tro i chwi fod yn ffdríiol, ac hcb fraenara eich 
braenar. 

4. Ac yn awr, yn olaf, a wnewch ehtoi fraenara eich 
braenar chwi? A ddechreuwch chwi ar y ilwybr a nod* 
wyd yn awr, ac a barhewch nes i chwi wir ddeffroi? 
Os melhwch yma, os na wnewch hyp,a pharotui, ni ellwch 
fyned yn mhellach gvda mi yn y darlithiaa hyn. Mi a'ch 
dilynais chwi mor bell ag y bydd o un lles, nes i'cb 
fraenara eich braenar. Yn awr rbaid i ohwi wneyd y 
gwaith hwn yn iawn, nea ni wna yr hyn sydd geoyf Vw 
ddwead etto ar y pwnp hwn fawr o les i chwì. fë, ni wna 
ond eich ealedn a'ch gwaetbygu. Os, pan ddelo nos 
Wener nesaf, y byddwch heb galonaa drylliedig, nì wiw i 
ehwi ddysgwyl Hes oddiwrth yr hyn a ddywedaf. 

Os nad ymosodwch at y gwaith hwn yn ddioed, cym- 
meraf yo ganiataol na feddyliwch am gael eich adfywio, i 
chwi adael eich gweinidog, ac y bwriedwch ei ollwng i 
fyned i'r frwydr wrtho ei han. Os na wnewch hyn, 
cyhaddaf chwi o adael Crist,o wrthod edifarhaaa gwneyd 
eich gwaith cyntaf. Ond os parotowch i ddechrea ar y 
gwaith,cynnygiaf, os caniata Daw, eich arwaia, nos Weuer 
nesáf, i'r gwaith o achab pechadariaîd. 



DARLITH IV. 



OWEDBI LWYDDIANNÜS. 
Iilawer a ddîcbon tBer*wcdâi y cyfiawn. — Iacio 5ì 16. 
Y ddarliúi olaf a berthynai yn benaf i gyffesíad o 
beehod. Heno cyfyngir fy sylwadaa yn benaf at y pwno 

Digitized by VjOOQIC 



44 

o eiriolaeth nea weddi. Mae dau fath o foddion yn ofynol 
er caei adfy wiad ; un i effeithio ar ddynion, y llall i effeithio 
ar Ddaw. Defnyddir y gwirionedd i effeithio arddynion» 
a gweddi i gyffroi Daw. Wrth lefaru am gyffroi Daw, ni 
feddyliaf y newidir meddwl Daw trwy weddi» nea y newidir 
ei daedd nea ei gymmeriad. Ond gwna gweddi y fath new- 
idiad ynom ni, ag a'i gwna yn gyson i Dduw wneud yr hyn 
yn amgen na byddai yn gyson iddo wneuthur. Pan edifar- 
nao pechadury y teimlad hwnw a'i gwna yn briodol i Dduw 
faddeu iddo. Bu Duw bob amser yn barod i faddeu iddo 
ar yr ammod hòno, fel pan newidio y pechadur ei deimlad, 
ac yr edifarhao, ni raid fod newidiad teimlad yn Nuw i 
fadden iddo. Èdifeirwch y pechadur a wna ei faddeuant 
yn briodol, ac a bair i Dduw wneyd fel y gwna. Felly 
pan weddìo CristioDogion yn daer, eu teìmlad a'i gwna yn 
briodol i Dduw eu hateb. Nì bii efe erioed yn anmharod 
i roi y fendith ar yr ammod iddynt hwy deímio yn iawn, 
ac offrymu y weddi iawn. 

Mae gweddi yn ddolen hanfodol yn y gadwyn ò achos- 
îon adfywiad gymmaint ag yw gwirionedd. Defnyddiodd 
rhai y gwirionedd yn wresog i droi dynion, heb ro! fawr 
pwys ar weddi. Maent wedi pregethu, siarad, a gwasgara 
traethodaa gyda zel fawr, ac yna rhyfeddu y llwyddent 
cyn lleied. A'r rbeswm oedd, iddynt anghofio defnyddio 
y gangen arall o foddion, gweddi daer. Nid ystyrìent na 
wna gwirionedd tortho ei hun byth beri yr effaith heb 
Ysbryd Duw» 

Dygwydda weithiau nad y w y rhai ynt fwyaf diwyd yn 
defnyddio y gwirìonedd, ddim y mwyaf diwyd gyda 
gweddi* Mae hyn yn anffodus, Oanys oddieithr eu bod 
àẃy, neu ryw un arall, yn meddu ysbryd gweddi, ni wna y 
gwirionedd wrtho ei hun ond caleda dynion mewn anedi- 
feirwch. Tebygol y gwelir yn nydd y farn, na wneir dim 
un amser trwy y gwìrionedd, pa mor wresog bynag ei 
defnyddir» oddieithr fod ysbryd gweddi rywle mewn 
cysylltiad âV defnyddiad o hono. 

Cyfeiliorna ereill ar yr ochor arall. Nid y pwysant hwy 
ormod ar weddi. Ond hwy a esgeulusant y ffaith y gellir 
offrymn gweddi dros byth, wrthi ci hun, heb i ddim gael ei 
wneud, Canys ni throir pechaduriaid trwy weithrediad 
uniongyrchol o eiddo yr Ysbryd Glân, ond trwy y gwir- 
ioneddy yn cael ei arferyd fei moddion. Mae dysgwyl 



Digitized by VjOOQlC 



45 

troedîgaeth pechadariaid trwy weddi yn unìg, heb ddefn- 
yddìo y gwirionedd, yn demtio Duw, Pwnc y ddarlith 
heno y w» 

Otoeddi Iwyddiannut, 
I. Cynnygiaf ddaogos pa beth yw gweddì daer nen 
Iwyddiannos. 

1. Ni chynnwysir hi mewn dymoniad da yn unig. Mae 
dymnniadau da yn ddiao yn foddbaol i Ddow. Y cyfry w 
ddymnniadan a lanwant y neí, a cheir hwy yn mhob bod 
santaìdd. Ond nid ynt yn weddi» Oaíl dynion feddn y 
dymiiniadan hyn fel y maent gan angelion ao ysbrydoedd 
çogoneddedig. Ond nid hyn yw y weddi daer a llwydd* 
iannnsy y llefarir am dani yn y teston. Mae y weddi 
hòno yn rhywbeth mwy na hyn. 

2. Y weddi daer, neo Iwyddiannof » yw y weddi hòno 
ag a gyrhaedda y fendith a geisir. Y weddi hòno ag a 
gyffry Ddow yn effeithtol ydyw. Y tneddylddryeh am 
weddi daerneueffeithiol yw, yr effeithia hi ei hamcan. 

II. Ënwaf rai oV pethao mwyaf banfodoi mewn gweddi 
Iwyddiannos. Ni allaf fod yn fanol ar bob peth gofynol i 
fod ynddi. Ond enwaf rai pethao hanfodol iddí ; rhai 
pethao a raíd i ddyn wneod er llwydde mewn gweddi, 

1. Rhaid iddo weddio am beth pennodoL Rhaid íddo 
beidio dysgwyl offrymo y fath weddi of y w jffi gweddio heò 
ameanf heb olygu unrhyw beth pennodoi. Rhaid fod gan- 
ddo ry wbeth yn neillduol o flaen ei fedd wl. Llefaraf yn awr 
am weddi ddirgei. Liawer a ânt i'w hystafelU am y rhaid 
iddynt ddywedydeu gweddiau, Daeth yr amser yr arferant 
fyned o'r neilldu i weddio, yn y bore, canol dydd, neo ry w 
amser o'r dydd. Ac yn He bod a rhywbeth i'w ddywedyd, 
rhywbeth pennodol yn eo meddyliao, syrthiant ar eo glin- 
ian, agweddiant am yrhyn a ddelo i'w meddyliao^am bob 
peth a noffo yn eu penao ar y pryd, a phan orphenont, prin 
y gallant ddy wedyd gair am yr hyn y gweddiasant am dano. 
JSTid gweddi daer effeithiol yw hon. Pa beth a dybiem 
am ry w on. a gynnygai felly gyffroi y Senedd» a dywedyd» 
" Yn awr, mae y Senedd yn eistedd, ac mae yn amser i 
anfon deisebau i fyno/' a myned at y Senedd, a rhoddi 
deisebatt heb un amcan, heb unrhy w beth pennodol, mewn 
golwg? A dybiech chwi y cyffroai y fath ddeiaebau y 
âenedd ? 

â.haid i ddyn fod àrhyw beth pennodol o flaen eifeddwl. 

Digitized by V3UUy It: 



46 

Ni all weddio yn effeithiol am lawer o bethaa ar anwaitb. 
Ni all meddwl dyn osod ei ddymaDÌadan yn ddwys ar 
lawer o betbaa ar yr un pryd» Yr oedd yr hoU weddiaa 
eflTeithioI a goffeir yn y Bibi o'r fath hyn. Pa le bynag y 
cewch y cyrbaeddid y fendith a geisid mewn gweddì, 
cewch fod y weddi a offrymwyd yn weddi am y peih pen* 
nodol bwnw, 

2, Rhaid i weddi, er bod yn eífeithiol» fod yn gyson ag 
ewyllys ddatguddiedig Daw. Temtio Daw yw gweddio 
am bethaa croes i'w ewyllys ddatgaddiedig. Mae tair 
ffordd yn y rhai y datgaddir ewyllys Daw i ddynion i'w 
tywys mewn gweddi. 

(1.) Trwy addewidion nea ragddywediadaa pendant yn 
y Bibly y rhydd nea y gwna efe ry w betbaa. NaiU ai 
trwy addewidion pendant gyda golwg ar bethaa neiUdaol, 
neu rai mewn geiriau cyffredinol, fel y gallom eu cym- 
hwyso at bethau neillduol. Yr addewid hon, er engraifiTt, 
''Beth bynag oll a geisioch wrth weddio^ credwch y der« 
byníwch, ac efe a fydd i chwi.'' 

. (2.) Datgoddía Daw ei ewyllys weithiau trwy ei rag- 
luDÌaeth. — Pan ddangoso fod y cyfryw a'r cyfryw ddyg* 
wyddiadaa ynghylch cymmeryd lie, mae hyny yn gym- 
maint o ddatguddiad a phe byddai yn ysgrifenedig yn ei 
air. Annichonadwy fyddai datguddio pob peth yn y 
Bibl. Ond Duw yií fynych a eglura i'r rhai a feddant 
ddeall ysbrydol, maì ei ewyllys yw rhoi y cyfryw a'r 
cyfryw fendithion. 

(3.) Trwy ei Ysbryd. Pan fyddo pobl Dduw mewn 
dyryswch beth i weddio am dano yn ol ei feddwl ef, ei 
Ysbryd yn fynyeh a'a dysga. Lle nad oes datguddiad 
neiUduoly ac na chyfarwydda rhagluniaeth, ac na wyddom 
beth i weddio, megis y dylem, dywedir yn bendant wrth- 
ym fod **yr Ysbryd hefyd yn cynnorthwyo ein gwendid 
ni,"a bod "yr Ysbryd ei hun yn erfyn drosom ni ag 
ocheDeidiauannhraethadwy." Dywedwyd Uawer ynghylch 
gweddio mewn ífydd am bethau na ddatguddiwyd. Dadl- 
euir y cyunwysa'r athrawiaeth hon ddatgoddiad newydd. 
Atebaf, newydd neu ben, dyma y datguddiad yr addawa 
y Jehofa ei wneüd. Mae yr un nior eglur yma, a phe 
datguddid yn awr trwy lef o'r nefoedd, fod Ysbryd Duw 
yn cynnortbwyo pobl Dduw i weddio yn ol ewyUys Duw, 
pan na wyddant hwy beth i weddio. '* A'r hwn sydd yn 

Digitized by V^UUy It: 



47 

ẃwHio y calonaa a ŵyr beth yw meddwl yr Ydbrydt'' 
oanys y mae efe yn ol ewyllyi Daw yn erfyn droi y laint» 
ao efe a dywys Gristíonogion i weddìo am y pethaa hyny, 
ag ocheneidiaa annhraethadwy. Pan na allaogo y |^ir na 
rhaglaniaeth hwy i benderfyna, yna Uanwer hwy á'r 
Ysbryd fel yr archa Daw. Efe a ddywed, <*Llanwer 
chwi â'r Ysbryd.'* Ac Eh a dywys ea meddyliaa at 
y cyfry w bethaa ag yr ewyilysio Daw ea rhoi. 

3. Èt gweddiú yn daer ac effeithiol, rhaid gweddío gydag 
ymoatyngiad i ewyllys Daw. Na chymmysgwch ymost- 
yngiad â diofalwch. Nid oes daa beth yn fwy annhebyg. 
Adwaenwn ddyn yn dyfod anwaith Ue yr oedd adfýwiad: 
yr oedd efe ei hnn yn oer, ni nnodd yn wresog yn y peth» 
ac nt feddai ysbryd gweddi; a phan glywodd efe y brodyr 
yn gweddio fel pe na allent gymmeryd paU, dychrynodd 
o herwydd ea hyfder» a safai yr holl amser ar y pwys o 
weddio gydag ymostyngiad ; pan yr oedd mor amlwg ag y 
gallai fod y cymmysgai efe ymostyngîad á diofalwch. 

FeUy drachefn, na chymmysgwch yniostyDgiad mewn 
gweddi á hyder cyffredinol y gwna Daw yr hyn sydd 
anion yn mhob peth* Peth gwabanol yw byn oddiwrth 
ymostyogiad. Yr hyn a olygaf wrtb ymostyngiad mewn 
gweddi» yw, cydsyniad ag ewyllys ddatguddiedig Daw« 
Ymostwng i ryw orchymÿn o eiddo Duw yw afuddhaa 
iddo. Ymostyngiad i beth a dybiw&yn orchymyn o eiddo 
Daw» nen a all fod, ond yn ddirgel, nid ymostyngiad yw. 
Annichonadwy yw plyga i un oruchwyliaeth o eiddo 
Rbagíaniaeth cyn ei dyfod. Canys ni allwn wybod beth 
a fydd y dygwyddiad, nes y delo. Cy mmerwch engraifft: — 
Yr oedd Dafydd, pan oedd ei blentyn yn glaf, yn ofídas, 
yn gweddìo mewn ing, a gwrthodai gymmeryd ei gysaro* 
Gofidiai gymmaint, fel, pan fu farw y pleutyn, yr ofnaî 
ei weision ddywedyd wrtho iddo farw, gan ofn yr ym- 
oOdiai etto yn waeth. Ond fei y clywodd farw y plentyn, 
rhoddodd heibio ei oGd, cododd» a gofynodd am fwyd, 
bwytaodd ac yfodd fel arferol. Tra yr oedd y plentyn yn 
fyw, ni wyddai beth oedd ewyUys Duw, ac felly ympryd- 
iodd, gweddiodd, a dywedodd, "Pwy a ẃyr a drugarha'r 
Arglwydd wrthyf, fel y byddo byw y plentyn?" Ni 
wyddai nad ar ei weddi a'i ing y troai y petb, pa un a 
fyddai y plentyn byw ai peidio. Tybiodd os gwnelai 
blygu ac ymbU â Daw^ efallai yr attaliai Duw yr ergyd 

Digitized by VjOOQlC 



48 

bwD. Ond mor faan ag yr ymddangosodd ewyllys Dnw» 
ac y bu farw y plentyn, efe a blygodd fel sant Ym- 
ddangosai nìd yn unîg yn cydsynìo, ond yp ymfoddlotti 
yn y peth: ^'Mytì a áf ato ef.ond ni ddychwel efe ataf â/' 
Dymawir ymostyngiad. Ymresymodd yn gywir yn yr 
acfaos. Tra na feddai ddatguddiad o ewyllys Dnw, ni 
wyddai na ddibynai iachad y plentyn ar ei weddi ef. Qnd 
pan gafodd ddangosìad o ewyllys Daw, plygodd. Tra na 
wyddom ewyllys Duw, mae plygn, heb weddi, yn demtío 
Daw. Ëfallai, ac mor bell ag y gwyddoch chwi, gall eich 
gwaith chwi yn offryma y weddi iawn, fod y peth ar yr 
hwn y tryydygwyddiad. Gyda golwg ar gyfaitl anedifeìr* 
iol, dichon mai yr ammod ar yr hon y mae efe i gael ei 
achab rhag nffern, y w taerineb eieh gweddi chwi drosto» 

4. Mae gweddi effeithiol am beth, yn cynnwys dyman- 
iad am y peth hwnw yn ol ei bwys. Os gwir ddymuna 
dy» ryw fendith, bydd ei ddymaniad i ry w radd yn gyfar- 
tal â mawredd y fendith. Yr oedd dymuniad yr Argìwydd 
lesu Grist am y fendith y gweddiai am dani, yn gryf iawn, 
byd yn oed yn ing. Os bydd y dymnniad am beth yn 
gryf, ac yn dda, a'r peth ddim yn groes i ewyllys a rhag- 
luniaeth Daw, gellir hyderu y rhoddir ef. Mae dan 
reswm dros yr hyder hwn. 

(1.) Caredìgrwydd cyffredinol Duw. Os yw yn beth 
dymunol; os, mor bell ag y gallwn weled, y byddai yn 
weithred dda yn Nuw ei roi, mae ei garedigrwydd cyffred* 
inol yn rhy w brawf y gwna efe ei roi. 

(Ö.) Os teimlwch ynoch ddymuniadau hynaws am ryw- 
beth, mae sail gref i hyderu fod Ysbryd Duw yn cynhyrfa 
y dymuniadau hyn, ac yn eich cyffroi i weddio am y peth 
hwnw, fel y gellir ei roi mewn atebiad i weddi. Yn y 
cyfryw amgylchiad nid pes yn radd o ddymuniad neu daer- 
ineb yn anaddas. Gall Cristion godi» ac, mewn ystyr, ym- 
ymaflyd yn llaw Dnw, Gwelwch achos Jacob, pan letodd 
mewn ing o ddymnniad, " Ni'th ollyngaf oni'm bendithi." 
A dramgwyddodd Duw wrth ei hyfder a'i daerineb? Na 
ddo : ond rhoddodd iddo y peth a geisiodd. Felly yn 
achos Moses. Dywedodd Duw wrtho, << Paid â mi, a mi 
a'u dystrywiaf hwynt, ac a ddileaf eu henw hwynt odditan 
y nefoedd ; ac a'th wnaf di yn genedl gryfach ac amlach 
na hwynthwy.'^ Pa beth a wnaetb Moses ? A drodd efe, 
a gadael i Dduw wneud fel y dy wedodd? Na ddo, rheda ei 

Digitized by VjOOQlC 



48 

feddwl yn ol at yr Aifftiaid, a gwel y modd y gorfoledc^* 
ent. " Pabam y caiff yr Aífftìaid letam» Mewn malaia j 
dygodd efe hwynt allan." Ymddangosai fel pe ymaflai 
yn llaw Dnw pan i fynn, i attal yr ergyd. A geryddodd 
Dnw ef am ei ymyraeth, gan ddywedyd wrtho na pherth- 
ynai iddo ymyraeth? Na ddo; ymddangosai fel pe na 
allasai Daw nacan dim iV fath daerineb, ac felly safodd 
Moses yn yr adwy, a Uwyddodd gyda Dnw. 

Dywedir am XaTÌer y cenhadwr, ei fod nnwaith ys 
gweddio gyda dyn olaf, ac ìddo weddio moi' daer fel yr 
ymddangoiai fel yn treisio y nefoedd— feily y dywed yr 
yggrifenydd. A llwyddodd, a'r dyn a weliáodd. 

Mynych y gweddiir y fath weddi yn awr» pan weithir 
Crístionogion i'r fath radd o daerineb a'r fath hyfder iani* 
aidd, fel wedi hyny wrth edrych yn ol ami, y brawychant 
ac y gynant, wrth (eddwl iddynt antnrio bod mor daer gyda 
Dnw, Ac etto ffynodd y gweddian hyo, a chafwyd y 
fendith. Ac mae ilawer o'r peraonan hyn, aff a adwaenaf 
û, yn mysg y pereonau santeiddiaf a adwaenaf yn v byd« 

6« £r i weddi fod yn effeithiol^ rhaid et bod i ddybenion 
cywir. Nid hnnan, ond parch i ogoniant Dnw, ddylai 
fod yr amcan. Gwedd'íir ilawer yn hollol oddiar hnnan. 
Gweddía gwragedd weithian dros en gwýr, am iddynt 
gael en troi» canys, meddant, ** Byddai yn llawer hyfryt- 
acb fod fy ngwr yn myned i wrando gyda mi/' a'r cyffelyb* 
Nid ymddengys y codant en meddyliaa byth nwchlaw 
hnnan, nac y meddyliant am y modd y díanriiydedda en 
gwýr Ddaw trwy ea pechodaa, a'r modd y gogoneddir 
Daw yn eo troedigaeth.-^Felly y gwna rhieni yn aml* 
Ni allant oddef meddwl i'w píani hwy fod yn golledig. 
Gweddiaot drostynt yn wir yn daer iaẁn» Ond siaradwch 
â hwynt, maent yo dyner iawn, a dywedant gystal yw ea 
plant hwy, y modd y parchant grefydd, y tybiant ea bod 
braidd yn Grìstionogion eìsioes ; ac felly siaradant fel pe 
ofnent y niweidieoh ea plant os dywedwcb y gwir wrth* 
ynt. Ni feddyliant y modd y mae y fath blant hynaws a 
charedig yn dianrbydeddn Daw trwy ea pechodao; 
meddyliant yn nnig y fath beth ofnadwy fydd iddyntfyned 
i nffern, Och I os na chyfyd en meddyliaa yn nwch na 
byny, ni Iwydda ea gweddiaa byth gyda Daw santaidd» 
Mae y brofedigaeth i ddybenion hananol mor gref» fel v 
mae lle ofni na chyfyd llawer o weddiau rhieni yn awch 

Digitized by VjOOQlC 



6Ù 

na'a tynerwcli liwy. A dyma y rfaetwv ýad eynẁifer 9* 
weddiau heb wrandawtád, a bod cynnifer o ríeni dawlol » 
phlant annnwiol ganddynt Ymddengys na seüir llaweî^ 
o'r gweddiaa sydd dros y byd paganaìdd ar egwyddorioir 
uweh na ehyd^fmdeimlad. Siarada gomchwylwyr y Gym-^ 
deithasau Cenhadol, ac ereilU braîdd yn nnig am fod cnwe^ 
eban miliwn o baganiaid yn myned i nÌTern, tra na ddy wed* 
ir fawr y dianrhydeddant Dduw. Mae hyn yn ddrwg 
atawr; ao hyd nes y byddo gan yr eglwyg ddybenion nwcb 
mewtt gweddi ae ymdrech Cenhadol na chydymdeimîad á'r 
peganiaidy ni bydd ea gweddiau a'a hymdrechion o fawr lles^ 

6. Rbaid i weddi, er bod yn effeithiol, fod trwy erfyniad 
yr Ysbryd. Ni ellwch ddysgwyl gweddio bytb yn oì 
•wyllya Daw heb yr Ysbryd, Yn y ddaa amgylchiad 
cyntaf, nid y difiyg yw fod Cristionogion yn anallnog i 
weddio y cyfryw w^di, Ue y datgaddir ewyllya Daw yn 
ei air« nea yr arwyddir hi yn ei raglaniaeth, Mae eo; 
faa&alla i'w gweddio yr an peth a'a hanaila i fod yn 
santaidd, Ond y gwir yw, en bod cynddrwg» fel oa 
weddtant y fath weddi byth» heb ea cynhyrfa gan Ysbryd 
Paw. Bhaid fod fiFydd, y fath ag a weithir trwy weidl* 
redìad nerthol yr Ysbryd Glán. 

7» Rhaid ei bod yn weddi barhaas, Yn gyffredin» ni 
bydd i Gristionogion ag ynt wedi gwrthgiUo a choUi Ya* 
bryd gweddi, ddyfod ar anwaìth i'r red^f o weddi barhans» 
Kid yw ea meddyUau mewn cyflwr gweddas, ac nid 
allant ea sefydia, na pharhau nes delo y fendith. Pe 
byddai en meddyUaa yn y cyflwr hwnw» ag y parhaent 
nes deaai ateb» gellid gweddio gweddi effeithiol ar an* 
waith» gystal ag ar ol gweddio lawer o weithiaa am beth« 
Ond cftnt weddio eilwaith ao eilwaith, am fod ea meddyl- 
ian mor doeddol i grwydro, ac mor hawdd i'w troi at ryw- 
beth arall. Hyd nes lianwér ea meddyUaa o ysbryd 
gweddi» ni chadwant yn sefydlog ar an peth» nes gwasga ea 
deisyfiaid i bwrpas yo y fan. Na thybiwch eich bod yn 
barod i weddio gweddi Iwyddiannas, os gAd eich teimladaa 
i chwi weddio anwaith am beth, ac yna ei adaei. Trwy 
barhaa yn hir y daw y rhan amlaf o GrisUonogion i weddio 
yn Uwyddiannas. Daw ea meddyUaa yn raddol yn llawn 
o bryder ynghylch peth, fel» hyd yn oed pan gyda ea 
gwaith» yr oeheneidiant ea dymaniadaa wrth Ddaw. Yn 
y modd yr à y fan plentyn y r hon sydd glaf, o gyleh ei thŷi 

~ Digitized by VjOOQ lC 



51 

fan oeheneiäo fel pe lorti li ehelon* Oe y v U yii (aoi % 
weddia, anadlir ei hoolieneìdiaii wrtfi Ddttw trwy yated y 
dydd. Os à hi aUan o'r ystafell Ue y byddo eí phleot^tt, 
mae ei meddwl o hyd amo ; wrth gyaga« ei nieddyltatt 
ynt arno, a hi a frawycha yn ei breaddwydion^ gan fcddU 
wl ei fod yn marw. Erys ei holi feddwl ar y j^lentyB ehf 
hwnw, Dyma y teimlad yn yr hwn y gweddia Omtieii* 
ogion weddi Iwyddiannua. 

Paham yr ymdrechodd Jaeob á Dnw trwy y nos mewa 
gweddi? Gwyddai iddo wneud niwed mawr i Esan ei 
frawd, trwy yspeilîo yr enedigaeth-fraÌBt amser hir eyn 
hyny. Ac yn awr oly wodd M ei frawd náweidìedig yn 
^yfoid i'w gyfarfod* a chanddo In rhy nerthol iddoei wrth- 
wyneba. Ac yr oedd rheswm eryf i dybied y denai i ddi- 
«1. Yr oedd dau reswm felly ẁos ei gyfyngder^ Y 
cyntaf oedd, iddo wnend y niwed mawr hwn» heb wnend 
nn iawn bytb am dano* Y Uall oedd M Esan yn dyfod 
a chanddo lu digon oryf i'w dreehn. Yn awr beth a wna 
efe ? Yn gyntaf efe a drefiia bob peth yn y modd goren 
y gallo i gyfarfod ei frawd, gan anfon eì anrheg yn mlaenaf, 
yna ei oind, yna ei denln» gan osod y rhai a garai fwyaf 
bellaf ar ol. Ac erbyn hyn trallodasid ei feddwi gymmaint 
fei nad allai ymattal. Efe a á wrtho ei hnn dros yr afon» 
ac a dy wallt ei enaîd gydag ing mewn gweddi trwy y nos. 
Ac ar doriad y dydd, dywedodd aagel y cyfammod, 
** Gollwng fi ;" ac yr oedd efe yn Uawn o ing wrth feddwl 
am roi heibio, a llefodd, ** Ni'Üi oUyngaf onPm bendithi.'^ 
Gweitbiwyd ei enaid i ing, a ehafodd y fenditb, on<l bn 
nodau o hyd amo ag addangosent i'r ymdreeh meddwl hwa 
efieìthio yn ddwys ar ei gorff. Dyma weddi Iwyddiannas* 
Yn awr, na thwyllwch eich hooain trwy feddwl y 
gweddiwch weddi effeithiol, os na feddwch y syched cryf 
hwn am y fendith. Ni chredal hyny. Nid yw gweddi yn 
effeitbiol oa na bydd gydag ing o ddymnniaa* Liefara 3^ 
appstol Paul am dani fel gwewyr onaid. Yroedd lesn 
Gristy paa weddiai yn yr ardd, yn y fath ing« fel y ohwys- 
odd fel dafoaa o waed i lawr i'r ddaear. Nid adwaeoais 
i ddyn erioed a chwysai waed ; ond adwaenwn ddyn a 
weddiai nes y rbedai y gwaed o'i drwyn. Ac adwaenwn 
bersooaa a weddiont nes yn wlyb oll gao chwys, yn yr hin 
oeraf yn y gaoaf. Adwaenwn bersonan a weddieot dros 
oriaa, nes trealio ea holl nerth gan ing ea meddyliaa* 
Llwyddai y cyfryw weddiaa gyda Daw, 

Digitized by VjOOQlC 



52 

. Yr oedd yr in|^ hm mewn gireddi yn gyffredia yn 
tmser Prenidmt Ëdwards, yn adfy wiadau yr amser liwnw* 
Vr oedd yn an o dramgwyddiadau mawrion y tymhor 
liwnw, t bersonau eroes i adfywiad, yr arferai pobl weddio 
Des en trecbid gan en teimladau. Darllenaf ddarn o'r byn a 
ddywed Presidaíi Ëdwards ar y pwnc, fel y gwelocb nad 
peth newydd yw hyn yn yr eglwys, ond y ffynai bob pryd 
pa le bynag y ffynai adfywiadaa gyda nertb. Mae hyn 
allan o'i Feddylian ar Adfy wiadan. 

** Ni allwn benderfynn na rydd Duw byth i nn dyn 
gymmaint o ddatguddiad o hono ei hnn» nid yn nnig ag a 
wanhao ei gorff, ond a gymmero ymaith ei fywyd. Tybia 
Uawer o ddawinyddion dysgedìg a synwyrol, i fywyd 
Mosea gael ei gymmeryd ymaith yn y dall hwn : a thybir 
i hyn ddygwydd i rai saìnt ereill. lë, ni welaf fi nn sail 
gref a sicr gan neb i benderfynu na wna Daw bytb y cyf* 
ryw argraffiadaa dyfnion ar y meddwi trwy ei Ysbryd ag 
a achlysarant niwed i'r corff&c yn enwedig i'r ymenyddf yr 
hwn y tybia llawer mai y meddwl ei han y w, fel yr ym- 
ddifader personaa o wasanaeth rheswm. 

'^Os gwna Daw gynnyddu yn fawr yr amlygiadau o 
bono ei han» a'r cariad ato, bydd y Ues yn anfeìdrol fwy 
jDa'r trallod, pe cymmerid y bywyd ymaith yn ddioed wedi 
hyny ; ì'e, pe na chy mmerid yr enaid yn nnion i'r nef^ ond y 
caffai ei adael i aros rai blynyddau mewn cwsg trwm» ac yna 
ei gymmeryd i'r nef-; nen, yr hyn sy gyffelyb, pe caffai ei 
ymddifadu o wasanaeth ei allaoedd, a bod yo ddiwaith a 
oiles, fel pe gorweddai mewii cwsg dwfn dros rai blynydd- 
aa, ae yna myned i ogoniant. Ni allwn ddywedyd pa 
gymmaint trallod yw gorphwylldra, pan ystyriom ei holl 
ganlyniadau, a'r hyn a aU ganlyo, pe na ddygwyddasaî y 
gorphwylldra; nac yn wir (a*i ystyried fel hyn) pa un a 
ydyw oU yn draliod, neu pa un a yw ddim ^rn drugaredd, 
tr^y y gall attal rhyw becbod mawr, nen ryw beth mwy 
arswydus a ddygwyddasai. Bai mawr ynom yw rhoi 
terfyn ar Dduw goruchel a doeth, barnau yr hwn ynt 
ddyfnder mawr, a ffyrdd yr hwn ynt anolrheioadwy, lle 
na roddodd efe derfyn iddo ei hun» ac mewn pethau am y 
rhai ni fynegodd i ni beth fydd ei ffordd. Mae yn rhy- 
fedd, wrth ystyried mewn pa gynnifer o engreifftiau, ac i'r 
fath raddau mawrion, y trechwyd y corff yn ddiweddar, 
.fod bywydau dynion, er hyny» wedi ea cadw, ac i gyn- 

Digitized by VjOOQlC 



Ilei^d gollì 611 synwyran ; a dtehon fod y rliái faynT oll yn 
ddjrnion o gyrff gweìnion a tbyner. Mae trogaredd a gofal 
Dnw yn amlwg yn byn, i'r Uong, er iddi mewn cynnifer o 
engreifftian ddeehren aoddi, gael eì cbynnal, ao na sodd- 
odd yn hoUoI. Mae rhif y rhai a gollasant en synwyran 
mor fyoban, fel yn ticr nad yw yn ddigon i*n rboi mewn 
braw, fel pe byddai y gwaîdi bwn a ddygwyd yn mlaen 
yn y wlad, yn debyg o beri niwed; os na thueddwn i 
grynboi oll a allwn i'w dduo, a'i ddangos inewn Iliwian 
dycbrynllyd. 

** Mae nn matb neilldnol o deìmlad a gofal, ag y trech- 
wyd Uawer ganddo, ag a fu yn dramgwydd mawr i rai ; 
sef, y pryder a*r cyfyngder mawr a ddangosent dros eneid- 
ian rbai ereiU, BHn genyf y rbydd neb i ni y draffertb o 
wneyd peẃ a ymddengys mor afreidiol, ag yw amddiffyn 
y cyfryw deimlad. Mewn acbos mor eglur, ymddengys 
mai cellwair fyddai gwnenthnr ymchwil inanoU er gwybod 
a oes rbywbetb yn mawredd a pbwys y petb, yn cyfateb i 
fawredd y gofal a ddangosodd rbai. Gellir goddef i ddyn- 
îon» oddiar egwyddor ddìm nwch na tbynerweb a dvnol<- 
iaetb cyffredin, i deimlo pryder mawr, a thrallod dwys, 
wrth weled ereiU mewn perygl mawr oddiwrth adfyd dim 
mwy na boddi, neu gael eu Ilosgi mewn tý ar dân. Os 
felly, yna yn sicr caniateir ei fod mor rbesymol, pe 
gwelent bwy mewn perygl ddengwaitb mwy, iddynt fod yn 
Uawer mwy eu pryder; a chymmaint yn fwy eUwaitby 
06 byddai yr adfyd etto yn ilawer mwy« A phabam gan 
byny y tybir ef yn afresymol, ac y gweitbfeda rhyw acbos 
drwgy pan y mae dynion mewn pryder dirfawr wrth weled 
ereill mewn perygl mawr o ddyoddef Uymder dig yr 
HoUalluog Ddnw dros by tb ? Ac heblaw by n, caniateir yn 
ddian, y gelUr tybied yn bawdd fod y rbai a feddant tadd- 
au mawrion o Ysbryd Duw, yr bwn sydd yn Ysbryd 
cariady yn meddu llawer iawn fwy o garìad a tbosturi at 
eu cyd-ddynion, na'rrhai a gyffroir yn unig gan deimlad- 
au dynol. Paham y rhÿfeädirfod y rhai ynt lawn o Ysòryd 
Crist, yn eu cariad at eneidiau^felyr oedd Cristf gan yr 
hum yr oeddeariad mor gryfatynt, a'rfath ofal am danynt, 
fel y hoddUmai yfed gwaelodion cwpan ehwerm digdfaint 
Jhtw droüynt; ac ar yr amser yr offrymodd ei enaid dros 
eneidiaUf a ojffrymodd hefydyfel eu Harchoffeiriad, Irfain 
cryfa dagrau, mewn ing dirfawr, yn yr hwn yr oedd eaaid 

E 

Digitized by VjOUy It: 



54 

Crisi^ meum yttyr^ mmn gwewyr dro$ emeiéian yr ef Aoferfÿ- 
ion; ac am hyny yn eu hachubiaeth (ìywedir y gwel o lafur 
«t enaid. Megit mat y eyfryw uẁryd o gariad oi» agofal 
am, eneidiaUf oeddysbrydüriHtjelly dyna yŵryd yr egîwye; 
am hynyyr eglwys, wrth ddymuno a chei$io i Oriít gaelmi 
ddyrchaju yn y byd, ac yn eneidiiau dynMon^ a omUr o/fan» 
Dat I2t fel gwraig yn Uefaiinf gan fod mewn gwewyr, a 
gojid i e$gor. Mor beü ag yr wyfyn canfod^ nid ymddengye 
fodysbryd y rhai afuant mewn eyfyngder dro$ eneidiau rhai 
^reillf yn wahanol i eiddo yr apoetol^ yr hwn ^edd mewn gwew* 
yr dro$ eneidiaut ac yn barod % ewyllyno ei hun yn anathe- 
fna oddiwrth Gri$t dro$ ereilL Ac eiddoy Salioyddy 110^ 
é3t ' Dychryn a ddaeth ^atnafo herwydd yr annuwioliont 
y rhai $ydd yn gadu dy gyfraith dit ac ado, }d6, < Afonydd 
dd;yfroedd a redant o'm llygaid, am na éhadwa$ant dy 
gyfraith di** Ac eiddo y proffwyd Jeremíah, pen. 4. 19, 
*Fy moU fy mol! gofidu$ wyf o barwydenaufy nghaUmÌ 
mae fy nghalon yn terjy$gu ynof! ni alhf dewi ! am it* 
glywedeain yr udgom, Ofy enaidf a gwaedd rhyfeU* Ac 
feliy pen.9. 1, a 13. 17>ac Esay 22. 4. DarUenwn am 
ifordecai, pan welai ei bobl mewn perygl eael eu dyfrtha i 
diny$tr tymhorol. Estlier 4. 1» iddo *rwygo ei ddilladfa 
gwi$go $achliain a Uudw, a myned aUan i ganol y ddinae, a 
gwaeddi â chwerw^hf ucheU A phaham gan hyny y tybir 
fod pobl yn orphwyllog pan nad aUant beidio gwaeddi wrth 
y$tyried trueni y rhai a ánt i boen tragynoyddolV* * 

Darllenais hyn ì ddaogos iod y peth hwn yn gyffredin 
yn adfywiadau mawrion y dyddian hyny. Ba yn wastad 
felly yn mhob adfywiad mawr, a bu yn fwy neu jn llai 
cyffredinyn ol mawredd, heíaethrwydd, a dyfnder y gwaith. 
Bu felly yo adfywiadau mawrion yr Alban, a byddai ila<f 
wer yn fynych yn cael eu trechu» a braidd yn marw, gan 
faint eu ing. 

9. Os bwriedwch weddio yn effdithiolj rhaid i chwt 
weddio Ua,wer« Pywedir am yr apoâtol lago, y syiwyd 
wedi iddo farw fod ei liniau yn gelyd fel gliniau Camel, 
trwy weddio cymmaint O I dyma lle yr oedd dirgelwch 
Ilwydd y gweînidogion boreol hyny. Yr oedd ganddynt 
liniau celyd. 
. 10« 0« bwriedwch i weddi fod yo effeithiol, rhaid ei 

* EdwardB* Works, yol. 1 . isiperial o«t«To odltion* LondoD, Wesley 
aDdPaTles»1834. 

Digitiied by VjOOQlC 



bpffrjoiii yn emr CritC Ni ellwolr ddyfotf at Dduw yn 
eicli enw eiob hnnaÌD. Ní ellwch ddadleo eich haedd- 
iant eich hnnain. Ond gellweh ddyibd meWn enw sydd 
bennydd yn dderbyniol, Owyddooh oll beth yw dejnifddio 
€mm dyn, Pe eleoh iV ariandy ag ysgrif am arian» a loan 
Jaeob Atlor wedi rhoi ei eaw ar ei ohefn» byddai efe trwy 
fayny yn rhoi ei enw i ohwi, a gwyiidooh y galleoh gael yr 
arian o'r arìandy gjrstal ag v gallai efe ei hun. Vd awr 
eantata lesa Gritt i ohwi ddefnyddio ei eow. A phan- 
weddiooh yn enw Criit» yr ystyr yw» y gellwch Iwydda 
gystai ag y gallai efe ei huo, a derbyn cymmaînt ag a 
dderbyniai anwyl Fab Daw pe gweüdiai eì hnnan am yr 
nn pethan. Ond rhaid i ohwi weddío mewn ffydd. Mae 
ei enw ef mor rhinweddoi yn eioh genau chwi, ag yn ei 
enan ei hun> ao mae Dow mor barod i roi bendithion» pan 
ofynwoh ohwi yn enw Crift, ao mewn ÍTydd, ag a fyddal 
i'w rhoi i Oriftt, pe goiÿnai efe. 

11. Ni ellwoh Iwyddo mewn gweddi, heb ymwrthod 
â'ch hoH beohodan. Rhaid i ohwi nid yn nnig eo galw 
i gofy ao edifarhauam danynt, ond ymwrthod yn weithred* 
ol â hwvnt| a'n gadaeli ao yn mwriad eich calon eu gadael 
ell ofli bjfth. 

12. Rbaid i ohwi weddio mewn ffydd. Rhaid i cfawr 
ddyagwyl cael y petfaau y gofynwch am danyot. Ni wiw 
i ohwi ddysgwyl am atebiad i weddi» os gweddiwch heb 
ddysgwyliad am dano. Ni ddylech lunio y fath ddys- 
gwyliadau heb un rheswm drostynt. Os yw y peth wedi 
ei ddatgnddio yn ngair Duw, os gweddiwoh chwi faeb 
ddysgwyl derbyn y bendithion, gwnewcfa Dduw yn geU 
wyddog. Os amlygir ewyllys Duw trwy ei raglaoiaetfa, 
dyleefa ddibynu arni yn ol eglurdeb yr amlygiad, mor belí 
a dysgwyl y fendith os gweddiwch am dani. Ac os ar- 
weinir chwi ^an eì Ysbryd ef i weddio am rywbeth, mae 
genych gymmaint o reswm i ddysgwyl y gwneir y peth, 
8 phe datgoddiasai Dnw ef yn ei air. 

Ond dywed rhai, *' Oni wna yr olwg faon ar dy wysìad 
Ysbryd Duw arwain pobl i benboothoi." Atebaf, na wo i 
nad all llawer dwyllo eu fannain yn y mater fawn. Mae^ 
llawer wedi twyllo eu fauoaÌD gyda golwg ar bob pwnc 
arall mewn orefydd. Ac os tybia rfaai yr arweioir fawy 
gan Ysbryd Dow, pan nad yw hyny ddim ond eu dychym- 
yg eu hnnain; a yw fayny yn rbyw reswm paham oa: 

Digitized by VjOOQ It: 



ô6 

ddylai y rhai a wyddant yr arweijiìr hwy gm yr Ysbryd, 
eí ganlyn ? Tybia llawer ea bod wMi eu trpi pan nad ynt ; 
a y w hyny yn rhy w reswm na ddylem ni lyna wjrth yr Ar- 
glwydd lesu Grist? Tybiwch y twjllarhai pobl ea hanaiii 
wrth fedd wl y carant Dduw ; a y w hyny yn rhy w roswm pa- 
ham ná ddylai dyn duwiol ag a ŵyr fod cariad Dow wedi eì 
dy wallt yn ei galon, oUwng ei deimladau allaii mewn can- 
iadau o fawl? Felly tybiaìf y gall rhai dwylio ea hunaia 
wrth feddwl yr arweinir hwy gan Ysbryd Duw. On4 
nid oes raid iddynt gael eu twyllo» Os gwna pobl ddilya 
cynhyrfíadau yu unig, eu bai hwy yw hyny. N i ddymun- 
wn i chwi ddilyn cynhyrfiadaa. Dymunwn i chwi fod yn 
sobr eich meddyliau, a dilyn tywysiadau sobr a rhesymol 
Ysbryd Duw. Mae rhai yn deall yr hyn a olygaf» a 
gwyddant yn dda iawn beth y w ymroddi i Ysbryd Daw 
mewn gweddi. 

III. Rhoddaf i lawr rai rhesymaa paham y mae'r pethau 
hyn yn hanfodol er gweddlo yn üwyddiannas* Paham y 
gofyna Duw y cyfryw weddi, y cyfry w. ddymaaiadaa eryf- 
ion, y fath ymbiliau taerion ? 

1. Y dyoiuniadau cryfíon hyn a ddangosant yn .eglur 
nerth teimladau Duw. Maent fel gwir deimladaa Daw 
dros bechaduriaid anedifeiriol. Pan welais/ fel y gwcdaia 
weithiau, y grym rhyfedd o gariad at eneidiaa a.deimjwýd 
gan Gristionogion, synais yn faẃr w.rth feddwl ain gariad 
rhyfeddol Duw, a'i ddymuniad ef am eu hiachawdwriaeth« 
Gwnaeth achos rhyw wraig mewn adfywiady am yr hon y 
darllenais, yr argraff dyfnaf ar fy meddwl. Yr oedd- yu- 
ddiy fath dosturi a chariad annhraethadwy at eneidiaa, 
fel mai prin y gallai anadlu. Pa fath raid fod grym y 
dymuniad a deimla Duw, pan weìthía ei Ysbryd mewn 
Cristionogion y fath ing rhyfeddol, y fath loesau enaid, y 
fath lafur CíraüaiO— dewisodd Dftw y gair goreu i'w osod 
allan — llafur ydyw— llafur yr enaid. 

Gwelais ddyn o gymmaint grym,. deall, a gewynion a 
neb yn y wlad, yn syrthio i ^wr» wedí ei drechu gan ei 
ddymuniadau aunhraethadw^f am les pechaduriaid. Gwn 
fod hyn yn faen tramgwydd i lawer; a bydd feily beanydd 
cybyd ag y byddo yn yr eglwys gynnifer o aelodau deilK 
ion a marwaidd. Ood ni allaf amheu mai gwaith Ysbryd 
Duw yw y petha,u hyn. Oh na lenwid yr! holl eglwys gym- 
niaint à'r Ysbryd nes y gweddiai gyda llafory nets y genid 
cenedl mewn un dydd ! 

Digitized by VjOOQ IC 



67 

Dywedîryn Dgaîr Daw^ "pan fni Sion gìafychu (travaif» 
ed) iddi esgor." ŵofyiìais i broífeswr crefydd nnwaitb, 
beth a olygai hyny? Yr oedd yn dadien yn erbyn ein gol* 
ygîadan am weddi eífeithioU a gofynaìs iddo beth a dybiat 
am glafychìad {tramiling) 8îon. **0," eb efe, "mae yn 
golygn mor faan ag y rhodio yr eglwys yn nghyd yn 
nghymdeithas yr efengyl^ydywedirynafod Sionyn teiihio. 
Mae y rhodio hwn yn nghyd yn cael ei alw yn deithio 
{iraf>elHng),'* STid yr nn gair ydy w, chwl a welwch. Dyna 
y cwbl a wyddai efe. 

2. Y dymnniadan cryGon hyn a ddesgrtfiais, a godant 
yn natnriol oddiar hynawsedd mawr a golygiatlan eglur ar 
berygl pechadnriaid. Maent yn rhai hollol resymoì. Pe 
byddai t'r gwragedd sydd yma edrych i fyna yna, a gweled 
tenlu yn llosgi i farwolaeth, clywed en llefan, a gweled eu 
ing, teimlent gyfyngder, a thebygol iawn yw y llewygaî 
liawer o honynt gan drallod. Ac ni ryfeddai neb am hyny, 
ac ni ddywedent ea bod yn ffol nea orphwyllog am deimlo 
cymmaint traìlod o herwydd peth mor arswydaa. Rhyf- 
eddent os nad amlygid rhyw deimladaa oryfíon. Paham 
y rhyfeddir, ynte, os teimla Oristionogion fel y desgrtfiais; 
pan roae ganddynt olygiadan cryfíon ar gyflwr pechadur' 
iaid, a'r perygl dychrynllyd y maent vnddo? Y gwir yw 
nad yw y personan na theimlasant feily erioed, ddim we<H 
teimlo llawer o wir hynawsedd, a rhaid fod en dnwioldeb 
yn arwyneboi iawn. Ni fynwn farnn yn fyrbwyll, na siarad 
yn angharedig. Ond yr wyf yn ei roi i iawr fel ffaith ; a gall 
pobl siarad am dano feì y mynont, ond gwn fod y fath dduw- 
ioldeb yn arwynebol. Nid enllib yw hyn, ond gwir eglnr, 

Rhyfedda pobl weithiaa fod Cristionögion yn teimlo 
felly. Rhyfeddn am beth ! Am tfrwythan natnriol, ath- 
ronyddol, ac angenrheidiol dnwioldeb mawr, a hynawsedd 
cryf at ddynion, wrth edrych ar y perygl mawr y gwelant 
bechadnriaid ynddo. 

3, Rhaid i enaid Cristion, pan dan faich fel hwn, gael 
ei esmwytfaau. Treigla Dnw y pwys hwn ar enaid Crist- 
ion, i'w nesn ato ei hnn, Mae Crìstionogion yn aml mor 
anghrediniol, fel na weithredant ffydd briodol yn Nuw, nes 
y treiglo efe y baich hwn arnynt, mor drwm fel na aílant 
fyw dano, ac yna ânt at Ddnw am esmwythder.* Mae yr 
achos hwn fei achospechadnr argyhoeddedíg, Mae Dnw yn 
foddlon i'w dderbyn ar nnwaith, os daw yn iawn ato, mewn 

2 £ 

Digitized by V3UUy It: 



58 

ffydâ yn lesn Grbt. Ond ni ddaw y pe^hadnr. Efe a 
oeda, a ymdrecha, ac a ocheneidia dan faieh ei beehodau» 
ac ni fwrw ei hnn ar Ddaw, nes y delo ei faich o argy- 
hoeddiad gymmaint fel na allo fÿw dano yn hwy; a phaa 
ýrer ef, mewn ystyr» i orphwylldra, ac y teimia fel pe 
byddai ar soddi i uffern, yn ei gyfyngder, teiíl ei hun ar 
drngaredd Duw, fel ei nnig obaith. Dylasai ddyfod o'r 
blaen. Ni ymhyfrydai Dnw yn ei gyfyngder» ynddo ei 
hun. Cyndynrwydd y pechadnr barodd yr holl gyfyngder 
hwn. Ni ddeuai hebddo. Felly pan ddelo proffeswyr 
crefydd yn Uwythog gan ofal am eneidiau, gweddiant yn 
fynych eilwaith ao eilwaith, ac eto erys y baich, ac ni lei» 
heir eu trallod, am na fwriasant ef erioed ar Dduw mewn 
ffydd. Ond ni allant ymryddhau oddiwrth y baich. Cy« 
hyd ag y parhao eu hynawsedd» efe a erys ao a gynnydda» 
ac oddieithr iddynt wrthwynebu a difibdd yr YsbrydGlân, 
nì chànt esmwythder, nes o'r diwedd, pan wedi en gyru i 
eithafed, y gwnant ymdrech mawr, y treiglant eu baich ar 
yr Arglwydd lesn Grist, ac y gweithredant hyder mab- 
aidd ynddo. Yna teimlant esmwythdra^ fel pe caffai yr 
enaid y gweddiant drosto ei achub» Symudir y baich, ac 
ymddengys Duw mewn tiriondeb yn tawelu y meddwl î 
deimlo sicrwydd hyfrydy rhydd efe y fendith. Yn fynycb, 
wedi i'r Cristion gael yr ymdrech hwn, yr ing hwn mewa 
gweddiy a chael esmwythâd yn y ffordd hon, cewch fod 
y serchiadau hyfrytaf a nefolaf yn Uifo allan-*yr enaid 
a orphwys yn ddedwydd a gogoneddas yn Nuw, aca la- 
wenycha *' â dyddanwch annhraethadwy a gogoneddus." 

A greda neb o honoch yn awr, nad oes y fath betbau yn 
mhrofiad credinwyr? Dywedaf wrthych, pe byddai genyf 
amser, y gallwn ddangos i chwi o waith Pre<ici{éfi^£dwards, 
ac ysgrifeawyr cymmeradwy ereill» amgytchiadau a des- 
grifíadau yn gwbl fel hyn. A ofynwch chwi pa fodd na 
chawsom ni oll y fath bethau yma yn ,New York? Yr wyf 
yn dywedyd wrthych, mai nid yr achos yw eich bod chwi 
gymmaint yn gallach na Christionogion yn y wlad, neu fod 
genych gymmaint fwy o wybodaeth nen olygiadau helaeth- 
acli am natur crefydd, neu dduwioldeb mwy cadarn a rheoU 
aidd. Dywedaf wrthych» Na; yn lle ymfalchìo eich bod 
yn rhydd oddiwrth y cyfryw eithafíon, dylech guddio eich 
penan am fod Cristionogion yn New York mor fydol,a bod 
eu balchder a'a gwagedd gymmainty fel na allant bh/^ at 

Digitized by VjOOQ It: 



59 

y Mh ysbrydolrwydd à hyo. Hoffwn pe gellìd eu plygn. 
O na fyddai y fath ysbryd yn y ddinia bon» ac yn yr 
eglwyg hon ! Gwn y byddai swn pe byddai y fath bethan 
yma. Ond ni phjrisiwn am hyny* Dywedent, os mynant, 
íod y hobi yn Nghapel Ghatham yn myned yn orphwyllog. 
Ni raid i nt ofni hyny» os gallwn fyw yn ddigon agos i 
Ddaw i fwynhan eî Ysbryd yn y dall y desgrifiais. 

4. Yr effeithiaa hyn oddiwrth Ysbryd gweddi ar y 
corff, nid ynt en hnnain yn rhan o grefydd. Nid yw hyn 
ond bod y corff yn aml mor wan fel y mae teimladan yr 
enaid yn ei drecba. Nid yw yr effeithiaa hyn ar y corff 
mewn nn modd yn hanfodol i weddi Iwyddianons, ond yn 
nnig yn ganlyniadan natorìol cynhyrfiadan cry fion iawn yn 
7 medd wl. Nid y w oll ya beth anarferol fod y corff yn cael 
ei wanhaa a'i drecha gan nnrhyw gyffroad nerthol o eiddo y 
meddwly ar bynciaa heblaw rhai crefyddol. Ceidwad 
drws y gynuadlfay yn amser y chwyldroad, a syrthiodd i 
lawr yn farw wrth dderbyn rhyw newydd dymnnol. 
Adwsenwn wraig yn Rochester, ag a weddiaî gydag ing 
mawr am droedigaeth ei daw. Yr oedd efe un bore mewn 
cyfarfod i rai dan wasgfti, arosasai hi gartref i weddio 
drosto. Ar ddiwedd y cyfarfod daeth adref wedi ei ddy- 
chwelydj a hi a lawenychodd gymmaint, fel y syrthiodd i 
liCVr, ac y bn farw yn y fan. Nid yw fwy rhyfedd y 
gweithir yr effeithaa hyn gan grefydd na chan deimiad cryf 
ar ry w bwnc arall. Níd ynt yn hanfodol i weddi, ond yn 
ganlyniad natnriol ymdrechion mawrion o eiddo y meddwl. 

ô. Diaa mai un rheswm cryf paham y gofyna Dnw am 
yr ing hwn mewn gweddí, yw, ei fod yn ffurfîo y fath 
rwymyn andeb rhwng Crist a'i eglwys. Mae yn peri y 
fath gydymdeimlad rhyngddynt. Y mae fel pe deuai Crist 
ac y tywalltai lawnder ei gaìon hynaws i'w eglwys, ac yr 
arweiniai hwy i gyd-deimlo a chydweithreda ag ef, mewo 
modd na wnant byth mewn an ffordd araÜ. Teimlant fel 
y teimlaCrist^maent mor llawn o dostari at bechaduriaid 
fel nad altant ddal. Fel byn y mae hi yn fynych gyda y 
gweinidogion hyny ag a hynodir trwy eu üwydd wrth 
bregetha i bechaduriaid ; mae ynddynt yn fynych y fath 
dostori, y fath ddymuniadaa crytìon am eu iachawdwriaeth, 
fel y dangosant hyny wrth bregetbu, ac mae eu pregetha, 
fel pe llefarai lesu Grist trwyddynt. Daw y geiriaa o'a 
geneuau yn awchua a cbynnea, megis o galon Crist. ^ Ni 

Digitized by V3UUy It: 



60 

feddyliaf y rhydd efe y gpeiriau ; ond efe a gynbyrfa y telm- 
ladau sydd yn eu traethn« Yna gwelwch gyffroad yn mysg y 
gwrandawyr, fel pe Hefarai Crist ei hun trwy wefnsai o glai. 

6. Y gwewyr hwn dros eneidían a grea nndeb rhyfedd 
rhwng Cristìonogion cynnes en calonan a'r dychweledigioii 
ienainc. Y rhai a ddychwelwyd ynt anwyl iawn gan y 
calonan a gawsant ysbryd gweddi drostynt Mae y teimlaa 
fel eiddo mam at ei cfayntafanedig — dengys Panl ef yn 
nerthoi, pan y dywed, ** Fy mhlant bychainl'' Yr oedd 
ei galon yn gynnes a thyner atynt. '*Fy mhlaBt bychain, 
y rhai yr wyf yn en hesgor drachefn,^Yr oeddynt wedi 
gwrthgilioy ac efe a deimla ing rhiant dros blentya 
crwydrol. ^vYr wyf yn eich esgor drachefny hyd oni 
ffnrfier Crist ynoch» gobaith y gogoniant." Mewn adfyw- 
iadan, sylwais yn fynych fei y mae y rhai a gawsant yshryd 
gweddi» yn cam dychweledigion ieuainc. 6wn fod hyn oll 
yn dywyil i'r rhai na theimlasant ef erioed. Ond i'r 
rhai a brofasant yr ing hwn o ymdrecb, a gweddi 
Iwyddiannnsi am droedigaeth enaidy gellwch ddibynn yr 
ymddengys yr enaid hwnw, ar ol ei droi, mor gu ag y w 
plentyn i'r fam a esgorodd amo trwy boen. Bu mewn ing 
drosto, ac a'i derbyniodd mewn atebiad i weddi, a gall 
ei gyfiwyno ger bron yr Arglwydd lesu Grist, gan ddy* 
wedyd, "Wele fi, Arglwydd, a'r plant a roddaist i mi." 

7. Khe8wm arali paham y gofyna Dnw am y cyfry w 
weddi, yw, mai dyma'r unig ffordd yn yr hon y gelíir yn 
briodol barotoi yr eglwys i dderbyn bendithion mawrion 
faeb gael ei niweidio trwyddynt. Pan ddyger yr eglwys 
fel fayn i'r llwch o flaen Ouw, ac y byddo mewn dyfnder 
o ing mewn gweddi, y fendith a wna les iddynt. Tra ar 
yrun pryd,pe derbyniasent y fendith heb yr ymostyngiad 
bwn, buasent yn ymfalchio. Ond fel hyn, hi a gynnydda 
eu purdeby eu cariad, a'u gostyngéiddrwydd. 

IV, Dangosaf y dichon y fath weddi ag a ddesgrifiais 
wnend llawer. Ond palla amser i mt fanylu ar y profíon 
a fwriadwn ddwyn dan y pen fawn. 

Galarai £lias o faerwydd dirywiad Israel, a phan welai 
nad oedd un moddion ereiU yn debyg o fod yn effeithiol 
i'w cadw rhag myned o hyd i eiianaddoliaeth, gweddiodd 
am i farnau Dnw ddyfod ar y genedl euog. Gweddiodd 
na fyddai gwlaw; a chanodd Duw y nefoedd dros dair 
blynedd a chwe miS| nes dwyn y bobi iV cyfyngder mwyaf. 

Digitized by VjOOQlC 



61 

A phan welodd ei bod yn Mnser ì dîrioDÎ, betb a woa efe? 
Gwelwch ef yn eigyo i'r niynydd, ac yn plygn mewn 
gweddì. Bwyllysiai fod wrtho ei hoo; a dywêdodd wrlh 
ei was am fyned i edrych saith waith» tra yr ymdrechai 
efe mewn gweddi. Y tro oiaff dywedodd y gwas wrtho 
jr ymddangosai cwmwl bychan» fel oledr llaw gwr» ac yna 
cododd oddiar ei linian— cawsid y (endith* Daethai yr 
amser i drot yr adfyd yn ol. Ond êhwi a ddy wedweit, 
"Och, ond yr oedd Elias yn broffwyd." Yn awr na 
ckodwch yr wrthddadl hon. Codasant hi yn nyddtaa 
yr apostòU ond beth a ddy wed ^rr apostol ? Efe a ddwg 
yn mlaen yr engraiflH hon, aV tfaith fod Elias yn ddyn yn 
gorfod dyoddef fel ninnan» fel engraiflTt o weddi Iwyddian* 
B1U, a mynai iddynt hwy weddio felly hefyd. 

Yr oedd JúhíLÈnox yn ddy o mor enwog am ei nerth mewn 
gweddi» fel yr arferai y Frenines Mary waedlyd ddwwed- 
yá yr ofnai ei weddiaa yn fwy na holl fyddlnoedd Ewrop. 
A gwelwyd fod ganddi reswm am hyny« Arferal fod yn 
y fath ing am waredigaeth ei wlad» fel nad aHai gysgn. 
V r oedd ganddo fan yn ei ardd lle yr arferai weddio. Un 
noson yr oedd efe ac amrywiol o gyfeiUion yo gweddio 
gŷda eugilyddy a phan yn gweddio, dywedodd JóiknKno9 
fod gwaredigaeth wedi dyfod; nad allat ddywedyd beth a 
ddygwyddasái, ond-y teimlai fod rhywbeth wedi cymmer- 
yd lle, am fod Daw wedi gwrandoen g^eddìan. Pa.beth a 
fs ? Y newydd nesaf a gawsant oedd, fod Mary wedi marw, 
Cymfflerwch flfaith a adroddwyd wrthyf gan weinidog, 
Dywododd am iyw dref oa baasai adfywiad yoddi er's lia- 
wer o flynyddaa;\yr oedd yr eglwys braidd wedi darfod, yr 
oedd y bobl ienainc oìì yn annychweledig, ac yr oedd yn» 
ddiry wiad mawr. Yr oedd yn byw mewn rhan wael iawn 
o'r dref, ben wr, gof da wrth ei greflft» ag amo gymmaiat 
attal wrth sìarad» fel yr oedd yn boen gwrando amo. 
Un dydd Gwener pan gyda ei waitb wrtho ei han» teimlodd 
o6d mawr yn ng^bylch cyflwr yr egiwys aV anedifNrìol, 
Daeth ei ing gymmaint» fel y taeddwyd ef i roi ei waith 
heibìo, cloi y drws, a tbrcnlio y prydnhawn mewn gweddi. 
Efe a Iwyddodd» ae ar y Sabbotb galwodd ar y gwein- 
idog, a deisyfodd arno bennodi cyfarfod ymddyddan. 
Wedi petraso ycbydig, cydsyniodd y gweìnidog» ean 
iylwiy pa fodd bynag» yr ofnai nad ymgasglai ond ychydtg* 
Peonododd ef i fod yr bwyr hwnw, mewn tŷ annedd eang. 

Digitized by VjOOQ It: 



62 

Pan ddaeth yr hwyr, ynigaflglat mwy nag a allai y tŷ ddal. 
Ba pawb yn ddìstaw^net î nn pechadar mewn dagraa lefaro» 
a dŷwedvd> os gallai rhyw an weddio, yr erfyniai arno 
weddio drosto e/l Canlynodd an arall^ ao arall, ao arall» 
nes V cafwyd f<Kl personan o bob parth o'r dref dan argy- 
hoeddiad dwyt. A'r hyn oedd yn hynod oedd, y tyatient 
oll mai ar yr awr yr oedd yr hen wr yn gweddio yn ei 
weithdŷ yr argyhoeddasid hwy. Canlynodd adfywiad 
oerthol. Fel hyn, yr hea wr» ag yr oadd yr attal ar ei 
dafody a lwyddodd,ac a gafodd nerth gydaDnw fel tywya* 
og« Gallwn enwi Uawer or amgyichiadaa eyffelybi ond o 
eisiaa amser» rhbid terfyn^l^dag ychydig 

NadìmdaU'^ì.. Gollir liawer o weddiao» ac ni ffyna llawer 
o bobl an anuer mewn gweddi» am nad ynt, pan feddont 
dd^wniadau am fendithion, yn ea dilyn. Gallant feddu 
dymaniadaa, hyaaws a phar» wedi en cynhyrfn gan Ysbryd 
Dnw; a phan yn en meddn» dylent barhan mewn gweddi» 
canya ^ troant ea sylw at bethan ereill, diffoddant yr Ya- 
bryd. Dywedwn wrth beohadariaid am beìdio troi eia 
meddyliaa oddiwräi yr nn raatert ond oadw ea sylw yn 
sefÿdiog ynO| nes eich achaber. Pan deimloeh y dyntan- 
iad^a saataidd hyn, gocheiwch ddaa beth t^ 

(l.) Na ddìffoddwch yr Ysbryd. 

(2.) Na throwch at lietiuia ereilU dilynwoh arweiniad jrr 
Ysbryd, nes offrjrmoch y weddi daer Iiòno sydd yn 11 wyddo. 

% Heb ysbryd gweddi, aî wna gweinidogion fawr o les* 
Rhaid i weinidog beidio dysgwyl ilwydd mawr» oddieitlir 
iddo weddio am dano. Weiíhiau gali ereili feddn ysbryd 
gweddi, a ohael bendith ar ei lafnr ef. Yn gyffredin, pa 
fodd bynag, y pregethwyr hyny ynt fwyaf llwyddiannnsy 
y rhai a feddant fwyaf o'r ysbryd hwn ea ininain. 

3. Nid yn nnig rhaid i weínidogion fedda ysbryd 
gweddi^ ond gofynel yw i'r eglwys nno i offryron y weddi 
daer a llwyddiannas hàno a all Iwyddo gyda Dnw. Ni wiw 
icbwi ddysgwyl bendith» os na ofynwch am dani. ''Ymofyn- 
ir â myfî etto gan dŷ Israel, i wnenthar hyn iddynf 

Yn awr, frodyr, nid oes geoyf ond golyn i chwi gyda 
golwg ar yr hyn a bregethais heno, ^* A wnewch ohwi ef?" 
A wnaethoch chwi yr hyn a bregethais i ehwi nos Wener 
diweddaf ? A aethoch ohwi dros eich pechodan, gan ea 
eyffeso a'a symad oii o'r fibrdd ? A eliwch chwi weddio 
yn awr? Ac a nnwch chwi i offrymngweddi Iwyddiannos, 
am i Ysbryd Dnw ddisgyn yma? 

Digitized by VjOOQlC 



68 
DARLITH V. 

GWEDDI Y PFTOD. 

Am hfnj meddaf i cbwi, B«tfa bynur oìì a ««ifioeb Wf<b ifeddio^ 
credwch j derbjDÌwcb» «c efe fjdd i cbwL— Maso 11. 84- 

Tybiodd riimi nai at Sÿdd wyrtliiol yn «iiig y oyfeiria y 
gdma hya. Ond aid oai y prawf llaisf o hyn. Na 
fwriadai eîn laohawdwr y tetton i gyfoirio yn nnig at fPydd 
iryrtbîol, a hrofir trwy y oyuylltiad yn yr hwn y saif. Ot 
^laillenwoh y hennod» gwelwjch fod Criit a'i apostolion yr 
amser hwb yn bryanr iawn gydá on gwaith» ao yn ymroddi 
iweddi; ac wrth ddychwelyd o*adii^elfa yn v bore, yn 
ilesg a newyAogtgweltant ffigysbren ycfaTdig oddiwrthynt 
Tmddangosai yn brydferth iawn, ac yn ddian fel pe bnaeei 
ffrwyth arno ; ond pan nesas^nt, ni cfaawaant ddin oná 
dul amo. A dywedodd yr leen» *'N% fwytaod nẁ 
ffrwyth o hoDot byth mwy. A'r bore» wrth fyned faeibio» 
liwy a welaanl y ffigyabren wedi crino o'r swfeidd» A 
Phedr, wedi adgofio» a ddywedodd wrtho» Atoraw, wele v 
ffigysbren a fellditbiaîst, wedi crino. A'r lean a atebodo» 
«c a ddy wedodd wrtbynt* Bydded geoych ffydd yn Nnw. 
Canyt yn wir yr wyf yn dy wedyd i chwi, Pwy bvnag a 
<ldy wedo wrth y mynydd hwn» Tyner di ymaith, a bwrier 
i\ í'r m6r ; ac nid amheno yn ei galon» ond credn y daw w 
(^th i ben a ddywedo efe; beth bjrnag a ddywedo a fydd. ' 
Vna canlyna geirian y teaton, ^* Am hyny meddaf i chwi^ 
Beih bynag oU a geitiooh wrth weddio, oredwoh y der- 
byniwGb, ac efe fydd i chwi/' 

^wyllyeiai ein laehawdwr roddi addyagiadan i'w ddye«» 
gyblion yu ngbylcb natar a grym gweddi, a'r angen o ffydd 
yn Nnw^ Efe gan hyny a goffa amgylchiad pwysig iawn» 
gwyrth^^n cymmaint a symod myaydd i'r mte« A dy wed 
^Hbyot os gweitbredent ffydd briodol yn Nnw, y gallent 
hwy wneatbar y cyfry w bethau« Ond nid yw ei aylwadau 
i'* cyfyngn yn nnig at wnenthnr gwyrthiant eanys á 
rhagddo i ddywedyd, 

''À phan aafocb i weddio» maddeuwch, o bydd genyeb 
ddim yn erbyn neb; fel y maddeuo eich Tad yr bwn aydd 
yii y nefoedd i cbwithau eieh camweddau. Ond oa cbwi 
Qi faddeuwcbf eicb Tad yr hwn sydd yn y nefoedd ni 
faddeu chwaith eich camwéddau chwithau*'' 

Digitized by VjOOQlC 



Ö4 

A berthjcpa hj^y i ire jrthUm^ P«i weddioch Aatd i chwi 
faddea. Ai yn anig pan fyno dyn wnend gwyrth y gofynir 
hyny ? Mae Uawer o addewidion ereiU yn y Bibl a berth- 
ynant yn agos i hòn, agos yn yr on geîriao» y rhai a eglnr» 
wyd nU yn y doU hawdd hwn, íel yn cyfeirío at y ffydd a 
weithredir yn nghylch gwyrthian. Vel pe bnasai ffydd 
wyrthiol yn rhywbeth gwahanol î ffydd yn Nnw I 

Yn fy narUth olaf sefais ar y pwnc o ''weddi Iwydd- 
iannns;" a chwi a gofiwch i mi fyned dros y pwac offjfdd 
mewn gweddi yn fyr.iawn, am yr ewyllysiwn ei gadw i'w 
drin wrtho ei hnn* Y pwnc heno yw, 

Giìóeddi yffgdd. 

Cynnygìáf, L Ddangos fod ^dd yn ammod anhebgorol 
berthynol i weddi Iwyddranhos, Nid amfaenir Uawer ar 
favn« Mae y fáth bèth ag òffrymn déis^ffiadan caredig, y 
ifcai' ynt dderbytiiol gyda Dow fel' y cyfíyẁ, y rhai nì 
cfaynnwys^nt y gweitbrecRaâ o ffydd yn nghylch y der- 
hyniad Vr beDdfthion hynfy. Ond nid yw y cyfry w ddy- 
ninniedanyn wêddi Iwyddiaiüinsyyn weddi y ffydd. Gall 
Dnẃ Weled yn dda roiy ()ëthau a ddeisyfir, fel gweîthred 
o hynawsedd a charíad*, ònd íii bydd hyny yn bríodol yn 
atebiad i weddi. Lléfáraf ÿn awr am y ffydd líòno ag a 
mcthá yfendith. Na ddŵUwch fi fel yn dywedyd nad 
oes dim meŵn gweddi yn dderbynîol gyda Dow, ben hyd 
yn oed äg sydd weithian yti caei ỳ fendith, heb y cufryw 
ffydd« — Ond Uefäraf am y ffydd a ddiogela y fendith a 
geim. I brofi fod ffydd ÿtt anhebgorol mewn gweddi 
hryddíanans, ò\ raid ènd ádrodd yr hjn a ddywed yr 
apostol lago yn bendant wrtbym: *'0 bydd ar neb o 
hdnoch eisfíäu dòéthineh; gofyned gan Ddow, yr hẃn sydd 
yn rhoi yn bèéli^nns i bawb, ac héh ddannod ; a hi a roddir 
iddo ^f. Eîthr gofyned mewn ffydd heb amhen dim : 
eanys yr hWn sydd yn amfaen, sy gyffelyb i dòn y mòry 
a chwelir, ac a deflir gan y gwynt'' 
' II. ChwiUWh pa beíh ydým (w gredu pan weddhm. 

1. Yr ydym i gfedo yn mbdolaeth Duw. '* !(lhaid yw 
i'r oeb sydd yn dyfod at Dduw gredu ei/od ef," — a*i fod 
yn baroa i wrando gweddi— i'* ei fod ef, a*i fod yn Obrwy- 
wr i'r rhai «y yu ei geiéio ef.'* Mae Uawer yn credu yn 
modolaeth Duw, ag na cbredant yn effeithioldeb gweddii 
Profffesant en bod yn credu yn Nuw, ond gwadant yr 
angen a'r Ues o weddi. ' 

Digitized by VjOOQ lC 



66 

2. Yr ydym i fftedu y derhyntum — ^ry wbeth — ^pa beth 7 
Nidrhywbetb» fel y dygwyddo hî» ond rbyw fendith beD« 
Dodol a ofyoom. 17 id ydym i feddwl fod Duw y cyfry w 
fôd« fel 08 gofynwD bysgodyn, y rhydd efe sarff í nì ; nea 
os gofynwn fara, y rhydd efe gareg i ni. Ond efe a ddy- 
wed, ** Beth bynag oll a geinoch pan weddìoch, credwch 
y derbyniwcb hwnw^ ac efe fydd i chwi." Gyda goiwg ar 
ffjdd wyrthiol, eglur yw fod yn rhaid iddynt greda y 
derbynient yr byn a ofynent — y cymmerai y peth hwuw 
le. Hyny oeddynt i'w gredo. Yn awr pa beth a ddylai 
dynion greda gyda golwg ar fenditbion ereill? Ai rbyw 
feddylddrych anmbennodol, osgweddia dyn am ryw beth 
neilldnol y bydd i Ddaw trwy ryw benarglwyddiaeth 
ddirgel» roi rhywbeth iddo, nea rywbeth i ry w an arall, 
rywle?— Pan weddio dynam droedigaeth ei blant: a ydyw 
efe i greda y troir eì blant ef, nea eiddo rby w an arall» 
a1 fod yn hollol ansicr pa rai ? Mae byn yn ffolineb o'r 
fflwyafy ac yn ddianrhydedd mawr i Ddaw. Na, yr 
ydym i greda y derbyniwn y peihau a ofynom. 

ÍII. Pa brvd y dylem weddio fel hyn? Pa brydy dyl- 
em greda y aerbyniwn y petbaa y gweddiwn am danynt? 
Yr wyf yn ateb» Pan gaffom dystiolaetb o hyny. Bhaid 
i ffydd bob amser gael tystiolaeth. Ni all dyn greda peth» 
08 na wel efe rywbeth y tybia ei fod yn dystiolaeth o hono. 
Md oes rwymau arno ì greda» ac nid oes ganddo hawi i 
gredtt, y gwneir peih, os nad oes tystiolaetb ganddo. 
Penboetbni i'r eithaf yw creda heb dystiolaeth; Y cyf- 
ryw â'r rhai canlynol ynt y tystìolaetbaa a all dyn gael : 

1. Tybiwch fod Daw yn neillduol wedi addaw y peth.— 
Megìs er engraiíFt» dywed Daw ei fod yn barotach i roi ei 
Ysbryd Glân i'r rhai a ofynant ganddo, nac yw rbieni i roi 
bara i'w plant, Yma yr ydym yn rhwym i greda y der- 
byniwn ef pan weddiom am dano. Nid oes genych baw) 
i roi 0«, a dywedyd, **0s gweli yn dda, dyro i ni dy Ysbryd 
Glân." Sarhaa Daw yw hyn. Mae gosod o« yu addewid 
DaWy Ue na roddodd Dnw an» yr nn petb a'i gyhnddo o fod 
yn dwyllodrns. Mae byny fel dywedyd, ''O Dduw, os 
^yt o ddifríf yn rhoi yr addewidion hyn» dyro i ni y fen- 
dith y gweddiwn am danî.'' ^ 

Clywais am dro yn yr hwn y ba ì an newydd gael eî 
dychwelyd ddyssn i weinidog wirionedd pwysig ynghylch 
gweddi* Yr oedd hi o deula drwg iawn» ac aeth i fy w at 

F 

Digitiied by VjOOQlC 



66 

weinidog, Tra yno, cafwyd lle i obeithio iddi gael el 

dychwelyd, ac ymddaogosai yo gysurus. ün diwrnod 

daeth i fyfyrgell y gweinidog, tra yr oedd efe ynddi, jrr 

hyn ni arferai wneud ; efe a dybiodd fod rhywbeth arnî. 

Felly archodd iddi eìstedd i lawr, a holodd yn garedig yn 

ngbyloh ei theimladan crefyddol : hi a ddywedodd ei bod 

yn ofídns o herwydd y dnll yn yrhwn y gweddiai hcn ael- 

odau yr eglwys am yr Ysbryd, Gweddient ani i'r Ysbryd 

Glân ddyfod, ac ymddangosaí eu bod yn daer iawn, dadl- 

enent addewidion Dnw, ac yna dywedent, "O Arglwydd, 

os dy ewyllys ydyWf dyro i ni y bendithion hyn er mwyn 

Crist." Tybiai hi fod y dywediad hwnw, "Os dy ewyllys 

ydyw," pan yr oedd Duw yn bendant wedi addaw hyny, yn 

cynnwys amhcuaeth fod Duw yn ddidwyll yn ei addewid- 

ìon. Ymdrechodd y gweinidog dynu hyny o'ì meddwl 

trwy ymresymu â hi, a ilwyddodd i'w dyrysu. Ond yr 

oedd hî yn Hawn o flinder, a dywedodd, *^ Ni allaf fí 

ddadleu y pwnc â chwi, Syr, ond ymddengys i mi fod y 

dywediad yn anghywir, ac yn dianrhydeddn Duw." A hi 

a aeth allan dan ŵylo gan dristwch. Gwelodd y gweinidog^ 

na chawsai ei thawelu, a gwnaeth hyn iddo ystyried y peth 

eilwaith; ac o'r diwedd gwelodd eu bod yn rhoi os ile na 

roddasai Dnw un, a lie y datguddiasai ei ewyllys yn bea- 

dant, a'u bod yn sarhau Duw. Aeth a dy wedodd n^rth ei 

eglwysfod yn rhaid iddynt gredu fod Duw yn ddifrifoi 

pan roddodd addewidion iddynt, a disgy nodd ysbryd gweddi 

ar yr eglwyshôno, a chanlynodd adfywiad nerthol iawn. 

é, Pan byddo addewid gyffredinol yn yr ysgrythyrau, 
yr hon y gelìwch yn rhesymolei chyrahwyso at yr amgylch- 
iad nerllduol ò'ch blaen, Os cynnwysa ei hystyr y peth 
neillduol y gweddiwch am dano, neu os gellwch yn rhea- 
ymol gymhwyso yr egwyddor at y peth, yno mae çen- 
ych dystiolaeth. £r engraifft, tybiwch am amser pan y 
ÍTyna drygioni yn fawr, ac yr arweinir chwi i weddio am 
i Dduw wetthio. Pa addewid sydd genych ? Hon : ** Pan 
ddélo y gelyn i mewn fel afon, Ysbryd yr Arglwydd a'î 
hymiid ef ymaith." Yma chwi weiwch fod addewid 
gyfiTedìnal, yn gosod i lawr egwyddor yn ngweinyddiad 
Duw, yr hon a ellwch gymhwyso at eich afchos, M sail i 
weithredu ffydd mewn gweddi. Ac os ewyllysiwch wybod 
am yp amser yn yr hwn y rhydd Duw y fendith mewn 
atebiad i weddi, cewch yr addewid hon/'A hwy etto yn 
llefarn, mi a wrandawaf," 

Digitized by VjOOQlC 



6T 

Maerhîfedi mawr o addewidion ac egwyddorion cyffred- 
íool wedi ea rhoddi i lawr yn y Bibí, y rhai y gailai Crtst- 
ioDogìon en defnyddio, pe gwnaent ond meddwL Pa bryd 
bynag y byddoch mewn amgylchiadan at y rhai y cyfeiria 
yraddewidion nen yr egwyddorion, yna dylech en def" 
nyddio. Gwel rhiant yr addewid hon, "Trugaredd yr 
Arglwydd sydd o dragywyddoldeb i dragy wyddoldeb ar 
y rhai a'i hofnant ef, a'i gyfiawnder i blant en plant, i'r 
rbai a gadwant ei gyfammod ef, ac a gofiant ei orchymyn- 
ìon i'w gwueuthur." Yn awr yma gwneir addewid i'r rhai 
a feddant rhyw gymmeriad pennodol, Os gŵyr unrhyw 
riaot mai dyma ei gymmeriad ef» mae ganddo sail Vw 
chymhwyso ato ei hun a'i deulu. Os dyma eich cym- 
meriad chwi» dylech ddefnyddio yr addewid hon mewn 
gweddi, a'i chredu hyd yn oed ar ran plant eich piant. 

Pe meddwn amser heno, gHllwn fyned trwy y Bibl, a 
&odi amrywiaeth mawr o destunau ag ynt gymbwysiadol 
fel addewidion ; digon i brofi, yn mha amgylchiad bynag 
ycyflewyd plentyn i Dduw, i Dduw ddarparu yn y Bibi ry w 
addewid» gyfiredinol neu neiUduoi, yr hon y gall ei chym- 
hwyso, ag a etyb yn gy wir i'w achos, Mae ilawer o addew- 
idion Duw yn llydain iawn, yn fwriadol i guddio llawer o 
<Iir. Pa beth a all fod yn Uetach nâ r addewid yn y testun, 
— **Pa beth bynag a geisioch pan weddioch?" Pa weddiwr 
^y yma na synodd o herwydd byd, a lled, a chyflawnder 
ftddewidion üuw, pangymhwysodd yr Ysbryd hwy aty ga- 
lon? Pwy aga fu byw bywyd o weddi na ryteddodd o her- 
wydd ei ddallineb, na welodd ac na theimlodd yn gynt 
belaethrwydd a llawnder ystyr yr addewidion hyny, pan 
yn cael eu hystyried yn ngoleuni Ysbryd Dow? Ar y 
í^th amserau rhyfeddodd o herwydd ei anwybodaeth, a 
chafodd yr Ysbryd yn cymhwyso addewidian a hysbysiad- 
Mi y Bibl mewn ystyr yn yr hwn na feddyliodd o'r blaen 
eu bod yn gymmwysiadol. Y dull yn yr hwn y cymmwysai 
yr Apostolion addewidion a hysbysiadau yr Uen Desta- 
^ûnt, a esyd mewn goleu eglor helaethrwydd ystyr a 
Uawnder gairDuw. Yr hwn a rodia yn llewyrch wyneb 
öaw, ac sy yn llawn o Ysbryd Duw fel y dylai fod, yn fyn- 
ych a gymmwysa addewidion ato ei hun, at ei amgylcbiadau 
^i bun, ac eiddo y rhai y gweddia drostynt, mewn modd 
^afeddyliodd crefyddwr dall erioed am dano, 

3* Pan byddo unrhyw hysbÿsiad proffwydoliaethol^ foá 

Digitized by VjOOQlC 



68 

y peth y gweddíîr am dano yn ol ewyllys Dow. Pan 
byddo yn eglur oddiwrtb brophwydoliaeth fod y peth ya 
sicr o ddyíod, mae arnoch rwymau Tw gredu, a'i wnend ya 
saii ffydd neiilduol mewn gweddi. Os na nodwyd yr am- 
ser yn y Bibl, ac na cheir prawf o hono o leoedd ereill» 
DÌd ydych yn rhwym i gredn y gwneir y peth yn awr, nea 
yn ddioed, Ond osnodwyd yramser, neu os gellìr dysgu 
yr amser trwy fyfyrio yn y prophwydoliaethan, ac yr 
ymddengys iddo ddyfod» yna dylai Cristìonogion eì ddeall 
a'i gymhwyso trwy ofirymtt gweddi y ffydd. Er engraifft» 
cymmerer achos Daniel, gyda golwg ar ddychweliad 
yr loddewon o gaethiwed. Pa beth a ddywed efe? •* Äîy fi 
Danìel a ddeallais wrth lyfrau rhifedi y bIynyddoedd,am y 
rhai y daethai gair yr Argiwydd at Jeremiah y propiiwyd» 
y cyflawnai efe ddeng mlynedd a thrugain yn anghyfanedd- 
dra Jerusalem." Yma dysgodd wrth lyfrao, hyny yw, 
myfyríodd yn ei Fibl,ac feily dysgodd mai hyd ycaethiwed 
ì fod oedd trogain mlynedd, Pa beth a wna wedi hyny 7 
A eistedd efe i lawr ar yr addewid, a dy wedyd, •* Ymrwy m- 
odd Duw i derfynu y caethiwed mewn deng miynedd 
a thrugain, a daeth yr amser i ben, ac ni raid gwneud dim ? ^ 
O na ! dywed, **Yna y troais fy wyneb at ypArglwydd 
Dduw, i geisio trwy weddi ac ymbii, ynghyd ag ympryd, 
a sachlìain, a liudw." Ymosododd ar nnwaith i weddioam 
i'r petb gael ei gyílawni, Gweddìodd mewnffydd, Ond 
bethoedd efe iV gredu? Yrhyn a ddysgasai oddiwrth y 
brophwydoliaeth. Mae ilawer o brophwydoliaethau yn y 
Bibl, na chyílawnwyd, y rhai y dyiaí Cristionogíon ea 
deall, mor beli ag y gallont, ac yna eu gwneud yn sail 
gweddi grediniol. Na thybiwch, fel y gwnarbai, am fod 
peth wedi ei ragddywedyd trwy broffwydoliaeth, nad oes 
raid gweddìo am dano, neu y daw pa un a weddia Crist* 
ionogion am dano ai peidio. Nid oes gwirìonedd yn hyo, 
Dy wed Duw gyda golwg ar bethau fel hyn, y rhai a ddat- 
guddiwyd yn y brophwydoliaeth, ** Ymofynir à myfi etto 
gan dý Israel, i wneuthur hyn iddynt." 

4. Pan fo i arwyddíon yr amseran, neo ragluniaeth Duw, 
ddangos fod bendith neillduol ar gael ei rhoi, mae arnom 
rwymau i gredo hyny. Ein Harglwydd lesu Grist a fei- 
odd yr luddewon, ac a'u galwodd yn rhagrithwyr, am na 
ddeailent amlygiadao Rhagluniaeth. Gailent ddeall ar« 
wyddion yr hin, a gweled pa bryd y gwlawiai hi, à pha 

Digitized by VjOOQ lC 



69 

bryd y b^'ddai yn dywydd teg; ood ni allent weled, oddi- 
vrth arwyddion yr amserai], fod yr amser wedi dyfod Vr 
Messiah ymddaDgos» ao aiieiladu tŷ Ddaw. Llawer o 
grefyddwyr a dramgwyddant yn wastad, pa bryd bynag y 
cynnygir rhy w beth i'w wneud. Dy wedant beanydd, Nî 
ddaetli yr amser — ni ddaeth yr amser; pan y mae ereill 
ag a sylwant ar arwyddìon yr amserau ac a feddant 
ddeall ysbrydol i'w dirnad. Y rhai hyn a weddiant 
mewn fiTydd am y fendìth, a chánt hi, 

6. Pan byddo Yslnryd Duw araoch, ac yn cynhyrfu ynoch 

ddymuDÌadau cryíioD am ryw fendith, yr ydych yn rhwym 

i weddio am dani mewn ffydd ; ac i gasglu, o herwydd y 

teimlwch eicb hun yn cael eich tynu i geisio y cyfryw 

beth, tra yn y gweithredìad o'rcyfryw sercbiadaa santaidd 

ag a weithia Ysbryd Duw,fod y dymuniadau hyn yn waith 

yr Ysbryd. Ni arfera pobl ddymuno âV fath briodol o 

ddymuniadau, oddieithr eu cyíTroi gan Ysbryd Duw. 

Cyfeiria yr apostol at y dymuniadau hyn» a gynhyrfîr gan 

yr Ysbryd, yn ei epistol at y Rhufeiniaid, lle y dywed — 

**Yr un ffuDud y mae yr Ysbryd yn cynnorthwyo ein 

gwendid ni ; canys ni wyddom ni beth a weddiom megis 

y dylem : eithr y mae yr Ysbryd ei hun yn erfyn drosom 

ni ag ocheneidiau annhraethadwy. A*r hwq sydd yn 

chwilio y calooan, a ŵyr beth yẁ meddwl yr Ysbryd» 

cauyg y mae efe yu ol ewyllys Duw yn erfyn dros y saint." 

Yma, gan hyny, os teimlwch eícb bunain yn cael eich' 

tynu yn Dertbol i ddymuDo bcDdith, yr ydych i ddeall' 

byny fel amoaid fod í)aw yo barod i roi y feodith Deill* 

duol hÒDo, ac felly mae arnoch rwymau i greda hyny. Nid 

yw Duw yn cellwair â*i blant, Ni chynhyrfa efe hwy i 

ddymuno un feDditb, ac yoa rhoi iddyot rhyw beth arall, 

Ond efe a gyDbyrfa y dymuDÌad yr ewyllysia ei foddhau. 

A phaD deimloDt y fath ddymuDÌadau, mae aroynt rwymaa 

iV dilyn nes y caffont y feadith. 

' IV. Af rhagof i ddaogos fod y ífydd hoD yn wastad yn 
cael y gwrthrych, Mae y testun yo eglnr yma, yu dangos 
y cewch y peth y gweddiwch am dano. Ni ddywed, 
**Credwch y derbyoiwch, a chwi a gewch y peth hwnw 
neu ryw beth arall cystal." 1 brofi fod y ífydd hoD ya 
eael y feodith a ofyoir, sylwaf, 

1. Yd amgeo oa allem byth wybod a wraodewir eÌD 
gweddiau ai peidio. Gallem barhau i weddio, yn hir ar oi 

f2 

Digitized by VjVJOy It; 



70 

i> weddì gael ei hateb trwy ry w fenditb arall gystal äV vn 
a ofynom. 

2. Os nad ydym yn rhwym i ddysgwyl y peth a ofynom» 
rhaìd fod Ysbryd Dnw yn ein twyllo. Paham y cyn- 
hyrfai efe ni i geisio rhywfendith neiüdaoUpaa ybwriada 
efe roi rhywbeth arali? 

3. Pa beth yw ystyr y geiriau hyn ? " Os gofyn dyn fara» 
a rydd efe gareg iddo ?" Oni cherydda ein lachawdwr y 
dyb y gellir ateb gweddi trwy roi rhywbeth arall ? Pa 
galondid sy genym i weddio am unrhy w beth yn neiUdaol» 
os ydym i ofyn am an peth a derbyn peth arali? Tybiweh 
fod dyn yn gweddio am adfywiad yma» ac iddo gaelei ateb 
trwy adfywiad yn China. Neu iddo weddio amadfywiad» 
ac i Ddaw anfon y cholera, nea ddaeargryn. Dengys holl 
hanes yr egiwys fod Duw yn ateb gweddiaa, trwy roi Vw 
bobl y peth a ofynont. Rhydd Duw fendithion ereill î 
saint, a phechaduriaid, am y rhai ni weddiant olh Ënfya 
ei wiaw ar y cyfíawn a'r anghyfîawn.. Ond pan yr ateba 
t&ede/ty gwna hyny trwy wneud y peth a ofynont. Yn wir» 
efe a wna yn fynych fwy nac ateb gweddi« Rhydd yn 
fynych nid yn unig yr hyn a ofynont» ond bendìthion 
ereiU yn gyssylltedig. 

4. Dichon y teimlwch ddyryswch yma yn nghylch 
gweddìau lesu Grist. Gall pobl ofyn yn fynych, ** Oní 
weddiodd efe yn yr ardd am i'r cwppan gael ei droi heibio, 
ac a wrandawyd ei weddiau ?" Yr wyf yn ateb nad oes un 
dyryswch yma, canys atebwyd y weddi. Y cwppan y 
gweddiodd am gael ei wared rhagddo, a drowyd heìbio. 
At hyn y cyfeiria yr apostol, pan y dywed — ** Yr hwn yn 
nyddiau ei gnawd, wedi iddo, trwy lefain cryf a dagrau» 
ofirwm gweddiau ac erfyniau at yr hwn oedd abl i'w aohub 
ef oddiwrth farwolaeth, a chael ei wrandaw, yn yr hyn a 
ofnodd." Yn awr gofynaf, pa bryd yr achubwyd ef oddi- 
wrth farwolaethy os nad yn awr? Ai rhag marwolaeth y 
groes y gweddiai am gael ei achub ? Nage. Ond fel hyn 
yr oedd. Ychydig cyn ei fradychu, cly wn ef yn dywedyd 
wrth ei ddysgyblion, •* Tristiawn yw fy enaid hyd angau." 
E»huthrod(l blinder meddwl i mewn iddo, nes yr oedd 
bron ei drechu, ac aeth allan i*r ardd i weddio, a dywed- 
odd wrth ei ddisgyblion am wylio, ac yna aeth wrtho ei 
han a gweddiodd; '* O Dad, os yw bosibl, aed y cwppan 
hwn beibio; etto nid fy ewyllys ì, ond dy ewyllys di a 

Digitized by VjOOQlC 



71 

WDeler." Yn eî ìng, cododd oddiar ei linian, a rhodiodd 
oamgylch yr ardd»ne8 y daeth Ue yr oedd ei ddysgyblioD» 
ac yna gwelodd hwy yn cysga yn drwm. Deffroild hwy a 
dywedodd, *« Oni ellwch wylio nn awr gyda mi?*' Ac 
yna aeth ymaith drachefn, canys yr oedd yn y fath drallod 
fel nad aliai fod yn Honydd, a thywaütodd ei enaid eiK 
waith. A'r drjrdedd waith efe a à ac a weddia, ** O Ddnw, 
M ewyllysi droi heibio y cwppan hwn oddiwrthyf ; er 
hyny nid fy ewyllys i, ond dy ewyllys di a wneler." Ac yn 
awr ar y drydcdd waith ag y gweddiodd, ymddangoaodd 
aagel iddo o'r nefoedd, yn ei aerthn. A Uonyddodd ei 
feddwl, ac aeih y ewppan heiino. Hyd hyny bn yn y fath 
ing nes yr oedd ei chwŷs megis dafnan o waed, ond yn 
awr yr oedd hyny drosodd. 

Tybiodd rhai y gweddiai yn erbyn marwolaeth y groeSy 
ac yr erfyniai gael ei wared rhag marw ar hòno i A git- 
iodd Crist erioed rhag y groes? Ddim erioed. Daeth 
i'r byd yn fwriadol i farw amiy ac ni chiliodd erioed rbag^ 
ddî. Ond ofnai y byddai farw yn yr ardd cyn y denai i'r 
groes. Yr oedd baich ei enaid gymmaint, a pharodd y 
fath ing, fel y teimlodd fel pe bnasai ar farw. Ýr oedd ei 
enaid yn drist byd angan. Ond wedi i'r angei ymddangoa 
iddo, ni chlywn fwy am ing ei enaid. Gweddiodd am 
ryddhad oddiwrth y cwppan àumw, ac atebwyd ei weddi. 
Daeth yn dawel, ac ni cbafodd fwy o ofíd meddwl nes jrr 
oedd bron trengn. Nid yw hyn, gan hyny, yn eithrad» 
£fe a dderbyniodd y peth a ofynodd, fel y dywed» <'6wn 
dy fod yn wastad yn fy ngwrandaw." 

Ond coffêir yn fynych arogylchiad arall, gwaith yr 
apostol Paui yn gweddio yn erbyn y swmbwl yn y cnawd. 
Öywed efe, •• Mi a attolygais i'r Arglwydd deirgwaith ar 
fod iddo yroadaei â mi." Ac atebodd Duw ef, *' Digon i 
ti fy ngras i." Tybia l)r. Clarke ac ereilUiweddi Paul 
gaeî ei bateb yn y petb y gweddiai am dano. Mai gaa 
^postoly ag oedd wedi terfysgn a Uygru eglwys Corínth, 
oedd y swmbwl yn y cnawd, a chennad Satan," am yr hwn 
y llefara. I Paul weddio yn erbyn ei ddylanwad, ac i'r 
Arglwydd ei ateb trwy sicrhau iddo, " Digon i ti fy ngra? 
i«" Pwy na ŵyr ei fod, ao i ddylanwad Paul drechu yn 
y diwedd. 

Ond a chaniatau na atebwyd gweddi Paul trwy roi y 
peth neiildttol y gweddiai am dano, fel y gadawer yr am< 

Digitized by VjVJO V IV:: 



72 

gylcfaiad hwn yn eitfarad i weddi y íFydd^ maent yo rfawym 
o gymmeryd yn ganiataol y peth sy i'w brofí; sef, iVapo8tol 
weddio meum ffydd. Nid oes rheswm i gredu y gweddî&i 
Paul mewn ffydd bob amser, mwy na rfayw Gristion arall. 
Y duü yn yr hwn yr atebodd Dnw ef a ddengys na weddi-- 
odd mewn ffydd. Efe mewn eíFi|ith a ddywed wrtbo, 
'^ Mae angen y swmbwl yna er dy santeiddiad di^ a'tb 
gadw rhag tra-dyrchafn, anfonais ef arnat mewn caríad, 
ac mewn ffyddlondeb, ac ni phertbyna i ti weddio am ei 
symad.— GAD EF YN LLONYDD." 

Nid yn unig nid oes prawf iddo weddio mewn fiydd, 
ood mae sail gref i gredu na wnaeth, Eglur y w oddiwrth 
yr hanes nad oedd gauddo ddim i'w ffydd bwyso arno* 
Nid oedd UD addewid bendant, ddim un addewid gyffred* 
înoly a allai fod yn gymmwysiadoi — ddim un ragluniaeth, 
na phrophwydoliaetfa» ddini un ddysgeidiaeth o eiddo yr 
Ysbryd, y symudai Duw y swmbwl hwn ; ond ymddang- 
osai na symudai Duw ef. Yr oedd wedi ei roi i ddyben 
neillduol. YmddeDgys fod ei weddi yn haDaDol, ac y 
gweddiai yn erbyD rfayw angfayfleusdra personol. Nid 
oedd hwn yn flinder persoDol a rwystrai ei ddefnyddioldeb ; 
ondy yn y gwrtfawyDcb, rhoddasid ef i gynDyddu ei ddef- 
nyddioldeb trwy ei gad w yo isel ; ac yn rhy w fodd am ei fod 
yn anghyflens ac yn ei ddarostwng, ymesyd i wéédio o'i ga- 
lon ei hun, ynamlwg heb gael ei dywysi hynygan Ysbryd 
Duw, Ond a waddiodd Paui mewu ffydd heb Ysbryd Duw, 
mwy na rhyw ddyn arall? Ac a anturia rfayw un ddy- 
wedyd i Ysbryd Duw ei dywys i weddio am i fawu gael ei 
symud, pan y rfaoddasai Duw ef i ddyben na ellid ateb 
ond cyfayd ag yr arosai y swmbwl ynddo ? 

Paham gan hyny y gwneir hyn yn eithrad i'r rfaeol gyffre- • 
dinol a roddir i lawr yn y testun, y derbyn dyn pa beth byn- 
ag a ofyuo mewn ffydd ? Synais uDwaith mewn holíad cy- 
hoedd mewn Athrofa Dduwinyddol, wrth eu clywed yu 
tywyllu cyugor â geiriau faeb wybodaetfa ar y pwDc hwn. 
Cyfeiriwyd bryd fayny atyr amgylcfaiad fawn oeiddo Paul, 
ac eiddo Crist, fel engreifftiau i brofi i'r myfyrwyr nad ateb- 
îr gweddi y ffydd yn y peth neilldaol y gweddiîd amdano. 
Yn awr mae dysgu y fath dybiaa âV rfaai fayn mewn nea 
allan o Athrofa Dduwinyddol, yo geilwair â gair Duw, 
ac yn tori grym y weÌDÌdogaeth efengylaidd. A ddaetfa fai 
i hyDÿ fod ein hathrawon parchus yn ein hatfarofeyddy yn 

Digitized by VjOOQ It: 



78 

cael eii rhoi ar waith ì ddysga gwylwyr Sîon, i gredo a 
dysgu na ddylid dysgwyl fod gŵeddi y flydd i gael ei 
hatcb trwy roi ỳ pethy gweddiwn am dano? Och, na ddy- 
weder hyn yn Gath, ac na chyrhaedded y swn i Ascelon 1 
Pa beth a ddaw o'r eglwys» tra y barna ei gweinidogion 
mwyaf difrifol a mwyaf ea dylanwad fel hyn ? Ni fynwn 
fod yn angharedig nae enllibos, ond fel on o weinidogion 
lesu Grist teimlaf rwymao i dystìo yn erbyn y fath ŵyrad 
air Dow. 

5» Eglor yw y bydd i weddi y ífydd gael v fendith, 
oddiwrth y ffaith fod ein ffydd yn gorphwys ar dystiolaeth 
mai ewyllys Dow vw rhoi y petb hwnw, Nid tystiolaeth 
y rhoddir rhywbeth arall, ona y peth neilldool hwn. Ond 
pa fodd, yna, y gallwn gael tystioUeth y rhoddir y peth 
4iofi, 08 peth arall sydd i gael ei roi? Derbynia poblyn 
fynych fwy nac y gweddiant am dano. Gweddiodd Safo- 
mon am ddoethineb, a rhoddodd Dow iddo olad a bri yn 
chwanegol. Felly weithia gweddia gwraig am droedigaeth 
eigwr, ac os hi a weddia mewn ffydd,rhyddDaw efallai nid 

Çi onig y fendith hòno,ond try ei phlentyn, a'i hoil deolo. 
mddengys weithiao y croga bendithion wrth eo gilydd, 
fel os caiffCristion on y caiff hwy oll. 

y. Daogosaf pa fodd yr ydym i ddyfod i'r teimlad hwn» 
yn yr hwn y gallwn offrymo y cyfryw weddi. Gofyna 
pohl yn fynych, "Pa fodd yr offrymaf tí y cyfryw weddi? 
Addywedaf fi, Yn awr gweddiaf mewn ffydd am y cyfryw 
a'r cyfryw fendithion ? " Na, nid y w y meddwl dynol i'w 
gyffroi yn y ffordd hon. Cystal fyddai i chwi ddy wedyd, 
"Yn awr galwaf am ysbryd i fyno o'r pwll diwaelod." 
Yrwyf yn ateb, 

1. Rhaid i ch wi yn gyntaf chwilio am dyHiolaeih y rhydd 
Dow y fendith. Pa fodd y daeth Daniel í offrymo gweddi 
y ffydd? Chwiliodd yr Ysgrythyraa. Yn awr ni wiw i 
chwi esgeolaso eich Bibl, a dysgwyl i Ddow ddatgoddio 
ei addewidion i chwi. Chwiliwch yr Ysgrythyrao, ac ed- 
rychwch pa lé y gellwch gael addewid gyffredinol neu 
neilldooly neo broffwydoliaeth, yr hon y gcliwch osod 
eich traed arni pan weddioch. Ewch trwy eich Bibl, a 
chewchefynllawno'rcyfryw bethao — addewidiongwerth- 
fawr y rhai y gellwch eo dadieo mewnffydd. Ni raid i 
chwi fod byth mewn diffyg testonao mewn gweddi, os 
gwnewch fel y gwnaeth Daniel. — Mae pobl mewn dyrys* 
wcb àr y mater hwn, am na ddefnyddiant eo^Bibl yn iawn* 

DigitizedbyV.:jUU^lt: 



74 

Dygwyddodd amgylchiad rbyfedd mewn tref yo y rhan 
orilewinol o'r dalaeth hon. Yr oedd adfywiad yno. Ym- 
welodd gweinidog â'r lle, a chlywodd lawer am weddi y 
ffydd. Âmheuai ynghylch yr hyn addywedid, canysnid 
edrychasaî efe erioed ar y pwnc yn y goìeú y gwnaent 
hwy. Ymofynodd yn ei gylch â'r gweinidog a lafariai 
yno, Deisyfodd y gweinidog yn hynaws arno fyned 
adref, a chymmeryd y Testament, a nodi allan yr adnodan 
a gyfeirient at weddi, a myned o amgylch y gweddiwyr 
gwresocaf yn niysg ei bobl, a gofyn iddynt pa fodd y de- 
allent hwy yr adnodau hyny. Dy wedodd y gwnelai felly, 
am fod y gulygiadau hyn yn newyddion íddo ef, ac yr 
ewyllysiau ddysgu. Gwnaeth felly, ac aeth at y gweddi- 
wyr hyny, a darllenodd yr adnodauheb unsylwad arn-ynt; 
a gofynodd iddynt beth a dybientam danynt. Cafodd fod 
eu synwyr cyífredin wedi eu harwain i ddeall yr adnodaa 
hyn, ac i gredu y golygant yn nnion yr hyn a ddy wedant. 
Effeithiodd hyn arno ef, a'i waithef yn myned o amgylch ac 
yn gosod yr addewidion hyn o flaen eu meddyliau hwy, a 
ddeffrodd ysbryd gweddi ynddynt, a chanlynodd adfywiad. 

Gallwn enwi llawer o bersonau, y rhai a ymosodasant 
i chwilio y Bibl ar y pwnc hwn^ a chyn iddynt fyned trwy 
ei hanner, a lanwyd o ysbryd gweddi. Cawsant y go^ygai 
Duw yn ei addewidion yn gywìr yr hyn a ddeallai dyn 
diddysg ac o synwyr cyffredin, eu bod yn olygu. Cyng- 
oraf chwi i gynnyg yr un peth. Mae Bibîau genych: 
chwiliwch hwynt, a pha bryd bynag y caffoch addewid a 
alloch ddefnyddio, argraphwch hi ar eich meddwl cyn yr 
eloch rhagoch ; ac anturiaf ragddywedyd nad ewch trwy y 
llyfr heb ganfod fod addewîdiou Daw yn golygu yn gy wir 
yr hyn a ddywedant. 

2. Meithrinwch y dymuniadau da sy ynoch CristioB- 
ogion yn fynych iawn a goUant eu dymuniadau da, trwy 
esgealuso hyn ; ac yna nid yw en gweddiau ond geiriau 

Ín nnìg, heb ddim dymuniad na tbaerineb ynddynt. 
tbaid meithrin y radd leiaf o ddymuniad. Pe byddai 
eich corph yn debyg o rewi ; a bod genych ond y wreich- 
ionen leíaf o dân, fel y porthech hi ! Felly os meddwch y 
dymuniad ileiaf am fendith, pa mor lleied bynag fyddo, 
na choìlwch ef trwy ysgafnder. Na thristewcb yr Ysbryd* 
Na throwch at betii arall. Na chollwch ddymaniadau da, 
trwy gellwair, thrwy enllib, na thrwy fydolrwydd meddwl. 



Digitized by Vf OOÇlC 



76 

Owìììwch^ a gweddiwch, a pharhewch» nea tii weddiwch 
byth weddî y ffydd. 

3. Mae ymgyseyriad cyflaum i Dduw yn ofynoler yweddio 
mewn ffydd* Khaid i chwi fy w bachedd santaidd, a chys- 
egra y cwbl i Ddaw — eich amser, eioh talentaa, eich 
awdardod — olì a feddoch, ac oll ag ydych, iddo ef ya 
Dwyr. Darllenweh fy wydau dynion dawiol, a'r ffaith hon 
a'ch syna: yr arferent neilidao amseraa i adnewydda eu 
cyfammod, a chysegra eu hanain o'r newydd i Dduw, a 
phaliryd bynagy gwnaentfelly,dilynai bendith yn ddioed 
hob amser. Pe byddai gwaith Edwards genyf yma heno« 
gallwn ddarllen ymadroddion i ddangos y modd yr oedd 
îi ya ei ddyddiau ef. 

4. Rhaid i chwi barhau» Ni wiw i chwi weddio am 
beth aawaith,ac yna peidio,a galw hòno yn weddi y ffydd. 
l^drychwch ar Daniel. Efe a weddiodd un diwrnod ar 
hagain, ac ni pheidìodd nes y cafodd y fendith. £fe a 
oftododd oi galon a'i wyneb at yr Arglwydd, i geisio trwy 
weddi ac ymbiliau, gydag ympryd a sachliain, a iludw ; a 
pbarhaodd dros dair wytbnos, ac yna daeth yr ateb. A 
phaham na ddaeth yr ateb yn gyntî Anfonodd Dnw arch- 
angel i ddwyn y gennadwri, ond y diafol a'i Unddiodd yr 
holl amser hwn. Gwelwch yr hyn a ddywed Crist yn 
nammeg y barnwr anghyfiawn, a dammeg y torthau. Pa 
beth a ddysg efe i ni trwyddynt? Y" rhydd Daw atebion 
i weddi pan fyddo hi yn daer. ***.Oni ddial Duw ei ethol- 
edigîon sydd yn llefain amo ddydd a nosT* 

5. Oa mynwch weddio mewn ffydd, byddwch yn sicr o 
Todio bobdyddyyda Duw, Os gwnewch,efe a ddywed wrth- 
ych am ba beth i weddio. Llanwer chwì à*i Ysbryd, ac efe a 
noda i chwi ddigon o bethau i weddio am danynt. Rhydd 
i chwi gymmaìnt o ysbryd gweddi ag a allo eich cyrff ddah 

Dywedodd dyn da wrthyf, •* Oh, yr tryf yn trenga o 
eisiau nerth i weddio. Sodda fy nghorff, mae y byd arnaf, 
a pba fodd y gallaf beidio gweddio?" Elai y dyn hwnw 
ar amserau yn glaf i'w wely, gan wendid a llesgedd dan y 
baich. Gwelais ef yn gweddio fel pe gwnelai drais á'r 
itefoedd, ac yna gwelais y fendith yn dyfod mor eglur 
mewn atebiad i'w weddi, a phe datgnddiaBÌd hyny, fel nad- 
amheuai neb hyny, ddim mwy na phe dywedasai Duw 
hyny o'r nef, A gaf ddywedyd wrthych y modd y bii 
farw ? Parhaodd i weddío, ac arferai gymmeryd darlan 

Digitized by VjOOQlC 



76 

o'r byd o'i flaen, ac edrych ar y g^wahanol wledydd» a 
gweddio drostynt, nes iddo drenga yn ei ystafelly wrth 
weddio. O ddyn gwynfydedig ! Yr oedd yn warth i 
annnwiolion, ac i broffeswyr cnawdol ac anghrediniol, ac 
yr oedd yn anwyliad y nef, ac yn dywysog gorchfygol 
mewn gweddì. 

VI. Nodaf rai gwrthddadlenon a ddygir yn erbyn yr 
athrawiaeth hon. 

1. ** Mae yn arwain ì benboethni, ac yn ddatgnddiad 
newydd." Paham y bydd hyn yn faen tramgwydd. Rhaid 
iddynt gael tystiolaeth iV chredn, cyn y galiont weddio 
gweddi y ffydd. Ac os rhydd Daw dystiolaeth heblaw 
trwy y synwyraa, pa le y saif yr wrthddadl ? Gwir y w, 
mae ystyr, yn yr hwn y mae hyn yn ddatgaddìad new- 
ydd; hysbysn peth trwy ei Ysbryd ydyw, Ood y dat- 
giiddiad a addawodd Daw ydyw. Yr nn ag ydym i'w 
ddysgwyl ydyw, os yw y Bibl yn wir; pan na wyddom 
beth a weddiom, fod yr Ysbryd, yn ol ewyllys Duw» yn 
cynnorthwyo ein gwendid ni, ac yn dysga i ni beth a 
weddiom. A wadwn nì ddysgeidiaeth yr Ysbryd ? 

2. Gofynir yn fynych, '* A ddylem ni weddio gweddi y 
ffydd am iachawdwriaeth pob dyn ?" A dywed rhai, ** Pe 
byddai i ni weddio y weddi hon drod bob dyn, oni achnbid 
pob dyn ?" Atebaf, gwnelid, ac felly achabid hwy oU, 
pe edifarhaent« Ond ni wnant. 

3. Ond chwi a ofynwch, " Dros bwy yr ydym i weddio 
y weddi hon? Hoffem .wybod yn mha amgylchiadaa, 
aros ba bersonaa, a ileoedd, ac ar ba amserau, &c. yr ydym 
i weddio gweddi y ffydd«" Atebaf^fel y dywedais eisioes, 
Pan feddoch dystiolaeth çddiwrth addewidion, neu hro- 
ffwydoliaethan, neu ragluniaethaay neu dywysiadau yr Ys- 
bryd, y gwna Duw y pethau y gweddioch am danynt. 

4. ** Pa fodd y mae cynnifer o weddiau rhieni dawiol 
dros ea plant heb ea hateb? Oni ddywedasoch fod 
addewid a allai rbieni dnwiol gymhwyso at eu plant? Pa 
fodd, ynte, y bu i gynnifer o rieni ag ynt yn gweddio blant 
anedifeiriol, y rhai a faant feirw ynica pechodau?" A 
chaniatau ei bod felly, pa beth mae hyn yn brofi ? Byddejd 
Duw yn eirwir, a phob dyn yn gelwyddog. Pa an a 
gredwn ni, i addewid Daw balla, neu na wnaeth y rhieni 
hyn ea dyledswydd? Efallai na chredent yr addewid» 
nea ni chredent fod y fath beth a gweddi y ffydd. Pa le 



Digitized by VjOOQlC 



77 

bjnag y caffoch grefyddwr na chreda fod y fath weddî» 
cewchy yn gyffredin, fod ganddo blant ac ereill yn ei denla 
ettoyn en pechodan. Ac nid yw byny yn rhyfedd» os 
na throwyd hwy mewn atebíad i weddian rhyw nn arall, 

5. *'Oni arweinia y tybìan hyn i benboethni? Oni thybía 
llawer y gweddiant weddi y ffydd pan na wnant?" Oyma 
yrwrthddadl a rydd yrUndodiaid yn erbyn yr athrawiaeth 
adenedigaeth — y tybia llawer en bod wedi en haileni 
pannad ynt* Gellir ei chodì yn erbyn pob rhan o grefydd 
ysbrydol. Tybia rhai ea bod yn ei meddu. pan nad ynt, 
ac maent yn benboethiaid. Ond mae ereiil ag a wyddamt 
beth yw gweddi y ffydd, yr nn modd ag y mae rhai a 
wyddant betb yw profiad ysbrydol, er y gali hyny dram* 
gwyddo crefyddwyr oer y rhai na wyddant hyny. Rhydd 
byd yn oed gweinidogion en hnnain yn fynycb yn agored 
i'rcerydd a roddodd Crist i Nicodemns; **A wyt ti yn 
ddysgawdwr yn Israel, ac ni wyddost y pethau hyn?" 

Nodiadau. — 1. Y personan na wyddant trwy brofiad beth 
yw hyn, mae ganddynt acbos mawr i amben en dnwioldeb. 
Nid yw hyn roewn nn mpdd yn angharedig. Holent en 
h«nain. Geilir ofni y deallant weddi fel y deallai Nico- 
demns yr adenedigaeth, Ni rodiasant gyda Dnw, ac ni 
eliwch ei desgrifío iddynt» mwy na desgrifio lliw prydferth 
i ddyn dall. Dealla Ilawer o grefyddwyr gyn llied am 
weddi y ffydd, ag a wna dyn dall am liwiau. 

^* Mae rheswm i gredn fod miliynan yn uffern am na 
)<^eddiòdd crefyddwyr weddi y ffydd. Pan feddentaddew- 
idion yn eo golwg, ni feddent ddigon o ffydd i'w defnydd* 
io. Fel hyn rbieni a adawant i'w plant, ac hyd oed plant 
^yddiedig, ì ddisgyn i uffem, am na chredant addewid- 
ion Duw. Dian i wŷr llawer o wragedd fyned i uffern» 
P^n y gailasent hwy Iwyddo gyda Dnw mewn gweddi, a'n 
^^chub. Yr oedd arwyddion yr amserau ac awgryman 
rbagluniaeth, yn ffafriol, efallai, ac Ysbryd Duw a gyn* 
^rfai ddymnniadan am eu iachawdwriaeth, a meddent 
<^digoii o dystiolaeth i gredu fod Dow yn barod i roi y 
f^ndith, a phe bnasent ond gweddio mewn ffydd, Duw a'i 
rhoddasai; ond trodd Duw hi ymaith, am na fynent ddeall 
•'wyddion yr amserau. 

3. Ghwi a ddywedwch, "Gâd hyn yr eglwys dan 
Iwyth mawr o euogrwydd." Gwir ; a dian y saif iliaws o 
flaen Duw yn orchnddiedig gan waed eneidiau a gollwyd 

G 

Digitized by VjOOQlC 



78 

• 

trwy en diffyg hwy o ffydd. Addewidion Daw y rhai ynt 
i lawr yo eo Biblau, a syllant yn ea wyneban, ac a'n pwys- 
ant î lawr i nffern. 

4. Mae ìlawer o broffeswyr crefydd yn byw mor bell 
oddiwrth Ddnw, fel na ddeallant ddioi a ddywedir wrthynt 
am weddi y fiydd. Y tramgwydd mwyaf yn fynyoh 
iddynt, yw pregetbn yn nghylch y cyfry w weddi. 

5. Ewyllysiaf ofyn ychydig o ofyniadaa i'r crefyddwyr 
sy yma. A wyddoch chwi beth yw gweddio raewn ffydd? 
A weddiasoch (ihwi erioed yn y fibrdd faon ? A weddía^och 
ehwi erìoed nes y teimlech sicrwydd y deaai y fendilh— « 
âes y teimleoh orphwysdra a hyderyn Nuw, mor gryf 
a phe gwelsech Ddnw yn disgyn o'r nef i'w rhoi i ohwi? 
Os na ddo, dylech chwilio eich aail. Pa fodd y gellwch 
fyw heb weddio mewn ffydd ? Pa fodd yr ydych yn by w 
yügolwg eioh plant, tra na feddweh an sicrwydd y dych- 
welir hwynt? Tybiaî nn y gorphwyllecb. Adwaenwn 
ddyn yn y gorllewin ; yr oedd yn ddyn da, ond yn myn- 
wesn golygiadaa èyfeìliornas am weddi y fi^ydd ; ac yr 
èedd ei holl blant wedi tyfn i oed, heb an wedi ei ddyoh- 
welyd. O'r diwedd clafychodd ei fab, ac yniddangosai y 
byddai farw, Oweddiodd y tad, ond gwaethygodd y mab, 
ftc ymddangosai yn soddi i'r bedd heb obaith. Oweddiodd 
y tttd, nes oedd ei ing yn annhraethadwy. Aeth o'r diw- 
edd a gweddiodd-^(nid oedd an olwg y byddai ei fab 
hyw) ac a dywalltodd ei enaid fel pe na cbymmerai 
nacád, nes o'r diwedd iddo gael sicrwydd nid yn anig y 
caffai ei fab fyw, ond ei droi ; ac nid yn nnig yr an hwn, 
ònd y troid ei holl deala at Ddaw. Daeth i'r tý, a dy- 
wedodd wrth e! deula na byddai ei fab farw. Synaaant 
oll, *'Yrwyfyn dywedyd wrtbych," eb efe, ''nibydd 
efe marw. Ac ni bydd i on plentyn i mi farw fyth yn eu 
pechodaa." Oafodd plant y dyn hwnw ea dychwelyd er 
ys blynyddaa yn ol. 

'Pa beth a dybiwch chwi am hyny? Aipenboethni oedd 
hyny? Os credwch felly, mae hyny am na wyddoch ddim 
àm y mater. A ydych chwi yn gweddio felly f A ydych 
«rhwi yn byw mewn modd y galloch weddio felly dros eich 
plant ? Own y gall plant crefyddwyr gael en troi mewn 
àtebiad i weddian rhywan arall. Ond a ddylech chwi 
fyw felly? A antnriwoh chwi ar weddiaa rhai ereill pan 
iilwDaw chwi i gyfiawni y gwaith pwysig hwn at eieh plàntf 

' Digitizedby VjOOQIC 



79 

6. Owdwch y fkth ymdrechion nnol sy yn ^rbyn y Bifoh 
f drygioilns ynt am fwrw heibio ei fygy thion» a'r .eglwys 
ei addewidíon. A pba beth ay wedi byny ar ol? Rhyng- 
ddyotgadawant y Bibl yn wag. Yr wyf yn dywedyd hyn 
nown oariad« Pa les yw ein BiblaOr os na wnawn afaela 
yn eu haddewidion gwertbfawr, a'n defnyddio fel sail ein 
íTydd pan weddiom am fendith Dow? Gwell fyddai i 
chiri anfoD eich Biblaa i blith y paganiaid, Ue y gwnant 
ryw ddaioDÌ, os na wnewch eu credo a'a defnyddio« Nid 
oes genyf hrawf fod llawer o'r weddi hon yn awr yn yr 
eglwy» hoD, nac yn y ddínas hon. A pha beth a ddaw o 
boni? Pa betb addawo'ch plaot? — o'chcynimydogion?^ — 
ft'r anniiwiolÌOT ? 



DARLITH VI. 

TSBRTD GWEDDI. 

A*r nn ffunnd j mae'r Tsbryd hefyd yn fjrnnortbwyo ein Hfwendid nl: 
«wyt ni wyddom ni lietb a weddiom, megia y dylem : eitlír y mae'r 
Tabryd ei bno yn erfyn trosom' ni ag ocbeneidíau annbraetbadwy*- 
A'r bwn aydd yn cbwilio*r calonau a ŵyr betb yw meddwl yr Tübryd ; 
«anys y mae ofe yn ol ewyllysDuw yn erfyn dros y saint. — Rhup. 8. 26,27* 

Yr oedd fy narlith olaf ond nn ar y pwnc o weddi 
eflPeithiol ; yn yr hon y sylwais mai un o'r pethan mwyaf 
pwyslg er bod gweddi yn Uwyddiannus y w Ffydd. Yr 
oedd hwn yn fater mor belaeth fel y cedwais ef i'w drin 
wrtbo eî hno. Ác yn ganlyDoly rhoddais ddarlith nos 
Wener diweddaf ar ffydd mewn gweddi, nen, fel y dy- 
wedir, Gweddi y ffydd. Bwriedais drin y pwnc mewn 
tm ddarlith : ond gan fy mod yn gorfod talfyra cymmaint 
»r rai petbau, meddyliais, a dywedodd ereiil wrtliyf, y 
^ẄBÀ fod rhyw ofyniadau gan rai pobl, ag a ddylid ateb 
yn ilawnach, yn enwedig gan fod y pwnc yn un y mae 
cymmaint o dy wyllwch yn ei gylch. Un o brif amcanion 
pregethn yw dangos y gwirionedd yn y ffordd a atebo 
y gofyniadau a godo yn naturiol yn meddyliau y rhai a 
«^füarlienant y Bibl yn ystyrioi, a'r rhai a geisiant ddeall 
eí ystyr; fel y galiont ei roi mewn ymarferiad. Wrth 
^gloro y testUD, dangosaf, 

I. Am ba Ysbryd y llefarir yma. "Y mee yr Ysbryd 
hefyd yn cynnorthwyo ein gwendid ni." 

Digitized by VjOOQlC 



80 

Tybiodd rbai mai wrth yr Ysbryd y Uefarir am dano yn 
y testnn y meddylir ein hysbryd ein huuain**ein meddwl 
ein hunain. Ond ystyríed ychydig ar y teston gwelir yn 
amlwg nad hyn yw yr ystyr. "Mae yr Ysbryd yn cyn« 
northwyo ein gwendid nì/' a ddarllenid felly, *'Mae eln 
bysbryd ni yn cynnorthwyo gwendid ein hysbryd ni.'^ 
Gwelwch na eiiwch wnead on synwyr o'r geirian ar y dyb 
hòno. Amlwg yw oddiwrth y modd y dygir y testun i 
^mewn, mai yr Ysbryd y cyfeirir ato yw yr Ysbi-yd Glân 
**• Canys os byw yr ydych yn ol y cnawd, meirw fyddwcfa : 
ond os ydych yn marweiddio gweithredoedd y corff 
trwy yr Ysbryd, byw fyddwch. Canys y rhai a arweinir 
gan Ysbryd Duw, y rhaí hyn sydd blant i Dduw. 
Canys ni dderbyniasoch ysbryd caethiwed drachefn i beri 
ofn, eithr derbyniasoch Ysbryd mabwysiad, trwy yr hwo 
yr ydym yn Uefain Âbba, Dad, Mae yr Ysbryd hwn yn 
cyd-dystiolaethu â'n hysbryd ni, ein bod ni yn blant i 
Dduw," Ac eglur y w y llefara y testun am yr un Ysbryd» 

IL Pa beth a wna yr Ysbryd ? 

Ateb.— Mae yn erfyn dros y saint " Mae yn erfya 
drosom ni," ac ^' yn cynnorthwyo ein gwendid ni,'* pan 
" na wyddom beth a weddiom megis y dylem." Efe a 
gynnortbwyaGristionogion i weddio **ynol ewyllysDuw," 
nenam y petbaayrewyllysiaDawiddyntweddioam danynt* 

III. Pahani y rhoddir yr Ysbryd Glan i weithio fel hyn? 

O herwydd ein 'hanwybodaeth nì. Am na wyddom ni 
beth a weddiom megis y dylem. Yr ydym mor anwybodus 
o ewyllys Dow a ddatguddiwyd yn y Bibl, ac o'i ewyilys 
annatguddiedig, fel y dyiem ei dysga oddiwrth ei raglun- 
iaetb — Mae dynolry w yn anwybodus iawn o addewidion a 
phroffwydoHaethau y Bibl, ac yn ddeillion i ragluniaeth 
Duw, Ac maent etto yn fwy ty wyll ynghylch y pethau 
am y rhai ni amlygodd Duw ddim ond trwy dywysiadau 
ei Ysbryd. Yr ydych yn cofio i mí enwiypedair ífynnon 
hyn i gael tystiolaeth yn saii ÍFydd mewn gweddi — addew- 
idion, proffwydoliaethau, rhagluniaethaa, a'r Ysbryd 
Glân. Pan fetho pob peth arall ein harwain i wybodaeth 
beth i weddio megis y dylem, yr Ysbryd a wna hyny. 

V. Pa fodd yrerfynia efe dros y saint? Yn mha ddull 
y gweithia efe, er cynnorthwyo ein gwendid ni ? 

1. Nid trwy wneathor gwasanaeth ein cynheddfau yn 
afreidioU Nid trwy weddio troaómy tra na wnawn ni ddim. 

Digitized by VjOUy It: 



£fe a weddia trosom trwy gyffroi ein cynheddfau. Nid' 
ei fod yo aniongyrchol yn rhoi geiriao i ni» ond efe a 
olena ein meddyliau, ac a wna iV gwirionedd afaelyd yn 
eio heneidiaii. £fe a'n tywys i ystyried cyflwr yr eglwys 
a sefyllfa pechadoriaid o'n hamgylch. Y modd y dwg efe 
y gwirìonedd o Oaen y meddwl, ac y ceidw ef yoo nes y 
paro ei effaith, ni allwn ddywedyd. Ond gallwn wybod 
cymmaìnt a hyn— yr arweinia efe ni i yatyried pethao yn 
ddwys ; a'r caolyniad o hyn» y canlyniad oatariol ac ath- 
rooyddol, yw, teimtad dwya. Pan ddygo yr Ysbryd y 
gwirionedd o flaen meddwl dyn, nid oes ond an Sbrdd ya 
yr hon y gall gadw rhag teimlad dwys; sef, troi ei fedd- 
yliau at bethau ereilh Rhaid i becbaduriaid deimlo pan 
ddygo YsbrydDow y gwirionedd o'u blaen. Bydd ynddynt 
deirolad drwg,cyhyd ag y byddont yn aoedifeiriol. Felly 
y dyn sy yn Gristion, ac y gwnelo yr Ysbryd Glâo i bwno 
gyffwrdd yn gyooesá'i galoo, mae mor aooichonadwy iddo 
beidio teimlo, ag yw i'ch Uaw beidio teimlo os rhoddwch 
hi mewn tán* Os ty wysa Ysbryd Duw ef i aros ar betbaa 
addas i gynhyrfu teimladau cynoes a grymos, ac oa chyff- 
roir ef ganddynt» profa hyny nad oes ganddo gariad at 
eneidiau, ddim o Ysbryd Crist, ac oa ŵyr ddim am brofiad 
crìstîonogoL 

2. Gwnayr Ysbryd i'rCristion deimlo gwerth eneidian, 
ac eoogrwydd a pherygl pechaduriaid yo eu sefyllfa bresen- 
ol. Rhyfedd mor dy wyll a hurt y w Cristionogion yn fynych 
yn Dghylch hyo, Ôyd yo oed rbieoi cristiooogol a adawaot 
i'w plant ddisgyn i oífero o flaeo eu ilygaid, ac nid ym- 
ddengys y teimlaoty oac yr ymdrechaot fawr am eu hachub. 
Aphaham? Am eu bod mor ddali yo nghylch uflern, 
mor anghredinioi yn oghylch y Bibl, mor aowybodus o'r 
addewidìoo gwertbfawr a woaeth Dow i rieoi fi^yddioo. 
Tristânt ymaitb Ysbryd Dow, ac ofer yw cyooyg gwoeu* 
tfaur iddyot weddio dros eu plaot, tra nad y w Ysbryd Duw 
gyda hwynt, 

3. Efe a dywys Gristîonogion i ddeall a chymhwyso 
addewidion y Bibl. Mae yn rhyfedd na aliodd Cristionog* 
ioD me wn uo oes gy mhwy so'n ilawn adde widion yr Ysgry th* 
yr atamgylchiadaubywyd, wrtb fyned rbagddynt. Nid fod 
yr addewidion yn dy wyliion yw yr achos o hyn. Mae yr 
addewidioo yn ddigon eglur. Ood bu yn wastad rhyw 
daedd rbyfedd i esgeuluso yr Ysgrythyrau fel ffynnon 

2o 

Digitized by VjOOQIC 



82 

góìenni yn nghylch amgylchiadau bywyd« GymmarnC 
ryfeddai yrapostolion am fod Crist yn cymbwyso cynnìfer 
o broffwydoliaethaa ato eì hnn! I^mddengys en bod o 
hyd yn harod iddywedyd, "Rhyfedd ! A a!l hyn fod ? Ní 
ddeallasom ni hyn erioed o'r blaen." Pwy ag a sylwodd 
ar y dull yr oedd yr Apostolion, dan ddylanwad a chyn- 
byr6ad yr Ysbryd Glán, yn cymhwyso geirìan oV Hen 
Destament at amseran yr efeagyl, na synodd o herwydd 
y cyflawnder o ystyr a gaent yn yr Ysgrytbyran. Felly 
y bu bi gyda üawer o Gristionogion ; paa yn daer mewt> 
gweddi, gwelsant briodoldeb ymadroddion a'r Ysgrythyr 
y rhai ni welsant erioed o*r blaen yn yr nn modd. 

Adwaenwn ddyn nnwaìtb ag oedd mewn mawr dywyll- 
wch ysbrydd. Neillduodd i weddío, gan benderfynn na 
pheidiai nes y caffai yr Arglwydd. Plygodd a cbynnyg- 
ìodd weddio; yr oedd oll yn dywyli,'ac nid allai weddio» 
Cododd oddiar ei liniau a safodd ennyd ; ond nid allai 
roddi heibioy canys addawsai na adawai i'r haul fachlada 
nes y rboddai ei hun i Dduw. Plygodd eî Innian dracbefn; 
ond yr oedd y cwbl yn dywyll, ac yr oedd eì galon mor 
galed ag o'r biaen. Yr oedd braidd mewn anobaitb, a 
dywedodd mewn ing, ** Mi a dristeais ymaith Ysbryd 
Duw, ac nid oes addewid i mi. Cauwyd fí ailan o ŵydd 
Duw." Ond penderfynasai beìdio rhoi haibio, a phiygodd 
ar ei liniau drachefn, Cyn iddo ddywedyd fawr o eiriau 
daeth yr ymadrodd hwn i'w feddwl, mor fywiog a phe 
buasai newydd eiddarllen: '^Ceisiwch fí hefyd, a cbwi 
a'm cewch, pan y'm ceisìoch â'ch holl galon," Jer. 29. 13. 
Gwelodd er fod yr addewid hon yn yr Hen Destament, ac 
wedi ei rhoi i'r luddewon, ei bod er hyny morgymhwys- 
iadol ato ef ag atynt hwy. A bi a ddryliiodd ei galon, fel 
gordd yr Arglwydd, mewn munudyn. Ac efe a weddiodd^ 
ac a gododd yn happus yn Nuw. Dygwydda fel hynyn 
íyDych pan weddio erefyddwyrdros eu plant. Gweddiant 
weitbiau, ac maent mewo tywyUwch ac ambeuaeth, gan 
deimlofelpenabyddai sailiírydd,nae addewidion neiilduol 
i blant credinwyr. Ond tra yn gweddio, dangosodd Duw 
iddynt ystyr llawn rhyw addewid, a gerpbwysodd eo ben- 
aid arni fel ar fraich nertbol Dnw. Clywais unwaîth am 
wraig weddw, yr hon a. deimlai yn ddwys o berwydd ei 
phlant, nes y dygwyd yr ymadrodd hwn yn rymus i'w 
meddwly '< Gâd dy ymddifaid, my6< a'« eadwaf úwynt yn 

Digitized by VjOOQlC 



83 

fyy." Gtrelodd fod iddi ystyr heiaeth, a nerth^yd br f 
afaelyd ynddi, megis à'i dwylaw; ac yoa llwyddodd mewB 
gveddi, a*i phlant a ddychwelwyd. Anfonwyd yr Ysbryd 
Glân iV byd gao yr lachawdwr, i dywys et bobl, ac i'w 
^y*S^» a dwyn pethaa iV cof, yn gystal ag i argyhoeddí 
y byd bechod. 

4. Arweinia yr Ysbryd Ortstionogion i ddymaDo a 
gveddioam bethaa am y rhai na ddywedwyd dim yo ben- 
dant yn ngair Daw. Erengraifilt: Fod Oow yn barod i 
acbab sydd wirionedd cyffredinol. Felly mae yn wirioo- 
edd cyffredinol ei fod yn harod i ateb gweddi. Ond pa 
fodd y gallaf wybod ewyllys Daw gyda golwg ar ryw ddyn 
neilldaol» — pa an a allaf weddio mewn ffydd yn ol ewyllyt 
Dnw am droedigaeth a tachawdwriaeth y dyn hwn, ai 
peidio? Yma daw gweitbrediad yr Ysbryd i mewn, i 
arwain meddyliaa pobl Ddaw i weddio dros bersonaa, ac 
ar yr amser y byddo Daw yn barod i'w bendithio. P»n 
Da wyddom am ba beth i weddio, yr Ysbryd Glân a dywys 
y meddwl i aros ar ryw wrtbrych, i ystyried ei sefyllfas'i 
^erth, i deimlo a gweddio drosto, a bod mewn gwewyr nes 
y troer y dyn. Gwn fod y cyfry w deimlad yn anamlach 
mewn dinasoedd nac mewn rhai partbao o'r wlad, o her- 
^ydd yr amldra mawr o hetbau sy mewn dinasoedd i droi 
ymaith y sylw a tbrístàa yr Ysbryd. Cefais gyfle da i 
wybod y modd y mae bi mewn rhai parthau. Adwaenwn 
ddyn a arferai roi i lawr enwaa personau y teîmlai yn noiU- 
dooi drostynt; a chefais gyfle i adnabod llawer o*r per- 
sonaa hyn» y rhai a drowyd yn ddioed, Gwelais ef yn 
gweddio dros bersonaa yr oedd eu henwap i lawr ganddo, 
pan y byddai mewn ing drostynt; a byddai weithiaa yn 
gttlw ar rai ereill i'w gynnorthwyo i weddio dros rýw an« 
^WD am dro y sefydlodd ei feddwl ar ddyn caled, a gwa- 
radwytldns ei gymmeriad, yr hwn ni ellid ei gyrhaeddyd 
mewn on ffbrdd gyffredin. Mewn tref yn ngogledd-barth 
> dalaeth hon, lle yr oedd adfywiad, yr oedd dyn ag oedd 
yo wrihwynebwr ffyrnig, ac afreolus. Cadwai darfarndy, 
*e arferai ymbleseru mewn tyngo mewn modd erchyll, pa 
bryd bynag y byddai CristioDOgion yn ei gly w, yn fwriadol 
iflino eu teimladao. Yr oedd cynddrwg, fel y dywedodd 
^n dyn y credai y byddai raid iddo werthu ei le, neo eî 
roi i arall, a symuü o*r dref, am na aliai fy w gerllaw y fath 
dyogwr. Y dyn da hwnw y dywedais am dano, a ddaetb 

Digitized by V3UUy It: 



84 

trwy y dref, clywodd am hyny,a gofidîodd yn fawr droa y 
dyn. Rhoddodd ei enw ef i Ìawr yn mysg enwan y rhai 
y gweddiai drostynt. Pwysai eí achos ar ei feddwlpan yn 
eysgn a phan y byddai yn effro. Parhaodd i feddwl am 
dano a gweddìo drosto dros rai dyddian. A'r peth 
cyntaf glywsoui ni am y peth oedd, i'r dyn annnwiol hwn 
ddyfod i gyfarfod, sefyll ar ei draed, a cbyffesn ei bechod 
gydag edífeirwch. Rhoddodd yr ystafell y tynaí ddiod- 
ydd ynddi i gadw cyfarfodydd gweddi. Yn y modd hwn 
Ysbryd Duw a dywys Gristionogion i weddio am bethaa 
na weddient am danynt, pe na thywysid hwynt gan yr 
Ysbryd. Ac fel hyn y gweddiant am bethaa '>yn ol 
ewyllys Duw.'^ 

Dichon y dywed rhai fod hyn yn ddatgnddìad oddiwrth 
Ddnw. — Nid amheuaf na wnawd drwg mawr trwy ddy- 
wedyd fod y cyfryw ddylanwad yn ddátguddiad newydd. 
Ac ofna llawer ef os clywant ei aiw yn ddatguddiad new- 
ydd, fel na safant i holi beth ydyw^ na pha un a ddysga yr 
Ysgrythyr ef ai peidio. Tybiant yr etyb yn gyflawn i'r 
enw. Ond y gwirionedd eglur yn y mater yw, fod yr Ys- 
bryd yn tywys dyn i weddio, Ac os tywysa Duw ddyn i 
weddio dros ryw un, y casgliad oddiwrth y Bibl yw, y 
bwrîada Duw achub y dyn hwnw, Os cawn trwy gym- 
hara cyflwr ein meddwl â'r Bibl, y tywysir ni gan yr Fs- 
hryd i weddio dros ryw un, mae genym saii gref i greda 
fod Dnw yn barod i'w fendithio. 

6. Trwy gynnorthwyo Cristionogion i ddirnad trefniadau 
ac amlygiadau Rhagluniaeth. — Mae gweddiwyr gwresog» 
yn fynych yn gweled y pethau hyn mor eglur, ac yn 
edrych mor bell yn mlaen, fel y tramgwyddaereili yn fawr. 
Ymddengys eu bod weitbiau braidd yn proffwydo, Diaa 
y gall personau dwyllo eu hunain, a gwnant hyny weith- 
iau, trwy bwyso ar eu deall eu hunain pan y tybiant yr 
arweinir hwynt gan yr Ysbryd. — Ond nid oes amheuaeth 
y gellir gwneuthur i Gristionogion weled a deail yn eglur 
arwyddion yr amserau, nes deall, trwy gymmorth rhag- 
luniaeth, beth i'w ddysgwyl, ac felly i weddio am dano 
mewn ffydd. Fel hyn tywysir hwy yn fynych i ddysgwyl 
adfywiad, ac i weddio yn fiyddiog am dano, pan na welo 
neb arall yr arwydd Ileiaf o hono. 

Yr oedd gwraig yn Jersey Newydd, mewn man lle y 
buasai adfy wiad ; credai yn gadarn fod un arall i fod yno. 

Digitized by V3UUy It: 



85 

Taerai iddynt gael y cynDar-wlaw, a'a bod i gael y diw- 
weddar-wlaw. Ewyllysiai i gyfarfodydd at yinddyddaa 
gael ea pennodi, Ond ni welai y gweinidog a'r blaenoriaid 
ddim t gafnogi hyny, ac ni wnaent hwy ddim. Gwelodd na 
chanfyddent hwy y peth; ac felly aeth rhagddi a mynodd 
saer i wneuthur eisteddleoedd, a dywedodd y mynai gyf- 
arfodydd yn ei thŷ ei hnn ; fod adfy wiad yn sicr i fed. 
Prio yr agorodd hi ei drwii gadw y cyfarfodydd hyn,cyn 
i Ysbryd Daw ddisgyn yn nerthol ìawn. A'r crefyddwyr 
cysglyd hyn a gawsant eu hnnain wedi eo hamgylcha ar 
nnwaith gan bechadariaid dan argyhoeddlad ; ac ni allent 
ond dywedyd, " Yr oedd yr Arglw}dd yn ddiaa yn y Ue 
hwn, ac ni wyddem ni." Y rheswm paham y mae y cyf- 
ryw bersonaa yn deall yr amlygiad o ewyllys Daw, yw, 
nid ea bod yn meddu mwy o ddoethineb, ond fod Ysbryd 
Daw yn ea ty wys i weled arwyddion yr amseran. A hya 
nid trwy ddatgaddiad, ond trwy sylwl fod cynnifer o rag- 
laniaethaa yn cyfeirio at yr nn peth, yr hyn a weîthla 
ynddyntddysgwyllad hyderns am ryw ganlyniad neilldaoi. 

V. I ba raddaa yr ydym i ddysgwyl Ysbryd Daw i 
effeithio ar feddyllaa credinwyr ? Dywed y testnn, ** Mae 
yr Ysbryd yn erfyn ag ocheneidiau annhraethadwy/' 
Bamaf mai ystyr hyn yw, fod yr Ysbryd yn cynhyrfa 
dymaniadaa rhy fawrion l'w traetha ond trwy ocheneìdlaa. 
Rhywbeth na all ìaîth ei osod allan — yn gwneuthnr yr 
enaîd yn rhy lawn i draetha el deimladaa trwy eiriaa, ac 
na all y person ond eu hocheneldlo wrth Dduw, yr hwn a 
ddeall íaith y galon. 

VI. Pa fodd yr ydym i ddeall pa an ai Ysbryd Duw 
sydd yn eífeitbio ar ein meddyliau ai peidio? 

1. Nid trwy deimlo fod rhyw weithrediad allanol ar- 
nom: nid ydym i ddysgwyl i Dduw gyífwrdd felly â'n 
meddyliau. Os gall y cyfryw beth fod, ni wyddom ni am 
un fibrdd i'w ddirnad. Gwyddom y gall«vn weithredu eln 
meddyliaa yn rhydd, ac y gweithredant ar rhywbeth a 
gynhyrfa ein teimladau. Ond nid ydym i ddysgwyl y 
gwneir gwyrth, megis bod i ni gael ein tywys wrth ein 
llaWf nen fod rhywbeth yn sisial yn ein clnst, nac anrhyw 
amlygiad gwyrthiol o ewyllys Duw, Mae personau yn 
fynych wedi tristâa yr Ysbryd ymalth, trwy na roesawent 
ac na feithrlnent ei ddylanwadau. Pechaduriaid yn 
fynych a wnant hyn mewn anwybodaeth. Tybiant pe 

Digitiied by VjOOQlC 



86 

byddent dan arçyhoeddiad o eiddo yr Ysbryd» ÿ caffent y 
eyítyẁ a*r cyfryw deìinladau rhyfedd, y caflTent ysgydwaä 
na aHent el gamgynimeryd. Mae Uawer o Gnstíonogioii 
mor dywyìl yn nghylch dylanwadau yr Ysbryd, ac wedi 
inaddwl eyn Heied am gael ei gynnorthwyon niewn gweddi, 
/el pan gaíFont hwynt na wyddant hyny, ac feHy nad ynt 
yn eti meithrin, ddim yn plyga iddynt^ nac yo en cadw.^ 
Ni theimlwn ddim yn y cyfryw amgylcbiad, ond cyflTro- 
adan ein meddyliaa eín hanain. Nid oŵs dim arall a ellir 
deimlo. Teiinlwn yn unig fod ein meddyliau yn ddifrìíbl 
jBr ry w fater neiHdaol. Dyrysir a thrallodir Cristionogion 
yn fynyefa yn afreidiol ar y mater hwn, gan ofn na 
foddant Ysbryd Duw. Teimlant yn ddwys» ond gwydd- 
ant beth a wna iddynt deimlo, Gofídiant yn nghylch 
pechaduriaid; ond pabam na ofidient, pan feddyHont am 
ea cyfiwr? Parhant i feddwl am danynt o hyd, a phaham 
na byddent mewn trallod ? Yn awr» y gwir yw, fod eich 
gwaitfa yn meddwl am danynt yn brawf fod Ysbryd Daw 
yn eicb arwain. Oni wyddoch nad yw y pethau hyn yn 
effeithìo arnoch y rhan fwyaf o'oh amser? Níd ydyoh y 
rhan fwyaf o'ch amser yn meddwl am gyflwr pechadartatd. 
Gwyddoch fod eu iachawdwriaeth o'r nn pwys bob amser. 
Ond ar aniserau ereiH, hyd yn oed pan fyddo hamdden 
genyehy eich meddyliau ynt hoHol dywyH, a gwag.o nn 
teimlad drostynt. Ond yn awr, er eicb bod yn brysar yn 
nghylch pethaü ereiH, yr ydycb yn meddwl, yn gweddioy 
ac yn teimlo yn ddwys drostynt, hyd yn oed tra yr ydych 
gyda gwaitb ag a gymmerai eich hoH feddyliau ar am- 
serau ereiH. Yn awr, eich hoH feddwi yw, "ODduw 
bydd drugarog wrthynt.'* Paham y mae hi fel fayn? 
!Ûioddwyd eo bachos yn eglur o flaen eiob meddwl. A 
ofynwch cbwi pa betb sy yn arwain eich meddwl i deimlo 
yn garedìg at becbaduriaid, ac i fod mewn ing mewn 
gweddi drostynt? Pa betb a all wnaud hyny ond Ysbryd 
Duw? Nid oôs un diafol a'ch arweiniai feHy. Os yw 
eich teimladau yn wir dosturiol, yr ydycb i ystyried hyny 
fel gwaith yr Ysbryd Glân yn eicb ty wys i weddio am 
bethau yn ol ewyllys Daw. 

2, Profwch yr ysbrydion« Arweinir pobl weithiau gan 
fympwy ddyeithr a cbynbyrfladaa penboeth. Oscymhar- 
wch hwynt yn ofalus â'r Bibl, ni raid i chwi un amser 
gyfeiliorni. Gellwch yn wastad wyboda fydd eich teim* 

Digitized by VjOOQlC 



sr 

kdao wedi ea pfirí gan ddylanwadan yr Ytbryd ai paìdîo, 
trwj gymhara eich dymaDÌadao Ag ysbryd a tbymer cref- 
ydd, fel ea desgrìfier yn y BibL Gorchymyn y Bild i 
chwi brofi yr ytbrydion. ** Anwylyd, na ohredwoh bob 
yabryd, eitfar proíwch yr ysbrydioo, ai o Dduw y maent*'* 
Víl. Pa fodd y oawn ni y dyianwad hwn o eiddo Y»* 
bryd Daw? 

1. Rbaid ei geisio trwy weddi daer a chrediniol. Dy« 

wed Crist, '' Os chwyobwi gan hyny y rhai ydych ddrwg» 

a fedrwch roi rhoddion da i'ch pknt ehwt ; pa faiat mwy 

y rhydd eich Tad o'r nef yr Ytbryd Olân i'r rhai a ofyn* 

ant ganddo I " A ddy wed rhyw an, Mi a weddiaia am 

daoo, ac ni chefai« ef ? A(ae hyny am na weddiwch yn 

ìawn. ** Gofyn yr ydycby^ao nid ydych yn derbyn, am 

eich bod yn gofyn ar gami fel y galloch ei drealio ar eich 

melas chwantaa." Mi weddiwch i ddybenion iawn. Cref- 

yddwr a phrif aelod mewn eglwya a ofynodd nnwaith i 

weinidog, beth a dybiai am ei gyflwr ef ; iddo weddio 

wythnos ar oi wythnos am yr Ytbryd Olèn, ac na cbawsai 

nn Iles. Gofynodd y gweinidog pa beth oedd ei ddyben yn 

gweddio. Dywedodd yr ewyliysiai fod yn hapas: y 

gwyddai fod y rbai a feddent yr Ysbryd yn happus, ac yr 

ewyllysiai yntau fwynhaa yr an cysar meddwl ag a fwyn- 

haent hwy. — Gall y diafol ei bun weddio feiiy ; nid y w 

hyny oil ond hnnanoideb. Trodd y dyo ymaith mewn 

digter« Gwelodd na wybaaaai eríoed beth oedd gweddio. 

Argyhoeddwyd ef mai rhagritfarwr oedd, a bod ei weddiaa 

oii yn hananol, yn codi yn anig oddiar ddymaniad am ei 

hapasrwydd ei hun. Gweddiodd Dafydd am i Ddaw ei 

gynnai 4'i hael Ysbryd, fei y dysgai ac y troai bechadur- 

iaid at Dduw. Dylai Cristion weddio am yr Ysbryd, fel 

y gallo fod yn fwy gwatanaethgary a gogoneddu Duw yn 

fwy ; nid fel y byddai efe ei hun yn fwy happas. Gwel* 

odd y dyn hwn yn egittr pa ie y cyfeiiiornasai, a throwyd 

ef. Efaiiai fod ilawer yma ag a ínaiit feiiy. Dylech 

chwilio ac edrych rhag fod hunau yn eich hoil weddiau, 

2. Defnyddìwch y moddíon cymmwys i gyfiroi eich 
meddyliau ynghyleh y mater, ac i gadw eich goiwg arno« 
•Oagweddia dyn am yr Ysbryd, ao yna troi at bethaa 
ereill ; ao na ddefnyddia nn moddion ereiliy oud myned 
ymaith at bethaa bydoi, ' efe a demtia Dduw^ ymryddha 
oddiwrth y gwrthrych» a byddai yn wyrth iddo gael yr 

Digitized by VjOOQlC 



88 

hyn y gweddia am dano. Pa fodd y mae pechadur i 
gael argyhoeddìad? Trwy feddwl am ei bechodaa. Y^ 
ffordd i Gristíon gaei teimlad dwys. ywmeddwi yn nghylch 
y mater. Nid yw Duw yn myned i dywallt y pethau hya 
arnoch, heb un ymdrech o'r eiddo chwi eich hunain. 
Rhaid i chwì feithrîn yr argraffiadau ysgafnaf. Cymmer» 
wch y Bíbl, ac ewch dros yr adnodau a osodant allah gyf- 
Iwr a golygfey^d y byd. Edrychwch ar y byd, edrychwch 
ar eich piant, a'ch cymmydogion, a gwelwch eu eefyllfa 
tra yr arosant mewn pechod, a pharhewch mewn gweddi 
ac ymdrech nes y caffoch Ysbryd Duw i drigo ynoch. 
Dyma y ffordd, yn ddiau, yn yr hon y dneth Dr. Watts 
i gael y teimladau a ddesgrifia yn Hynm 2ii, llyfr 2il, yr 
hon y byddai yn dda i chwi ei^arllenar ol myned adref. 

T meirir a damnedigaeth sydd, 

Yo taro im' brudd feddyliaa; 
Pa ddychrjD ddeil yr enaid sy . 

O amprylch traeth marwolaetb» 

BA ^®^^^^ ^^^ ^^'^ ^^ angraa llym, 
A L. AFw sgubo'n gyflym ymaith. 



Ja*>yu Mlim i y i lil ülni yD mae 



î lanrr i*r parthaa tanllyd, 
FROM THE lMŴÄj4lrre0|»id ffiaidd hyll 
Ac ynte'n erchyll ysbryd, 

THE LATC «inibNGUSIAàdariaidtrwcfa, 

Mewn t'wHwch a chadwynaa , 
TfWêh obaith yno llefant hwy, 

Gan ddisg^ljmwy o boenau. 

Ret. Z. Charle^áWÿ^iJii-ÎLed ddilea 
Euogrwydd eu pechodao ; 
AcTiHíydd i drngaredd Daw 

O ryiead ras a m cadwodd i, 

A'm henaid ni ddug ymaith 
Nes im' gael rhan yn nghariad Grlst, 

A dysgu ei drist farwolaèth. 

Êdrybhwch, megis trwy spienddrych a ddygo y mater 
gerllaw i chwi ; edrychwch i nífern, a chlywch hwy yn 
ocheneidio ; yna trowch y drych ifynu^ac edrychwch at y 
nefoedd» gwelwch y aaÌDt yno, yn eu gynau gwynion, a'a 
telynau yn eu dwylaw, a chlywch hwy yn canu caniadau 
gras gwaredigol; a gofynwch i chwi eich hunainy A ydyw 



Digitized by VjOOQlC 



89 

fû ddicfaonadwy i mi Iwyddo gyda Daur i godi y peehadar 
i fyna yna ? Gwnewch hyn, ac os nad ydych yn ddyn 
drwg, a dyeithr i Ddnw, cewch yn faan gymmaìnt o ys- 
l»ryd gweddi ag a allo eich coríT ddal dano. 

3. Rhaid î chwi wylio wrth weddio, ac edrych a fyddo' 
Daw yn rhoi y fendith pan* ofynoch ganddo. Gweddia 
pobl weithiao hcb edrych byth a atebir hwynt. Gofalwch 
hefyd rhag trístâa Ysbryd Duw. Cyffeswch a gadewch 
eich pechodau. Ni wna Daw byth eich tywys fel an o'i 
rai cnddiedig, a datgaddio ei gyfrínach i chwi, oddieithr 
i chwi gyffesa a gadael eich pechodaa. Na fyddwch 
beonydd yn ea cyflTesa heb ea gadael, ond cyflTeswch a gad- 
ewch hwyttt. Gwnewch iawn pa lebynagy gwnaethochgam* 
Ni ellwch ddysgwyl cael ysbryd gweddi yn gyntaf, ac yna 
edifarhaa. Ni ellwch fyned rhagoch felly. Ni bydd i gref* 
yddwyr beilchion ac anystwytb, ac agyfíawnhant eu hun* 
ain, byth wnead i Ddaw drigo gyda hwynt. 

4, Amcenwch nfnddhaa yn berffaith i'r gyfraith ysgrif- 
enedig. Mewn geiriaa ereiU, na chyfeillachwcb â phecbod. 
Amcenwch fod yn bollol awchlaw y byd ; •• Óyddwch 
berffaitli fel y mae eich Tad yr hwn sydd yn y nefoedd 
yn berífaith." Os pechwch an amser, bydded hyny yu 
^fìd bemiydd i chwi. Y dyn na amcana at hyn, a fwriada 
fyw mewn pechod. Ni wiw i'r cÿfryw ddyn ddysgwyl 
bendith Duw, canys nid y w yn ddidwyll yn cadw ei holl 
orchymynion. 

VÍII. Dros bwy y mae yr Ysbryd yn erfyn? Ateb— 
Mae yn erfyn dros y saint, dros yr holi saint« dros bwy 
bynag aydd yn saint. 

Sodiadau. — I. Pa fodd, dybiwch chwi, y rhoddir cyn 
lieied o bwys ar ddylanwad yr Ysbryd mewn gweddi» 
pan ddywedir cymmaint am ei ddylanwad mewn troedig- 
^eth ? Ofna llawer yn fawr rhag gadael allan ddylanwad 
yr Ysbrýd. Rhoddant bwys mawr ar ddylanwad yr Ys- 
bryd mewn troedigaeth pechaduriaid. Ond gyn lleiéd a 
ddywedir, gyn Ueied a argrcffir, ynghylch ei ddylanwad 
tnewn gweddi. Gyn lleied a achwynir na phwysa dynion 
^digon ar ddyianwad yr Ysbryd yn tywys Cristionogion i 
Weddio yn ol ewyllys Daw ! Nac anghofìer nn amscr, na 
weddia un Cristion byth yn iawn, heb ei dywys gan yr 
Ysbryd. Mae ganddo alla naturiol i weddio, ac mor bell 
»g y datguddiwyd ewyllys Duw, gall weddio; ond ni wna 

H 

Digitiied by VjOOQlC 



90 

byth, oddieithr fod Ysbryd Daw yn ei daedda. Yr im 
modd ag y mae pechaduriaid yn alluog i edifarbau, oud 
na wnant byth, heb eu taeddu gan yr Y$bryd , 

^. Dengys hyn sail y dyryswch a deimla llawer y^ 
nghylch gweddi y fíydd. Gwrthwynebant y meddyl- 
ddrych fod JOTydd yn grediniaeth y cawn y pethau a ofynom; 
« haerant na all fod un sail na thystiolaeth i bwyso y faih 
grediniaeth arni. Mewn pregeth a gyhoeddwyd rai blyn- 
oedd yn ol ar y mater hwn, yr ysgrifeuydd a ddwg y dyr- 
yswch hwn yn mlaen yn ei hoil nerth. ^* Nid oes genyf," 
medd efe, '*un dystiolaeth y rhoddir y peth y gweddiiram 
âano, hyd nes y hyddwyf wedi gweddio mewn ffydd; canys 
gweddio mewn ffydd yw yr ammod^ ar yr hon yr addawir 
ef. Ac, yn sicr, ni allaf hòni hawl i'r addewtd, nes i mi 
gyflawní vr ammod. Yn awr, os yr ammod yw, fod i mt 
Çredu ý derbyniaf y fendith y gofynaf am dani, amlwg y w 
iV addewid gael ei rhoi ar y cyflawniad o ammod anuichan- 
adwyt ao Mìy nad y w ond gwagedd. Hyn feily fyddai yr 
addewid : Chwi a gewch pa beth bynag a ofynoch, ar yr 
ammod i chwi gredu yn gyntaf y derbyniwch ef. Yn awr 
rhaid i mi gyflawni yr ammod cyn y gallaf hòpi hawl i'r 
addeẁid. Ond ni aliaf gael un dystiolaeth y derbyniaf hi. 
]^hwyma hyn fí i gredu y derbyniaf hi cyn y meddwyf un 
dystiolaeth y derbyniaf hi— yr hyn sy annicbonadwy." 

* HpU rym yr wrthddadi hon yw, na sylwir dim ar ddyl" 
anwadau yr Ysbrydf trwy y rhai yr arweinia efe ddyn i 
weithredu flydd, Tybiwyd fod y geiriau yn Marc 11. 22, 24, 
ac addewidion cyffelyb yn nghylch Gweddi y Ffydd, yn 
pêrthynu yn hoUol i wyrthiau. Ond tybiwch fod hyny yn 
wii:ionedd; gofynaf, Beth oedd yr apostolion i'w gredu, 
pan weddient am wyrth? A oeddynt i gredu y cyflawnid 
y gwyrth hwnw ag y gweddìent am dano? Eglur yw eu 
hod. Yn yr adnodau y cyfeiriwyd atynt, dywed Crist, 
**Canys yn wir yr wyf yn dywedyd i chwi, Pwy bynag a 
ddywedo wrth y mynydd hwn, Tyner di ymaith, a bwnier 

Îi i'r mòr, ac nid amheuo yn ei galon, ond CRËDU Y 
)AW I BEN Y PETHAU A DDYWEDO EFE, beth 
Ìynag a ddy wedo a fydd iddo, Am hyny dy wedaf i chwi, 
J)eth bynag oll a geisioch wrth weddio, CREDWCU Y 
lí)ERBY]NlWCH,ac efe a fydd i chwi," Mae yn eglur 
yma» mai y peth oeddynt iV gredu, ac ddim i'w amheu yn 
•u calon^ oeddi y derbynient y fendith hòno y gweddient 

Digitized by VjOOQ lC 



9t 

Ém danL Yn awr saif yr wrtbddadl a nodwyd itchod ^i» 
ei holl rym yn erbyn IFydd wrth weddîo am gyflawuiad 
gwyrth. Os yw yn anniehonadwy creda hyn wrtii weddio 
am ryw fendîth arall, yr oedd gymmaint felly wrth weddio 
am wyrtb. Gallwn ofyn, A allai apostol gredn y cyflawnid 
gwyrtb,cyti tddo gyflawni yr ammod ? g»n mai yr ammod 
oedd, fod iddo gredn y derbynai yr hyn y gweddiai am 
dano. Natllai gwagedd a thwyll yw yr addewid,nea mae 
y fath beth a chyflawnì yr ammod. 

Yn awr, fcl y dywcdais, yr holl ddyryswch yw, yr ang- 
hofir dylanwadan yr Ysbryd yn llwyr, ac na fcddylir fod 
ffÿdd, o wetthrediad Dnw. Os yw yr wrthddadl yn dda 
yn erbyti gweddio am ry w wrthrych, mae yr un cystal yn 
brbyn gweddio amgyflawniadgwyrtb.. Y. gwiryw, y galhi 
Ysbryd Duw roi tystîolaeth, ar yr bon y gellid credn y 
cyBawnld nnrhyw wyrth neilldnoi, y galUi dy wys y medäwi 
i bwyso yn ddiytgog ar Ddnw, a'hytl^rn y cawaid y ben- 
dithion a gelaid. Ac felly yn awr gatt roi yr nn ticrwyÖd, 
wrth weddio am nnrhyw fendith sy angeri arnbm. Nid yŵ 
úylemwadau yr Yêbryä yn wyrtbipl ÿn ÿ pàil) betb naVlhl|. 
\r on petb yw gweddio, pa nn a fýddo am droedigaeA 
Mttid, ncTi am wyrtb. Yr nn peth y w ffydd yn y naill a^ 
llall; ond ci bod yn cyfeirio at beth gwabanol; yn y naiH 
«mgylchiad at droedigaeth enaid, ac yn y llall at y cyf- 
hiwaiad o wyrth: Ac ni weitbredir ffydd yn fwy yn y naîll 
DBC yn y llall, heb olwg ar addewid; a gellir cymmwyso 
addewid gyfftedinol gyda*r nn priodoldeb at droedigaeth 
enaîd ag at y cyflawniad o wyrtb, Ac mae mor wir yn y 
naill amgylcbiad ag yn y Hall, na wçddia nn dyn byth 
meŵnffydd heb ddylanwad Ysbryd Dnw. Ac os gallai yr 
Ysbryd dywya meddwl apostol i weitbredn ffydd gyda 
golwg ar wyrth, gali dywys meddwlCristion araìl i weith- 
redn ffydd gyda golwg ar dderbyn nnrhyw fendith, trwy 
gyfeirio at yr un addewid gyffredinol. 

Os gofyna rbyw nn, " Pa bryd yr ydym dan rwymau \ 
gredn y derbyniwn yfendith a ofynom ? " Atebaf : 

(I.) Pan byddo addewid neilldaol, yn nodi allan y fen- 
dîth neilldnol, megis pan wéddiom am yr Ysbryd Glân. 
Enwir y fendith hon yn neillduol yn yr addewìd, ao yma 
meddwìi dystiolaetb, ac yr ydym yn rhwym i gredu, pa nn 
a gâffem nnrhyw ddylanwad dwyfol ai peidío; yr un 
modd ag y dylai pecfaadnriaid edìfarhau, pa nn a ymrysono 

Digitized by VjOOQ ItT 



92 

^jfrYsbryd â bwynt fti peidio. I^wysa en rhwyma», oid 
ar ddylanwadau yr Ysbryd, ond ar y gallaoedd moeael i 
weithreda a feddant; ar eu galla î wneod ea dyledswydd» 
A thra y mae yn wir na wna un o honynt hyth edîfarbatt 
heb ddylanwadau yr Ysbryd, etto raeddant allo i wneud 
byny» ac mae arnynt rwymaa i wnend felly, pa an a yra* 
rysono yr Ysbryd â hwy ai peidio, Fellỳ gyda y Crìst- 
ion. Mae arno rwymau i gredu pan y caffo dÿstíoi* 
aeth. Ac er nad yw bytb yn credu, hyd yn oed pan gfifio 
dystiolaeth bendant, heb Ysbryd Dow, etto saifeirwymaa 
i wneud felly yn ei allu, ac nid yn v dylanwadao dwyM. 

(2.) Lie y rboddo Duw ddatguddiad trwv ei ragloniaeth» 
mae arnom rwymau i gredu yn ol eglurdeb yr amiygiad 
rhagluniaethol. 

(3.) Felly lle byddo profiwydoliaeth, mae arnom hefyd 
rwymau i gredu. Ond Did ydym, mewn .gwirioneddp yii 
un oV amgylchiadau hyn^ yn credo» heb Ysbryd Dow. 

Ond Ue na byddo addewid,rhaglonlaeth, naphreffwyd^ 
òliaeth»ar yr hon y gallwn orphwys.eio ffydd» iiid oea 
arnom rwymao i gredu, oddieithr, fel y dangosaia yo y 
ddarlith hon» fod yr y«6r^f/yn rboddí tyatiolaeih i ni, 
trwy greo ynom ddyrooniadaoy a'n tywys i weddioam belh 
neiildooL Oyda golwg ar yr addewidion ag ynt gyffreditt- 
olylle yn ddidwylly methwn wybod pa fo^d i'wcymhwyao 
mewn amgylchiadau neilldual, dichooi y gellir ystyried 
mai ein braint yn hytracb na'n dyledswyddýmewn iiawer 
o angreifftiauy yw eu cymmwyso at amgylchiadao neill- 
duol ; ond pa bryd bynag y ty wyso Ysbryd Duw ni i'w 
oymmwyso at beth neilldool, yna ein dyledwydd yw eu 
cymmwyso, Yn 'yr amgylcfaiâd hwn» eglura Dow oi 
addewid, a dengys pa fodd y bwriadai iddi gaei ei cbym- 
mwyso. Ac yna mae ein rhwymau i wneud y cymmwya* 
iad hwn, ac i gredu gyda golwg ar y peth neiliduol hwn» 
yn aros yn ei lawn rym. 

3. Tybia rhai i Paul weddio mewu ffydd am symodiad 
^ swmbwl yn y cnawd, ac na wnawd hyny. Ond oi allant 
brofí i Paul weddio mewnffydd, Ymddengys yn wahanoly 
fel y dangosais mewn darlìth ílaenorol, Ni feddai addew- 
.id» proffwydoliaeth, rhagluniaeth, nac Ysbryd Duw, ì'w 
dywya i gredu. Saif yr wrthddadl ar y dyb y gailai yjr 
apostol weddio mewn ffydd beb dywysiad ýr Yabrydt 
Yn sicr dyma ffordd fer o drin dyianwadau yr Yabryd 

Digitized by VjOOQ lC 



93 

newn gweddi. Yn ddiMi mae dywedyd iddo weddi# 
mewti fffdd, yn ddywedyd, naUl ai ìddo weddio itiewn 
ffydd heb dywÿslad yr Yshryd, ne« i Yabryd Daw ei 
dywýs i weddio aiti yr hyn nad oedd yn oi ewyllys Dow. 

Sefsás fwy ar y mater hwn> am yr ewyllyaiwniddo gaet 
ei waeyd mor eghir, àg y gooheloch oll rhag trîstâu yt 
Ysbryd. Bwyliysiwn i ohwt gael raeddylddrychan nohél 
am yr Yabryd Glàn, a theimlo na wneir un (leth d« heb ei 
ddylanwadau. Ni bydd gweddio na phregethà o un llee 
hebddo. Pe dfsgynai lesn Oriat, a phregethn yma i betíh* 
adoriaid, ni throid nn heb yr Ysbryd. Oochelwch ^n 
byny rhag ei driátân, trwy ddiystym neu eagealnso ei 
ddylanwadan nefol pân dneddo efe chwi í weddio. 

4. Wrtfa weddio am beth, gofynol yw parhaa nes et 
gael, Gyda y fath éaerificb y nHie'Oristíoiiogion weithiéa 
yn dilyn peehadnr yn en gweddiaa, pan fyddo Ytbryd 
Do w wedi sefydlo en dymnaladau arnol Nid oea ob cy bydd 
yn ymestyn at aar gyd» inwy o benderfyniadj 

5. Mae yr ofn rhag dilyn'cynhypfíadaa* wedi gwneod niw^ 
ed mawr, o herwydd nad yetyrir ìifrytî yn ofalbs. Gsi/medd* 
wl dyn gael «ei ^wy« gan fympwy, Ond byddwn yn'faiiaa^ 
oè gadawn i ofn cynhyrfiadan beri i ni wrthwynebncynhyrfA 
ti^dait d«r yr Yebryd Otôn. Nid rhyfedd i|ad yw Criation^ 
^on yn eael ysbryd gweddi;oB nafoddlonant gymmeì^yd 
y draèferth i wabaiiiaethu-: ao felly ý gwrth<âant ao y 
ffwrthwynebant bdb cynbyrtíad, a pbob arweinlad o eiddd 
gweitbredyddion anweledig. Dywedwyd lla^eram ben-^ 
boethni, mewn modd anwyliadwraa, ag a bair i lawer 
wrthod tywysiadan Ysbryd Daw. ^'Gynnifer ag ynt 
feibion i Ddaw, a arweinir gan Yabryd DaWi'' A dylem 
**brefi yr ysbrydion) ai o Ddaw y maent." -Dylem lefyW 
dros ymofyniád manol, ac iddynt gaelea gwahaniaethn yn 
oftfhs. Rhaid fod y fath beth a chael ein tywya gan yr 
Ysbryd. A phan argyhoeddir ni ei fod o^Ddaw, drlem 
fod yn •icr o ganlya«-HSttnlya gyda hydor cryf oa chàin* 
arweinia efe ni. 

8* Nf a woiwn oddiwrth y mater hwn y gwrtírani o 
^defnyddio ffbrf o weddi. Mae arferyd ffarf, o anpmrheid^ 
^dd, yn gẃrtìiod tywysiad yr Yabryd. Ntd oeadim a 
^oedda yn fwy i ddystrywio ysbryd gweddi, ac i dywyltu 
Myrysu y meddwl, gyda golwg arweddi, nac arferyd 
'^" Hau. Mae ffaríiaa o we^iau nìd yn nnig yn wrtbao 

H2 

Digitized by VjOOQlC 



94 

ynddynt yo ea hnD&io» ond yn ddy&is o etddo Sfitan i 
ddystry wio ysbryd a thori gry m ÿweodi. Ni wiw dy wedy d 
iDd y ffnrf yn nn dda. Ni cfaynnwytìr gweddi mewn 
geirian; ac ni waetà betb fyddo y geìrian» os na arweinir y 
galon gan Ysbryd Duw. Os nad yw y dyninniad yn eael 
ei enyn» y meddyUatt yn cael eu oyfarwyddoy a'r hoU 
deimrad yn cael ei beri, a'i dywys gan YslN*yd Daw, nid 
yw yn weddi, A ffurf odtdog» a weitbreda fwyaf, o oarh]f%r 
beth, i gadw dyn rhag gweddto fel y dylaì. 

7. Cawn yma rèol i bro£ eymmeriad wrlhi. — Mae yr 
Ysbryd yn erfyn — dros bwy? Dros y saint. Gweitii- 
redtr fei hyn ar y rhai ynt saint: os ydych chwi yn.saint 
gwyddooh trwy brofiad am y gweitbrediad hwn, nen ynte 
yr ydych wedi tristâa Ysbryd Duw, fel na arweinía efe 
ehwi» Yr ydych yn byw yn y fath fodd fel na thrig y 
jDyddanydd Santaidd hwn gyda chwi, ac na rydd efe^ 
ysbryd gweddi ì chwi. Ac felly y mae yn rhaid i chwi 
edifarhaa; pa nn a ydych yn Oristionai peîdio, na aroswob 
ibenderfynuy ond edifarhewch fel pe byddech heb edifar« 
han erioed. Gwneweh eich gweithredoedd cyntaf, Na 
chymmerweh fn ganiataol eich bod yn Grislion, ond ewch» 
fel pechadar isel, a thywelltwch eich calon wrth Dduw. 
Ni eliwch byth gaei ysbryd gweddi yn.nn ffordd arall. 

8. Y pwys o ddeail y mater hwn. iv. 

(].) Mewn trefn i fod yn ddefnyddiol. Heb yr ysbryd 
hwn ni ali fod ynoch y cydyradeimlad h wnw à Daw ag sy yn 
ofynoi i rodio a gweithio gyda Dow. Rhaid fod y gaion >ii 
liwyr gyd-daro á'r eiddo ef, nen ynte ni wiw i chwi ddys- 
gwyl bod yn ddefnyddiol iawn. 

(2.) Mae o gymmaint pwys à'ch santeiddíad chwi. Heb 
y cyfryw ysbryd ni ssnteiddir chwi, ni ddeallwch y 3ib\, 
m wybyddwich y modd i'w gymhwyso at eich achos. Myn* 
wn i ohwi deimlo y pwys o gael Daw gyda chwi yr holl 
amsen Os ydyoh yn byw fel y dylech, efe a ddywed y 
bydd iddo ddyfod atoch, gwnead ei gartref gyda ehwi, 
swpera gyda cfawi, a chwithau gydag yntaa. 

9. Os na adwaen pobl ysbryd gweddi, byddant yn da« 
eddol iawn i fod yn anghrediniol yn nghylch canlyniadaa 
fweddi. Ni welant betb a gymmero le, neu ni welant y 
dystiolaeth. Ni ddysgwyliant fenditbìou ysbrydol. Pan 
argyhoeddir pechaduriaid, tybiant hwy mai eu brawycha 
yn nnig a gânt gan ryw bregethu dychrynllyd. A phan 

Digitized by VjOOQlC 



95 

droirpoU.BÌ tbeíniUiil hyder.ddîm ond dywedyd, *«Oiini 
weled fm fodd y iroaot alifto." 

10. Y rliai « féddaiit ysbryd gweddî a adDabyddant y 
fendidi paii ddelo. Felly yr oedd hi pan ymddaBgoaodd 
Im Grist. Y dysgavdwyr aniiowiol hyoy nid ad waan* 
BMBt ef. Pafaam 7 Am aa weddient am ymwared Iirael. 
Oad Sìmeon ac Aaoa a*i hadwaeDasaot. Pa fodd y h« 
liyDy ? Sylwch heth a ddywedeot, y modd y gweddieot) 
armodd yr oeddyot yo byw. Yr oeddynt yn gweddio 
BiewD ffydd, ac feliy ni syDent pan ddaeth efe. Felly y 
nte hi gyday cyfrywGristioDogioD. Pan argyhoedder nea 
y dychweler pecbadoriaidy ni ryfeddant o herwydd hyny» 
Vr oeddynt yn dysgwyl y cyfryw bethan. AdwaeiiaDt 
Ddnw pan ddelo, canya dyegwyliaDt am ei ymweliadan. 

11. Mao trí dosparth o bersonan y n yr egl wys yn agoced i 
g^ffeiliorniy nen wedi gadael y gwirionedd o*r golwg» ar y 
nater hwn. 

(!•) Y rbai a bwyaant ar weddi, ac na ddefn^ddiaol 
foddion oreill. Brawyehant rhag nnrhyw foddion ana»> 
feroU a dywedant ^«yr ydych yn myned i godi adfywiad.*' 

(Ŷ.) Ar gyfer j rhai hyn mae y rhai a ddefnyddiaat 
foddion» M a weddiant» om na feddyliaDt hyth am ddy 
lanwadau yr Yshryd mewn gweddi. 8iaradant am weddîò 
sm yr Ysbryd, a theimlant bwys gwaith yr Ysbryd yn 
Dyohweliad pechadariaid, ond nid ystyriant y pwya o gael 
yr Ysbrvd mewn gweddi. Siarad oer y w eu gweddiau oll, nid 
Meyndd ynt ddim a all neh deimlo, neu a all afaelyd yn Nnw, 

(3.) Y rhai a fynwesant dybiau dyeithr am benap> 
glwyddiaeth Duw^ ac a arosant i Dduw droi y byd heb 
weddi na moddion. 

Rhaid cael yn yr eglwys deimlad dyfnach o*r angen am 
jfibryd gweddi. Y gwir yw, mai y rhai hyny > yn ^^ftedm^ 
!f rhai a ddefnyddiant y moddion yn fwyaf diwyd, a ym- 
drechant fwyaf am iachawdwriaeth dynion, ae a feddant y 
golygiadau cywiraf am y dull yn yr hwn y dylai Dioddion 
K&e) eii harferyd er troi pechaduriaid, yy hefyd yn gweddio 
n^wyaf am Ysbryd Duw, ac yn ymdrecha mwyaf â Duw 
^ ei fendith. A pha beth yw y canlyniad? Caffod 
^ithiau lefaru» a dywedyd a yw Ysbryd Duw ddim yn 
(ystio y gweddiant» ac yn dilyn eu Uafur â*i aUu. 

12. Mae ysbryd gwahaool iawn i ysbryd gweddi yn ym- 
ddaiigoiiac yn ffynn yn yreglwys UenaduriacthoL Ni 
/ 

Digitized by VjOOQlC 



m 

âẃota dim gyffrbad q gwrlhw5n*«bmd tnor^umeg jẁrgA 
gweddi. Pe byddai i ryw berson oíìdto ò hérwydd cyflwt" 
peDfaadurtaid, nes ocheneidio mewn gweddi^nae gewya- 
ion y gwragedd ^n.weinion, a cberyddid a gwHÉiwỳiiebtd 
ef yn ddioed. Maefyenaid ya flítetdtlio pob ffngodeiilllaâ 
11« na byddo nn, a phob oynnyg r ymwetthié i dehütacl 
trwy ocheneidian. Ond tetmlaf rwytDan i ddiffynn y 
gosodiad, fod y fath beth a bodinewn teimlad yn yr hwn 
nad oes ond nn fibrdd i gadw rhag Ooheneidio; sef Irwy 
wrthwynebu yr Ysbryd Giân. Bnin nnwaith yn breaenol 
ile y trinid y mater hwn. Dywedwyd y dylesid anghefn- 
Agî ocheneidio. Gofynwydy (Mt aiiasai Daw heri y fath 
deimlad, fel na eilid peidio ocheneidio? • Yrateb oedd, 
"GaUai; ond ntd yw byth yn gwneud." Yna twylHd yr 
apostol yn erchyU^ pan ysgrtfenai am ooheneidian an- 
nhraethadwy. Twyllié Edwarös pan yagnfenodd ei iyfr 
ar adfywiadao. Mae adfywiadau yndywylIoIL Yn awr» 
iii wnaun dyn m edryoho drus hanes yr eglwys» áderbyn 
y fath dyb. Ni holiaf fi y eytinyg hwn i gau állm], mygu, 
cadw i lawrr neu gyfyngu y6bk>yd gweddi. TV>r^n ymaitii 
fy mraich ddëan cyn y ceryddwn ysbryd gweddiỳ fel y 
<ìjyẃais i rai wneud trwy ddywedyd^ ^<Na adeweh^' i itii 
^lÿwed chwaneg o ocheneidio." 

.^Oitd prin y gwn pa le i derfynn ^yda y mater fawn; 
Hoffwn ei drin dros fis, ac nes y deallai yr holl egiwys 6f, 
nes. I^weddio gweddi y ffydd. Anwy4yd, bolfwn ofyn i 
chwi a ydyph yn credm hyn oll ? Neu a ydych yi^ rhyf- 
oddu am fy nod yn aiarad fei* hyo? Sfallai fod rbai o 
hoéoch wedi eael cip-olwg ar y petbau hyn. Yn awr, a 
wnewch chwi ymroddi i weddi, a buoheddu fel y 
oafibcfa ysbryd gweddi, ac y òaffech yr Ysbryd gyda chwi 
yrhoUamfeer? O am eglwys yn gweddio! Adwaenwn 
weintdog oBwaith yr hwna gawsai adfywiad bedwar ganaf 
ar ddeg yn olynol. Ni wyddwn y rheswm em byny, nes 
i roi weted nn o'i aelodau yn codi mewn eyfarfod gweddio, 
ac yiycyffestt, gan ddyweüyd, **Frodyr, bnm dros amser 
hir yn arfer gŵeddio bob nos Sadwrn nes ei bod dros 
hanner nos» am ddisgyniad yr Ysbryd Glân yn ein plitb« 
Ac yn awr, frodyr," a decbreuodd wylo, ''yr wyf ya cyf- 
addef i mi esgeuluso hyny drds ddwy neu dáir wythnos.'' 
Daeth y dirgeiweh i'r golwg. Yr'oedd gan y gweinidog 
hŵnw eglwyayn gweddip. Frodyr^yn oi oyflwr presenol 

\ 

Digitized by VjOOQ lC 



9T 

fyteebyd» yr wyf jii omel M^lláf fi weddio eynaiaÌBl ag 

!^r arferwB wiieiid, a i^arhau i bregetha» Treehai hyay 
j nerth. Yii awr, a gaf fi ymroddi i weddio, a pheiídio 
pregetbm? Ni wna byny y tro^ A wnewoh ohwi, y rhal 
ydych yn iach, ddim ymoaod at y gwaith a dwyn y baioh 
hwB, ao yniyroddi i weddì» iiea y tywallto Duw ei fendith 
mom? 



£ 



DARLITH Vir. 

CAEL EIN LLENWI À'R T8BRYO. 

Uaower chwi â'r Tshryd.— Bra. ft, 18. 

Bn Uawer o'm darUthian diweddaf ar y pwno o weddit 

tV pwys o gael yabryd gweddi; ao erfyniad yr Ysbryd 

Olàn. Pa bryd bynag y dangoatr ptrys dylanwadan yr 

Ytbryd» ni elUr amben fod peraotian mewn perygl o gam* 

ddefnyddio yr athrawiaeth, a'i gẃyro iV niwed en hnnain. 

Er engraifft» pan ddywedooh wrtb bechadnriaid nad odi» 

frrhant by th heb yr Ysbryd Glâa» maoot yn barod iawn i 

ŵyro y gwirionedd, a meddwl m aliamt edifnrhan» ao felly 

o«d oea rhwymaa arnynt i wneyd hyny nea y teimloot yr 

Ysbryd. Anhawdd yn fynych yw oa dwyn i weled foá 

eu boll **'m allaat" yn gynnwyaedig yn en hanewylÌYi^ 

gsrwoh» ao nîd mewn anallo. Felly drachefn, pan ddy- 

wedom wrth Grìstionogion fod arnynt angen oynnorthwy 

yr Yftbryd mewn gweddi, maont yn barod i feddwl nad 

<^tianiynt rwymao ì weddio gweddî y ffydd net y teimlont 

^dylanŵadan yr Yabryd. Ni ellir gwnend iddynt weled, 

pa le bynag y meddant nnrhyw foddíon í ddeall meddwl 

^ ewyllys Dnw, y dibynant ar gynnorthwy yr Yabryd 

mewn gweddi yn gywir o berwydd yr nn rheawm,ac yu 

y^ un ystyr, ag y dibyna pechadnrtaid arno. Gwnant 

^yoy yn fynych yn esgus, fel pe byddai o angenpheidrwvdd 

yn eodi oddiar analloy yn He anewyllysgarweh i wnena yr 

ItynaaUant. 

Cyn y delom i ystyríed y dosparth arall o foddîon er 
^«yiì adfywiad yu miaen» sef, y moddicn i'w harferyd ŷffda 
l^kaduriaidt dymunwn ddangos eicb bod yn ddiesgna, 
os byddwch byw beb yr Ysbryd. Nid y w rbwymedìgaeth 
> gyóawni dyledswydd nn amser yn gorphwysar yr ammod. 
fod i ni gael dylanwad yr Ysbryd — ond ar y gallooedd 

Digitiied by VjOOQ IC 



98 

mottol i weithreâù. Fel gweitbredyddioii moeaoTý meá&^ 
wn alla i nfaddfaatt i Ddnw, ac mad arnom twymaa i 
nfaddhiia ; aV rheswm na wnawn, yw, na fynwn. O ira» 
yn anig y mae dylanwadaa yr Ysbryd. Po bydd^nt yia 
anhebgofoi i'n gálhnû^i i gyflawni ein dylédswydd, nfdl 
gweithrdd o ras, önd (^ gyfiiawnder, fyddai y eyfraniad o 
honynt Nid am y meddant ddylanwadaa yr Ysbryd» 
nea am y gallent ea cael, y dylai pechadariaid edifarhaa». 
ond am ea bod yn weithredyddion moesol, ac y meddant 
y gallaoedd a ofyna Daw îddynt weithreda. Felly gyd» 
golwg ar Gristionpgion. iNid am y m.eddiint yr Ysbryd, 
y dylent Weddíò 'niewn flydd, (oddieithr yn yr amgylch- 
iadau hyny pan mai ei waith ef yn creü dÿmaniadan da, yw 
y dyttiolaeth yrewyllysia DawYoi y peth addyaninîry) ond 
%m y meddant dystiolaeth. Nid oes araynt aa rh^Bia« 
i weddio mcwn fipydd, oddi«ilhr psn feddoB« dystiolaetli 
fel sail en fiydd. Rhaid iddyni gael tyatiolaetb oMiw>Ẃ 
fuldeWidiont neo egwyddor, neu broffwydoliaeth, ii>ea rag<k 
lliniaoth, .A.lle y meddont dyatioiaeth yn antítbynol ar ei 
ddylainwadaa ef, mm amỳnt rwymnn t weithreda ffÿdé, 
f% on^a.feddont ddylanwwaa ÿr Ysbryd ai-peidfo/ Bfae 
^imynt rwymaa i weied y dystîolalisthy ae i greda^ Bhodd^ 
firyrYsbryd, nid i'w galhiogi I weléd a ohredtt, ond o 
ihertifydd hebddo na timaii| edrvoh, teimbioa gweitbredti^ 
ttì y dylent. Bwrìacfaf heno'ddangos oddiwrth y testan,. 
1. Y gall personau gael Ysbryd D«w, nea gaeli en 
Uenwi ft'r Ysbryd. Nid am mai oyflawaderyn Na^yw 
rhdi.i ohwi ei Ýsbryd^ond am iddo addaw ei roi i'r rhat 
a ofynant, ** Os chwychwi gan hyny, y rhai ydyoli 
ddrwg^á'fedrwch roi rhoddion da i'ch plant chwi,«Ki^áiaí 
niti^yrhydd eichTad o'r nefyrYabryd GiánÌTrhaia 
ofynaot ganddo?" Os gofynwcb am yr Ysbryd Glâ», 
onae.Duw wedi àddaw ei roi. 

. Ond dracbefn, mae Daw wedi gorohymyn i cbwi ei 
ieddn* Dywed yn y testan, ^'lianwer chwi à'r Ysbryd." 
Pan orchymyno Dnw i ni wneatbar rhywbeth, mae hyny 
•y prawf cryfaf y gallwn ei wnenthpr. Mae bod Daw yn 
gorcbymyn, yn gystal â ilw y gallwa ni wamd. Ni fedda 
efe faawl i ofyn, os na feddwn ni atia i afaddhaa. Ni elltr 
gochelyd y casgliad fod Daw yn ormeswr anfeidrol, oa 
yw yn gorehymyn yr hyn sydd annicbooadwy; 
JÌ* Daogosaf mai eicti dyledswydd yw ei íeddo, 

Digitized by VjOOQ lC 



89 

!• Am fod genych addawid o hyny. . 
S. Am fod Dttw w«di gorchymya hy&y. 
d. Am fod yn hanfodol er eich cysnydd mewn graa eich 
bod wedî eicb Uenwi à'r Ysbryd» 

4. Mae hyny mor bwysig ag y w i ehwi gael eieh aanteiddio, 

5. Mae hyny mor angenrheidiol ag yw i ohwi fod yn 
ddefoyddiol a gwneud daioni yn y byd» 

6. Os na byddwch.yn madda Yabryd Dnw ynoeh» ahwi 
« ddiaoiiiydeddwch Ddnw, a waradwyddwch yr eglwye,'a 
fyddwch feìrwi ac a ewoh i nSern. 

IIL Pfibam oad yw llawer yn meddu yr Y8brvd« Mae 
rhai, ac hyd yn oed crefyddwyr, y rhai a ddy wedant, ''Ni 
wa i ddim yn nghyleh hyn oli ; ni chefaia i erioed y fath 
brofiad ; naiU ai nid y w yn gywir nea yr wyf fi oU yn 
•Bghywir." Diau eioh bod chwi yn aoghvwîr oU, oa na 
wyddoch ddim am ddvlanwad yr Ytbryd. Ewyllyaiwn 
osÍDd o*ch blaen rai o'r pethan a allant eich fhwyatro i 
g«el eioh Ueawi á'r Yabryd. 

1* Diehon eich bod yn byw bywyd rhagrithiol. Nid 
yw eich gweddiau yn daer a didwyU. Nid yn nnig iiid 
yw eîch crefydd ond ymddangoaiad aUanol, faeb galon, ond 
aid ydych •ddidwyìl yn aioh ymdriniaeth ag ereiU. Fel 
^yi^ gwnewoh lawer o bethaa i dríatân yr Yabryd, fel na 
ailo drígo gyda chwi. 

Yr oedd gweiaidog nnwaith yn trigo mewn teola» ae 
yr oedd y fopeddigea benoydd yo achwyn nad oedd ei 
neddwl yn gyanroa, ac nid ymddangosai (oá dim yn eî 
beamwytháu. Un diwrnod galwodd rhy w foneddigesan iV 
gweWd, a hi.adyatiodd ei bod yn dramgwyddedigiawn am 
aa aiwaaent yo gynt, ac erfyoiodd aroynt aros a threttlio 
y dydd, a dywedodd nod altai gydaynio i'w goUwng ym* 
^th. Hwy a ymeagosodasant, ac a adawsant y tý ; mor 
^uao ag yr aethaot allao, dy wedodd wrth no o'r morwyn* 
ioOi y syoai hi fod y bobl hyn mor ddiaynwyr â'i thrallodi 
bi byd, a gwaatrafftt ei hamser. Clywodd y gweinidog 
hi, a cheryddodd hi yn y fan, a dywedodd wrthi y galiai 
hi weled yn awr paham nad aliai fwynhan crefydd; sef, 
eihodbeunydd yo ett^og o dwyilag oedd yn gelwydd eglnr; 
ae nad allai Ysbryd y gwirionedd drigo yn y fatb gaioo. 

2. Mae ereill mor ysgafn fel na thrig yr Ysbryd gyda 
liwynt. Mae Ysbi^d Duw yn aobr a difrtfol, ac ni thrig 
gyda y rhai a ymoliyngant i ysgafnder esgeultts. 

Digitized by VjOOQlC 



100 

S. Mae ereìll mor feüohioii fel na allaDt gael yr Yflbryd* 
Haent mor hoff o ddìilad gwyehion, ncfaafìaetb, dflyn dnll 

Íbyd, &c. fel nad yw yn rhyfedd na lenwir hwy á'r Ya- 
ryd Grlân. Ac eto ffagia y cyfryw bersonan na fedrant 
wybod paham nad ydynt yn mwynhan crefydd ! 

4. Mae rhai mor fydol-frydig, carant oind gystàì, ac 
ÿmdrechant mor galed i ymgyfoethogi, fel na allant gael 
yr Yibryd. Pa fodd y gall efe drigo gyda hwynt, paii 
mae eu meddyliaa o|l ar y byd, a'n holi allaoedd yn yni- 
estyn am gyfoeth. Gafaelant gymmaint ynddo wedl ei gael» 
féì y traliodír hwy oa cymmella c^dwybod hwynt i wnend 
rhywbeth er troedígaeth y byd. Dangosant gymmaint y 
oarant y byd, yn ea holl ymwnead ag ereill. Dengyê 
pethau bychain hyny. Owasgant i lawr ddyn tlawd a 
rÿddo yn gwneod rhyw orchwyi bychan iddynt, i'r geintog 
isaf. Oa byddant yn masnachu mewn modd helaeth, 
tebygol iawn y byddant yn hael a theg, am fod hyny er 
mantais iddynt. Ond os â pherson na o&lant am dano, Ua- 
fîirwr, neu greflìlwr, nen wasanaetbwr, gwasgantef i'r radd 
isaf ; nid yw o bwys beth fyddo gwir werth y peth; a ffng* 
iant fod yn gydwybodol, nad allant er dim roi ychwaneg. 
Yn awr, cywilyddiant ymdrin felly â phobl o'a sefyllfa ea 
hnnain, am y gwybyddid hyny ac y niweidiai ea parcb. 
Ond gŵyr Duw hyny, ac mae ganddo oll yn ysgrífenedig, 
eo bod yn drachwantns ac annbeg yn eu masnach, ac na 
wnant uniondeb ond pan byddo hyny yn fantais iddynC. 
Yn awr pa fodd y galt y fath grefyddwyr gael Ysbryd 
Duw ? Mae yn annichonadwy. 

Mae llawer o'r cyfryw bethau, trwy y rhai y tristeir Ya- 
bryd Duw. Geilw dynion bwy yn becbodau bychain, ond 
ni eiiw Dnw hwy feliy. Ëfieithiodd y mater hwn ar fy 
meddwl pan yn darìlen Hysbysiad yn yr Emngelist. Dy- 
wedai y cyboeddwyr fod iddŷnt lawer o íìloedd o ddoUarê 
yn nwylaw tanysgrifwyr» y costient eu llawn werth wrth 
aafon dynion i*w casglu. Tebygol mai felly y mae hi gyda 
yr holl gyhoeddiadau crefyddol ereiU, y rhydd y tanysgrif- 
wyr y cyhoeddwr naill ai yn y draul o anton cennad allan 
i gasgiu y ddyled, neu ynte twyliant ef o honi. Cedwír 
yn oi, yn ddiau iawer, ni wn pa gynnifer o filoedd o ddot- 
tars yn y ffordd hon gan grelyddwyr, yn unig am eu bod 
yn symau mor fychain, neu eu bod hwy mor beil, fel na 
eliir rboi cyfraith iddynt. Ac etto gweddia y bobl hyn 

Digitized by VjOOQ lC 



101 

ftc ymddangosaiìt yn ddawîol iawn, a rbyfeddant paham 
aa ailant fwynbau crefydd, a chael Ysbryd Duw ! Y 
diofalwch hwn amegwyddor foe8ol,yranghydwybodoldeb 
hwDyngbylch pethau bychain, yn ffynn yn yr eglwys, ay 
yn tristâu ymaith yr Ysbryd Glán. Byddai yn warth i 
Ddaw drigo a chymdeithasa gyda y cyfryw bersonaa, y 
rhai a gymmerant fantais ac a yspeiliant ea cymmydog 
oVhyn ay ddyledos iddo» am y gallant wneud hyny heb 
foddan warth, 

6* Nid yw ereill yn cyffeaa ac yn gadaeì ea pechodaa 
yn Uwyr^ ac felly ni allant fwynhaa presenoldeb yr Ys- 
bryd. Cyffesant ea pecbodaa mewn geiriau cyffredînol, 
efailai, ac maent yn barod beunydd i gydnabod ea bod yn 
bechaduriaid. Neu cyfaddefant mewn rhan ry w bechodau 
neilldnol. Ond gwnant hyny yn ochelgar, yn falch, a 
gwyUadwrus, fel pe ofnent rhag dywedyd ychydig fwy 
û*C8y ofynol; hyny yw, pan gyffesont wrth ddynion y 
niweidiau a wnaed iddynt. Gwnant hyny mewn ffordd a 
ddengys» fod ea cyfadde6ad yn lle tori ailan o galon ddi* 
dwyll, yn cael ei wasgu oddiwrtbynt, gan law cydwybod 
wrlh eu cnoi. Os gwnaetbant gam â rhywan, galwant y 
peth yn ol fnewn rhan, yr hyn sy betb caion galed, creulon, 
Ä rbagrithiol» ac yna gofynant, ** Yn awr, frawd, a fodd- 
lonwyd di?" A gwyddoch mai anbawdd fyddai i ddyn 
ddywedyd na foddlonwyd ef, hyd yn oed os bydd y cyf- 
tddefîad yn oer a difywyd. Ond dywedaf wrthych, ni 
foddlonwyd Daw, Gẃyr ef pa un a ydyw y cyffesiad yn 
hollol onest, ac a gymmeraHocb arnoch yr boU fai a berth- 
yoa i chwi. Os o'ch anfodd y cyffesasocb, a dybiwch 
chwi y gellwch dwyllo Daw ? •* Y neb a guddio ei becb- 
od, ni Iwydda, ond y neb a'i cyffeso ac a'i gadawo, a gaiff 
drugaredíd." " Yr hwn a ddarostyngo ei han, a ddyr- 
cbefir," Oddieitbr i cbwi ddyfod i'r llawr, cyffesn eich 
pechodau yn onest, a gwneud iawn lle y gwnaethoch niwed, 
Oid oes genych sail i ddysgwyl ysbryd gweddì. 

6. £reill a esgenlasant ryw ddyledswydd adnabyddas, 
a dyna y rbeswm pabam na cbânt yr Ysbryd. Nid yw nn 
y^ gweddio yn ei deulu, er y gẃyr y dylai wnead, ac eto 
^y^iiygia gael Ysbryd gweddi l Mae llawer o wŷr ieaainc 
AÇadeimlant yn en calonaa y dylent barotoi at y weipid- 
ogaetb, ac nì feddant ysbryd gweddi am fod ganddynt ryw 
wrthryoh bydol mewn golwg yr hwn a'u rhwystra î ymgy- 

I 

Digitized by VjOOQlC 



m 

flwytio fr gwaith, Owyddant ea djledswydd, » gwrtliod« 
anteigwnead hi, a gweddiant am gYfarwyddyd Ysbryd 
Daw. Ni allant ei gaeh Esgealasodd an broíTesa cref- 
ydd« Gŵyr ei ddyledswydd, ond gwrthoda ano à'r eglwys* 
Ba ganddo nnwaith ysbryd gweddi, ond esgealasodd ei 
ildyledswyddy tristaodd yr Ysbryd ymaith, Ac yn awr 
tybia, pe gallai anwaith fwynhaa wyneb Daw, ac i'w dyat* 
iolaethaa gael ea hadnewydda, y gwnelai ei ddyledswyddp 
ac yr anai á'r eglwys, Âc felly mae yn gweddio am danp 
draohefn, ac yn cynnyg plyga Daw i'w deleraa ef, i roi ei 
bresenoldeb iddo. ifi wiw i chwi ddysgwyl hyny« Bydd- 
vch fyw a marw ipewn tywyliwch» oddieithr i chwi fodd- 
loni gwneathar eich dyledswydd yn gyntaf, cyn yr amlygo 
Daw ei hon fei yn heddychol á chwi. Ofer y w dywedy.d 
y denwch yn mlaen os dengys Dnw lewyrch ei wyneb i 
<äiwi yn gyntaf. Ni wna efe byny by th ; efe a âd i chwi 
farw hebddo, os gwrthodwch wnend eich dyledswydd* 

Adwaenwn wragedd a deimlent y dylasent ymddyddan 
á'n gwŷr annychweledig, a gweddio gyda hwynt; ond es- 
gealasasant hyny, ac felly aethant i dywyllwch, Gwybu- 
asant ea dyledswydd a gwrthodasant ei gwnend ; aethant 
heibio iddì» ac felly collasant ysbryd gweddi. 

Os esgenlasasoch anrhyw ddyledswydd adnabyddas* ac 
feliy gollì ysbryd gweddi» rhaid ì chwi blyga yn gyntaf. 
Mae gan Ddnw gŵyn yn eich erbyn : gwrthodasoch ufadd- 
bao i DdoWy a rhaid tyna hyny yn ol. Chwi a anghofias- 
och hyny, ond ni wnaeth Dnw, a rhaid i chwi ymosod i 
alw hyny i gof, ac edifarhaa. ^i wna Daw byth blyga na 
rhoi ei Ysbryd i chwi, nes i chwi edifarban. Pe meddwa 
lygad hollwybodol yn awr, gallwn enwi personan yn y 
gynnoUeidfa hon, y rhai a esgeolosasant ry w ddyiedswydd 
adnabyddaSy neo a gyflawnasant ryw becbod» nad edifar- 
hasant am dano, ac yn awr gweddiant am ysbryd gweddi, 
ond ni allant Iwyddo í'w gael. 

I eglnro hyn adroddaf hanes i chwi. Yr oedd dyn da 
yn rhan orllewinol y dalaeth hon wedi bod yn hir yn gref- 
yddwr, ac árferai siarad â'r eglwys gysglyd y perthynai 
ìddi. Yn mhen ychydig tramgwyddodd yr eglwys wrtho, 
a dywedodd llawer yr hoffent iddo adael lionydd iddynt, 
na thybient y gallai wnend an Ues iddynt. Cymmerodd 
êa gair» ac aethant oU i gysgn gyda ea gilydd» a gwnaeth- 
ant felly dros ddwy nen dair blynedd, Yn mhen ycbydíg 

Digitized by VjOOQlC 



103 

AeA gweinîdog iV pliúiy a dechreuodd adfy wiad ; ond 
ymddaíigosai fod yr henüriad hwn wedi colli ei jsbrydoi- 
rwydd. Arferai ffaenori mewn gwaith da, ond yn awr 
nhì yh oL Synai pawb am hyny. OV dìwedd, fel yr 
oedd yn myned adref nn noson, rhnthrodd y gwirîonedd 
am ei gyffẃr ìV feddwl, ao aeth i Iwyr anobaith droa rai 
oiaDadan. — OV diwedd arweiniwyd ei feddwl yn ol at y 
peoderfynîád pechadorns hwnw i adael yr eglwya yn llon* 
ydd yh éi phechodan. Teimlodd nad aìiai iaith ddesgrifio 
dawch y pechod hwnw. Teimlodd y fannd bòno beth oedd 
bod yû golledig, a bod gan Dduw gẃyn î'w erbyn. Gwci- 
odd mai ysbryd drwg a barodd y penderfyníad, yr nn ag a 
barodd i Moaea ddywedyd, «* Chwi wrtbryfelwyr/^ Ym- 
Ofttyogodd yn y fan, a thywalltodd Duw ei Ysbryd arno, 
DSchon fod rhai o honoch chwi sy yma mewn aefyllfa gy« 
ffelyb. Dywedasoch ry wbeth cyíTroos neo angharedig wrtb 
ryw un« Efallai mai ceintachrwydd wrth wasanaethwr ag 
oedd yn 6ristion ydoedd. Neo efallai mai enllibio gwein- 
idog neu rÿw nn arall ydoedd. Digiasoch efallai am na 
dderbynid eich tybiao, nen y cyfyngid ar eich mawredd^ 
Ch'ŵfliwch yn fanoli ac edrychwch a ellwch ddim cael aHaii 
y pechoá. £fallai i chẃi ei anghòíio ; ond ni angboGodd 
^yr eff ac ni faddeoa efe byth i chwi eích ymddygiad 
àogbrístJonogoI nes yr edifarhaoch. Nìd ali Ouw ei es* 
gusodi; pe gwnelai,ni byddai hyny yn Iles. I^ales fyddai 
niaddeu, tra byddo y pechod yn ysu yn eich calonT 

7. Efallài i chwi wrthwynebo Ysbryd Duw. Efallai yr 
orferẅcÄ ei wrthwynebo. Cìiwi a wrthwynebwch argy- 
boeddiad. Wrth wrando pregethu, pan ddywedid rhyw 
beth a'ch cyrhaeddai chwi» eich calon a godai i'w erbyn ac 
^*i gwrthwynebai, Boddlona Ilawer wrando pregethu 
gonesta llym» cybyd ag y gallont ei gymhwyso at ereilli 
eu casìneb at ereill a bair iddynt ymbleseru wrth gtywea 
chwilio a cheryddu ereìll ; ond os cyffyrdda y ewirionedd 
^ hwgntf gwaeddant yn nnion fod y peth yn bersonol ao 
ftamharchos. ^i dyma eich cyBwr chwi ì 

tt. Y ^wir yw nad ydych ar y cwbl yn dymono yr Va- 
Wd. Mae byn yn wir yn mhob amgylchiad yn yr hwn 
i^id ydych yn cael yr Ysbryd. Na cbamgymmerer fi yma» 
Boff^n i chwi wahanlaethu yn ofalus. Nid oes dim yn 
f^y cyÿredîn nac i ddynion ddymuno peth ar ryw ýstyr- 
iâethau yr bwn ni ddewisant ar bob ytíyriaeth. 6all dyn 

Digitized by VjVJOy lVr 



104 

ireled peth mewn ystordý ag yr ewyllysia ei brynu» 
myned i mewn a gofyn ei bris, meddwl ycbydig, ac ar y 
cwbl penderfynu peidio ei brynu, Ewyllysiai y petb» ond 
ni boffa efe y pris a myned i'r fath draal, fel, ar y cwbl, y 
dewisa beidio ei brynu, Pyna y rbeswm na pbryna efe 
ef. Felly gall personau ddymuno Ysbryd Duw ar rai 
cyfrifon ; o berwydd y cysur a'r llawenydd calon a rydd 
efe. Os gwyddocb trwy brofîad blaenoroi beth yw cym- 
deitbasu á Duw, y fath hyfrydwch yw toddi mewn edi- 
feirwchi a cbaei eicb llenwi á'r Ysbryd, ni ellwch lai na 
dymuno dychweliady llawenydd hwnw, a gellwch ymosod 
ì weddîo yn ddifrifol am dano, a gweddio am adfywiad 
tnewn crefydd. Ond, ar y cwbl, ni fynwch iddo ddyfod. 
Mae genych gymmaint iV wneud fel na ellwch ymroddi 
ato. NeUi bydd yn gofyn cynnifer o ebyrth, fel na fyn- 
wcb ei gael. Mae rbai petban na fynwch eu rhoi beibio» 
Gwelwch 08 ewyllysiwcbi Ysbryd Duw drigo gyda chwi» 
y rhaid byw yn wabanol — rhaid rboi heibio y byd — rhaid 
gwneud ebyrtb— rhaid ymadael á'ch cydymmeitbion byd- 
ol, a chyfaddef eich pecbodau. Ac feliy ar y cwbl, ni 
ewyllysiwch iddo ddyfod, os na foddlona ddýfod i drìgo 
gyda chwì a'ch gadael i fy w fel y mynoch. Ond ni wna 
efe byny bytb. 

9. £fallai na weddiwcb am yr Ysbryd ; nen yr ydych 
yn gweddio heb arfer unrhyw foddion ereill, neu yn 
gweddio heb fucbeddu yn gyson â'cb gweddiau. Nen 
arferwch foddion a dueddant i'w gwrthwynebu. Neu yr 
ydych yn gofyn, ac mor fuan ag y delo ac y decbreuo 
efîeithio ar eich meddwl, tristewoh efymaithyn ddioed, 
ac ni rodiwch gydag ef. 

IV. Dangosaf y bai mawr o fod heb Ysbryd Duw. 

1. Mae eicb bai gymmaint ag yw awdurdod Dnw, yr 
hwn a orchymyn i cbwi fod wedi eich llenwi â'r Ysbryd. 
Mae Duw yn ei orchymyn, ac mae bod hebddo yn gym- 
maint o annfudd«dod i Ddnw, ag yw tyngu yn rhyfygus, 
lladratta, godinebu,neu dori y Sabboth. Meddyliwch ani 
byny. Ac etto mae llawer ag na feiant eu hunaìn oll am 
fod heb yr Ysbryd. Tybiant eu hunaìn yn Gristionogion 
dnwiol hollol,am yr ânt i gyfarfodydd gweddio, eu bod yn 
cymmuno,<&c, er eu bod yn byw flwyddyn arol blwyddyn 
heb Ysbryd Duw. Yn awr chwi a welwch mai yr un 
Duw ag a ddywed, "Na feddwer chwi," a ddywed hefyd, 

Digitized by VjOOQlC 



105 

"Llanwer cliwi âV Ysbryd,*' Dywedwch oll, os bydcf 
dyn yn llorrudd, neu yn lleidr parhans, nad yw yn Grist- 
ion. Paham ? Am ei fod yn by w yn barhaus mewn anu- 
fudd-dod ì Odow. Feily os tynga efe, ni fernwch yn ddfr 
am dano. Ni oddefwch iddo ddadlea fod ei ^alon yn dda, 
u mai dim y w geiriau ; ac na ofala Dnw ddim am elríau. 
Barnech mai peth erchyll fyddai goddef yfath ddyn yn yr 
eglwys, neu fod cymdeithas o'r fath bobíyn galw en han- 
aìo yn eglwys i Grist Ac etto nìd ynt yti byw mewa 
mwy anufudd-dod ì Dduw, nac yr ydych chwl y rhal 
ydych yn by w heb ^sbryd gweddi» ac heb bresenoldeb Dnw. 

2. Mae e^h bai yn gyfartai &'r holl les a allech wnetid 
pe meddech Ysbryd Dnw mor helaeth ag y dylechy ac y 
gallech, ei feddu. Chwi, henuriaid yr eglwys hob, gym* 
maint o les a allech chwi wneud, pe meddech yr Ysbryd t 
A chwi athrawou yr Ysgol Sabbothol, gymmaint o les a 
allech ohwi wneud ; a chwithau oll fel aelodau, pe byddech: 
^edi eich llenwi âV Ysbr^d ! Gallech wneud daioni dìr- 
fewr, Weì, mae eioh euogrwydd yn llawn gymmaint 4 
^yny« Dyma fendith a addewir, a gellwch ei chael trwy 
wnead eìch dyledswydd. Yr ydych ^n hollol gyfrifol 
î'r eglwys ac i Dduw, am yr hoii ddaioni hwn a allech 
wneud, IMÍae dyn yn gyfrifol am yr holi les a all wneud. 

3. Mesurir eich bai» yn mhellach, wrth yr hoU ddrwr 
a wnewch o hcrwvdd na feddwch yr Ysbryd. Yr ydych 
yn ddianrhydedd i grefydd ; yn faen tramgwydd i'r 
eglwys, ac i'r byd. A mwyheir eich euogrwydd trwy bob 
dylanwad a weithredoch. A dangosir hyny yn nydd y fam. 

V. Y ^canlyniadau o feddu yr Ysbryd. 

1* Ystyrir chwi yn ddyn hynod ; ac efallai teilyngwch 
'yny. Nid adwaenais ertoed ddyn a lanwesid â'r Ys- 
^fyd, na elwid yn ddyn hynod. A'r rheswm yw, ei fod- 
^or annhebyg i ereill. Wrth gymharn y naill beth á'r 
Hall yn wastad yr arferir y gair hwn. Mae gan hyny y 
ŵeswm. cryfaf dros i'r cyfryw ddynion ymddangos yn 
byood, Gweithredant dan ddylanwadau gwahanol, mae 
ganddynt olygiadan gwahanol, cynhyrílr hwy gan annog- 
^ethaa gwahanol> arwetnir hwy gan ysbryd gwahanol. 
Vr ydych i ddisgwyl y eyfryw sylwadau^ Mor fynych 
y clywais ddywedyd am y cyfryw berson, ''Dyn da ydyw; 
ond mae yn hytrach yn hynod.'* Gofynais weìthiau» yn 
'nha bethau y mae yu bynod ? Gwrandewais ar yr hanes, 

2 I 

Digitized by^^OOy It: 



106 

a'r cwbl oedd, ei fod yn ysbrydol. Parotowcb eiÀ 
meddwi at gael eìch ystyried yn hynod. Mae y fath betk 
a ffugio bod yn hynod. Ercbyll ! Ond mae y fath beth a 
bod mor ilawn o Ysbryd Daw fel y rhaid ì chwi weithreda 
mewn modd ag yr ymddangoswch yn rhyfedd, i'r rhai na 
allant ddeali y rhesymaa dros eich ymddygiad. 

2. Os cewoh iawer o Ysbryd Duw, nid annhebygol yw 
yr ỳstyria Ilawer eich bod yn orphwyllog. Tybiwn fod 
dynion yn orphwyllog, pan y gweithredant yn wahanol i'r 
hyn adybiwn ni sydd ddoeth, ac yn ol synwyr cyffredin» 
a pban elont i benderfyniadau na weiwn nì resymaa da 
drostynt. Tybiwyd fod Paul yn orphwyllog gan y rhai 
na ddeallent y golygìadau dan y rhai y gweíthredaì. 
Tybiodd Ffestas yn ddiau fod y dyn yn benwan, ac t 
lawer o ddysg ei yru ef yn ynfyd, Ond dywedodd Paul, 
*'Nid wyf yn ynfydu, O ardderchocaf Ffestus." Yr 
oedd ei ymarweddiad mor ddyeithr, mor newydd, fel y 
tybíai Pfestus y rhaid mai gorphwyildra ydoead« Ond 
y gwirionedd oedd, y gwelai efe y mater mor eglur,- 
fel y bwriai ei holl enaid iddo. Yr oeddynt hwy yn dy- 
ŵyll hoUol am yr annogaetb a'i cynhyrfai. líid peth 
anghyffredin yw hyn. Ymddangosodd llawer, i'r rhai oa 
feddent ysbrydolrwydd, fel pe baent orphwyllog. £to 
gwelent hwy resymau da dros wneud fel y gwnaent. 
Arweiniai Duw eu meddyliau i weithredu mewn modd 
na allai y rhai nad oeddynt ysbrydol weted rheswm drosto. 
Jlhaid i chwi wneud eicb meddyliau at hyn, ac yn fwj 
feily, yn ol fel y byddoch yn byw uwchlaw y byd, ac ya 
rhodio gyda Duw. 

3. Os cewch Ysbryd Duw, rhaid i chwi ddisgwyl 
teimlo cyfyngder mawr wrth edrych ar yr eglwys a'r byd. 
Mae rhyw fath o bobl yn gofyn am yr Ysbryd oherwydd 
y tybiant y gwna efe hwyut yn berflfaith hapus. Tybia 
rhai fod Cristionogion ysbrydol beunydd yn bapos iawn a 
rhydd oddiwrth drìstwch. 

Ni bu erioed gamgymmeriad mwy. Darllenwch eich 
Biblau, a gwelwch y modd yr oedd y proffwydi a'r apost- 
oliou bennydd yn ocbeneidio gan gyfyngder, wrth edrych 
ar gyflwr yr eglwys a'r byd. Dywed yr apostol Paul ei 
fod beunydd yn dwyn yn ei gorff nodan yr Arglwydd 
lesu; a'i fod beunydd yn marw. Byddwch yn gwybod 
beth yw cyd-ymdeimlo ä'r Arglwydd lesu Grist, a chael 

Digitized by VjOOQlC 



J07 

eich bedyddîo â'r bedyüd â'r bwn y bedyddiwyd ef. O» 
fel y gofídiai efe wrtb edrych ar gyflwr pecbadariaid ! y 
fath wewyr enaid a deimlai am en hiachawdwriaeth ! 
Pa fwyaf a gaflToch o'i Ysbryd ef, egluraf y gwelwch gyf- 
]wr peehadorìaid, a mwyaf y gofìdiwch o'a berwydd. 
Teímlwch lawer gwaitb fel pe na allech fyw yogolwg eu 
sefyilfa; bydd eich tr&Uod yn annhraethadwy. 

4. Bydd cyflwr y weinidogaeth yn fynycb yn ofid i chwî. 

Sai blynyddau yn ol, cyfarfyddais â gwraig a berthynai 

i un o'r eglwysi yn y ddinas hon. Holais hi am gyflwr 

crefydd yma. Ymddangosai yn anewyllysgar i ddywed* 

yd Uawer yn ei gylch, gwnaeth ryw sylwadau cyfi^redinoly 

ac yna methodd cbwanega, Uanwodd ei Uygaid gan dda- 

grau, a dywedodd, *• O, mae meddwl ein gweinìdog nî 

yn dywyll iawn." PobÌ ysbrydol a deimlant yn fynych 

fe\ byn, a galarant yn ddwys. Gwelais lawer o hyn, a 

chefais yn fynych Gristionogion ag a wylent ac a ochen- 

eîdient yn ddirgel, wrth weled tywyllwch gweintdogiop 

ynghylch crefydd, ea daearoldeb a*u hofn rhag dyn ; on4 

ní feiddiant lefara am hyny, rhag iddynt gaei ea bygwth» 

ac efallaì ea troi o'r eglwys. Nid wyf yn dywedyd y 

pethaa hyn yn enUibas, i waradwyddo fy nirodyr» ond am 

ea bod yn wir. A dylai gweinidogion wybod, nad oes 

dim yn fwy cyfiredin na bod pob) ysbrydol yn teimlobaich 

a go6d o herwydd cyflwr y weinidogaetb. Ni fynwn 

âdeffroi nnrhyw deimladau drwg at weinidogion, ond mae 

yn bryd hysbysu, y caiff Cristionogion yn fynych olyg- 

iadan ysbrydol ar bethan, ac yr ennyna ea heneidiau, ac 

yna cánt nad â eu gweìnidog i mewn i'w teimladaa, ei fod 

yn mhell islaw yr hyn a ddylai fod, ao mewn ysbrydoi- 

olrwydd, lawer islaw rhai o aelodaa ei eglwys. Dyma 

un o'r drygau amlycaf, ac y dylid galaru mwyaf am danynt 

yn eÌD dyddiau ni. — Mae duwioìdeb y gweinidogion, er yn 

mrioneddol, mor arwynebol, yn aml, fel y teimla y rhan 

ysbrydol o'r eglwys nad all gweinidogìon gyd-ymdeimlo 

ä hwynt, ac na wnant hyny. Nid yw eu pregethau yn 

ateb i'w bangenion, ddim yn eu porthi, nac yn taro eu 

proflad, Ni fedda y gweinidogion ddyfnder digonol 

brofìad crefyddol, i wybod y modd i chwilio a deffroi yr 

eglwys; i gynnorthwyo rhaì dan brofedigaetb, i gynnal y 

gwan, i gyfarwyddo y cryf, a'u harwain trwy yr holl 

ddyryswch a allo fod yn eu ffòrdd, Pan fyddo gweinidog 

Digitized by VjOOQlC 



108 

wcdi tywys eglwys mor bell ag yr á ei brofiad ef mewn 

Ímarferiadaa ysbrydol, yna efe a saif ; ac hyd nes y oaffb 
rofiad newydd, hyd nes yr ail droir ef, y dryllier ei 
galon o'r newydd, ac yr elo yn mlaen mewn bywyd duw- 
tol a pbrofiad Cristionogol, ni chynnorthwya efe ychwaneg^ 
arnynt. Gall bregethu atbrawiaeth iachos, ac felly gall 
gweinidogannycbweledig wneud ; ond wedi y cwbl, bydd 
ei bregethu yn ddiffygiol o'r Ilymdra ymarferol hwnw, yr 
eneiniad hwnw sy ofynol i daro cyflwr Cristion ysbrydol. 
Mae yn fiaith ag yr ocheneidia yr eglwys o'i herwydd, 
fod dawioldeb gwýr ieuainc yn dyoddef cymmaint yn en 
dygiad i fyuu, fel, pan elont i'r weinidogaetb, pa faint 
bynag o ddysgeidiaetn a feddonti y maent mewn cyflwr o 
fabandod ysbrydoL Dylent gael eu magu a'u porthi, yn 
Ìiytrach na chymmeryd arnynt borthi ejlwys Dduw. 

Ô. Os meddwch lawer o Ysbryd Duw, rbaid i chwi 
ddysgwyl cael Ilawer o wrthwynebiad, yn yr eglwys a'r 
byd. Tebygol iawn y gwrthwyneba blaenoriaid yr eglwys 
chwi : bu yn wastad wrthwynebiad yn yr eglwys. Felly 
yr oedd pau fu Crist ar y ddaear, Crefyddwyr a'cb 
gwrthwynebant os byddwch yn mhell uwcblaw eu profîad 
bwy. Os bydd neb fyw yn dduwiol yn Nghrist lesu, 
rbaid iddo ddysgwyl erledigaetb. Y blaenoriaid a'r 
^einidog yn fynyçh a'cb gwrthwynebant, os Ilanwyd 
cbwi ag Ysbryd Duw. 

6. Rhaid i chwì ddysgwyl brwydrau mynych a blînion 
iawn â Satan. Nid yw Satan yn cael fawr trafferth gyda 
Cbristlonogion nad ynt ysbrydol, ond claiar, diog a bydol; 
ac nid yw y cyfryw yn cieall yr hyn a ddywedir am 
frwydrau ysbrydol. Gwenant efallai pan sonier am dan* 
ynt. Ac felly gad y diafol bwy yn lionydd : ni roddant 
Ìiwy afionyddwch iddo ef, nac yntau iddynt bwythau. 
Ond gẃyr yn dda iawn y gwna Cristionogion ysbrydol 
niwed mawr iddo, am hyny ymesyd i'w herbyn. Y cyf- 
ryw Gristionogion yn fynych a gânt frwydrau ercbyll. 
Cânt brofedigaethau na feddyliasant am danynt erioed o'r 
blaen, meddyliau cableddus, atheistiaeth, cynhyrfiadau 
i wneud gweithredoedd drwg, dyfetha eu hunain, a'r cyfl- 
elyb. Ac os ydycb chwi yn ysbrydol, gellwcb ddysgwyl 
y brwydrau erchyll hyn. 

7. Cewch frwydrau mwy â chwi eich bunan nac afedd- 
yliasocb erioed. Teimlwch eich llygredd wéitbiau yn codi 

Digitized by VjOOQlC 



109 

yn rhyfedd yn erbyn yr Ysbryd. '* Y coawd yn chwei»» 
nychn yn erbyn yr Ytbryd, a'r Ysbryd yn erbyn y 
cnawd." Syna y cyfryw Orîstion yu fynych o herwydd 
grym ei lygredd. Clywais am lywydd llong berthynol 
i'r Uool Daleithian ag oedd yn ddyn ysbrydol ; a dywed* 
odd ei weînidog wrthyf y byddai y dyn hwnw yn gorwedd 
ar y Uawr ac yn ocheneidio ran fawr o'r noa mewn ym- 
drech â'i lygredigaethaa» ac yn llefain ar Ddnw mewiì 
ing am iddo dori grym ei brofedigaeth. Ymddangoaai fel 
pe penderfynaì y diafol ei ddyfetha, ac fel pe boasai ei 
gaion eì hun ar y pryd mewn cyngrair À'r diafol. 

8. Ond cewch heddwch á Dow. Os bydd i'r eglwys» 
pechadariaid, a'r diafol, eich gwrthwynebo, bydd an ag y 
eewch heddwch ag ef. Bydded i'r rhai a elwir iV cyfyng- 
deraa, y brwydran» a'r profedigaethao hyn, a*r rhai a 
ocheneidiant, a weddìant» a wylant, ac a doraot eo calonan» 
gofio hyn: a'n heddwch, o ran eateimladao at Ddowy a 
lifafelafon. 

9. Cewch hefyd heddwch cydwybodi os arweioir chwi 
g&n yr Ysbryd. Ni chewch eich symbylo a'ch trallodi yn 
Whaas gaa gydwybod eoog. Bydd eicb cydwybod yn 
dawel a llonydd fel llyn yn yr háf. 

10. Os Uenwir chwi á'r Ysbryd, byddwch yn ddefnydd- 

iol: bydd raid i chwi fod felly. tísd yn oed os bydd- 

wch yn glaf, ao analloog i fyned o'cn ystafell, i siarad na 

gweled neby byddwch ddeng-waith fwy defnyddiol na 

chaot o'r Cristionogion hyny na feddant ysbrydolrwydd. 

I roi meddylddrych i chwi am hyn, adroddaf hanes. fr 

oedd dyn dowiol yn rhan orllewinol y dalaeth hon, vn 

glaf mewn uychdod. Dyn tlawd ydoedd, a bo yn glaf 

^roa (lynyddaa. Marsiandwr aonychweledig yn y Ile, 

ogalon hynaws, a arferai anfon iddo ryw bethao er ei gysor 

ef a'i denla. Teimlai yo ddiolchgar am y caredigrwydd» 

ond oi allai dalo» fei yr ewyiiysíai. O'r diwedd meddyl- 

iodd mai y tál gorea a allai roì oedd gweddio am ei iecb- 

ydwriaeth; dechreoodd weddio, ennynodd ei enaid» ao 

ymaflodd yn Now. Nid oedd uo adfywiad yno, ond yn 

mbeo Ychydig, er syndod i bawb» daeth y marsiaodwr 

hwn aílao o do yr Arglwydd. Cynneaodd y tân dros yr 

boll le^canlynodd adfywiad nerthol» adychwelwyd llawer. 

Nychodd y dyn tlawd hwn fel hyn dros amrywiol o 
flynyddau, a bu faryW. Wedi ei farwolaethi ymwelaia ft'r 

Digitized by VjOOQlC 




110 

ìhf a'i wtftddtr à roddodd ei ddvdd-lyfr yn fy Ilà ^ 

ttytfg péthaù ereiH, dywed yncfdo, ** Yr wyfyn^^ 

hfààíŵ ag yn Agbylch deg ar hagaîu ô weinidogioû ac 
eglẃysi," Yna à rhagddo î neiüduo rhyw oriau yn y 
dydd aV ẅythnos i weddio dros bob tin o'r gweinidogion 
a¥ e^lẃÿsŶ hyn, ac hefyd rhyw amserau i weddio dk*o8 y 
gWaíhâtyoi orsafoedd oénhadol. Yna cahlynai, dan wahanol 
8inset4adini, y cyfryw flfeithiau â'r rhai hyn: **Heddyw,*^ 
gan enwi y dydd, ''galluogwyd fi i offrymu yr hyn a 
alwáf yn weddi y ffydd am dy wailtiad o'r Ysbryd ar egiwy» 
, a hyderaf yn Nuw y hydd adfywiad yno yn fuaii:'' 
Dan amseriad arall, '* Heddyw, galluogwycl fi i ofifryma 

Îr hyn a alwaf yn weddi y ffydd dros y cyfryw eglwys, a 
yderaf y bydd adfywiad yno yn fuan." Fel hyn aethai 
áros lawer o eglwysi, gan roi i lawr ei fod ẃedi gwed'dio 
■l^swn ffydd drostynt, ara fod adfywiad yn fuan yn eu plîth. 
O'r gorsafoedd cenhadol, os wyf yn cofîo yn gy wir, óoffá 
yn neillduol yr un yn Ceylon. Yr wyf yn credu lâal y île^ 
òlaf à jSbfilèir yn ei ddydd-lyfr^ dros yr h«rn y ÿweddiai^ai 
#éddi t ffÿdd, oedd y Ue yr oedd yn byw ynddo. Cyn 
Mt ŵtBÚì no^ y ffefthiatt hyn ỳn ei ddydd-lỳfì-, dechi'òtròdá 
adfy wiad, ac aeth dros yr hbll wfad, yr ŵyf ÿn credüi ytt 
Bgtís^ oü tíid yn hollol, yn y dretn yr enwasid y Ileoedd yn 
eiddydd-Iyfr; ac mewn ychydig amser daeth newydd o 
Geylon fod ŷno adfywiad créfÿddoi. Ni ddefchreuodd 
adfy wîad yn ei dref ei hnnan nes ar ol ei farwoiaeth. I>e- 
ehreoodd ar yl^ amser ÿ rhbddodd ei weddw i mi ŷ Ilyfr a 
enwyd. Dywedodd hi ẁrthyf yr ymroddai gymmaint ì 
#éddi yn eì afiechyd, fel yr ofnai hi yn fynyoh y gweddiaí 
el hun i farwolaeth. Bu yr adfyẁiad yn fawr a nerthói 
îàẁn yn yr holl wlad ; a'r ffaith ei fod yn ngbylch dechreu 
ni chuddiwyd oddiwrth y gwas hwn i'r Arglwydd. Yn o1 
ei air,mae dirgelwch yr Arglwydd gyda y rhai a'i hofnanf 
ef. Fel hyn y dyn hwn, ag oedd yn rhy wan o gorff í 
fyned oi dý, a fo yn fwy boddiol i'r byd ac i eglwys Dduw» 
na'r holl grefyddwyr marwaidd yn y wlad. Wrth sefylí 
rhwng Duw ac anghyfannedd-dra Sîon, a thywallt ei galoil 
mewn gweddi ffyddiog, cafodd nerth gyda Duw fel tywyá- / 
og, a gorchfygodd, 

11. Os Ilenwir chwi à'r Ysbryd, ni theimlwch dî*allod ä 
èh#erwedd, pan lefaro pobl i'ch erbyn. Pan welwyf bobl 
yil âynbyrfn ae yn gofidio ö herwydd pob petb bychíln a'ií 

Digitized by VjOOQlC 



111 

Offfyjrddo, yr wyf yn síor na feddaat Yabryd Crû^ GaUU 
m\ lesu Gríst ddyoddef î onrhyw beMi i| aUasM imil%it 
ddyieisio ga^l eì ddywedyd i'w erbyn» beb gyffroi m^ra 
on radd. O3 bwriedwch chwi fod yn addfwy^ dan erledr 
igà^ih^ dangos tymher yr lachawdwr, ac anrhydeddn 
crefydd, niae arnoch angen cael eich ll^nwi á'r Yabryd. 

12. Byddwch yn ddoeth wrth arfer moddion er tfm 
pechadoriaid, Oa vw Yabryd Daw ynoch» efe a'oh lywya 
i arfer moddion yn ddoeth, yn addaa i'r dyben» ac i ophelyd 
gwneud niwed, Nid oea neb beb fod wedi ei leawi i^ 
Tabryd Daw» yn gymhwya i drefnn.meanraii a gynHnerir 
mewD adfywiaq. Byddant yn drwagl^ a gweitbriedaiìit fel 
pe na fedídept aynwyr cyffredin. Ond gwybydd dyn a 
vweinir gan Yabryd Dnw, pa amaer i weithredn, a'r modd i 
(ymhwyao gwirionedd dwyfol» fei yr atebo y dyben goren* 

13. Byddwish yn dawel dan gyatnddian; ni cbewoh 
eich dyrysu a'ch aynu wrth edrycb ar y dymmeatl yn 
^yfod. Rhyfedda pobl o'ch amgylch o herwydd eich 
taweiw^h a'ch airioìdeb mewn cyfyngderaa mawriony ddim 
ya gwybod am y cynnaliaeth mawr a fedda y rhai a lenwir 
VrYabryd. 

U. Byddwch yn oatyngedig yn angaa; teiiplwch yo 
barod bennydd i farw, ac nid ofnwch farw, ac ar ol marw» 

Sol y graddan y meddoch yr Yabryd» byddwch.yn tmy 
pua byth yn y nefoedd. 

VI. Canlyniadau o fod heb eich llenwi à'r Ysbryd. 
1. Amheawch yn fynych, a hyny yn rheaymol, eich bod 
yn Oriationogion, Bydd ynoch ambeuon, a dylent fod. 
Mcibion Duw a arweinir gan Yabryd Duw. Ac oa na 
BTweinir cbwi gan yr Yabryd, pa seiliau ay genych eieh 
bod yn feibion? Ymdrechwch wneud y goreu o ycbydig 
dyatiolaetby i ddal i fvnu eich gobaitb, ond ni ellwch ei 
ddal,- oddieitìir fod eich cydwybod wedi ei a.erio á haiam 
poetb, Ni ellwch ddianc rhag ayrthio yn fynych i am^ 
oenoD ac anaicrwydd poenus am eich cyflwr. 

2> Byddwch o hyd yn ansefydlogyn eich golygiadanam 
^eddi y ffydd. Mae gweddi y ffydd yn rhywbeth mor 
yẃrydol^ gymmaint mewn profiad ac nid mewn tyb, fel 
oddieithr eich bod yn ysbrydol eich hu^ain» na ddeallwcb > 
^' yB gyflawn. Geliwch aiarad Uawer am weddi y ffydd» 
^ chael eich argyhoeddi yn Uwyr ar y pryd yn ei chylch ; 
^^i Di byddwch byth mor sefydlog gyda golwg arpi ag j^^ 

Digitized by VjOOQ ItT 



112 

teimlooh yr nn módd ati, mewn ycbydig o amser byddwch 
yu Uawn ansicrwydd. 6wn am engraîfft ryfedd mewn 
brawd o weìnidog; dywedodd wrthyf, ** Pan gaffwyf 
Ysbryd Duw, ac y mwynhawyf ei bresenoldeb, credaf yn 
gadarn yn ngweddi y ffydd ; ond pan na chaffwyf ef, am- 
^ henaf a oes y fath beth, ac mae fy meddwi yn llawn o 
wrthddadlenon,'' Gwn am hyn trwy fy mhrofiad fy hnn, 
a phan yn clywed dynion yn dadlen yn erbyn yr olẃg 
hòno ar weddi ag a ddesgrifiais yn y darlithian fayn, deallaf 
yn dda beth yw eu hanhawsdra, a chefais yn fynych fod ya 
annichonadwy boddio eu meddyliau, tra mor bell oddiwrth 
Dduw; pan, ar yr un pryd» y deallent hi en hunain, heb 
ddadl, ond ei theimlo hi« < 

3. Os na byddwch yn meddu yr Ysbryd, byddwch yn 
barod iawn ì dramgwyddo wrth y rhai a'i nieddant, ac i 
amheu priodoldeb eu hymarweddiad. Os ymddangosant 
yn teimlo ilawer mwy na ẃwi, byddwch yn debyg iawn o 
alw hyny yn deimlad anifeilaidd. Efallai yr amheuwch 
eu didwylledd pan ddywedont y teimlant felly. Chwi a 
ddywedwch, " Ni wn beth ì wnend o'r cyfryw frawd ; ym- 
ddengys yn grefyddol iawn, ond ni ddeallaf fí ef, credaf fod 
ynddo lawer o deimlad anifeílaidd." Fel fayn cynnygiwch 
ei feìo ef, ì'r dyben o gyfiawnhau eich hnnain. 

4. Yr anedifeiriol a phroffeswyr cnawdol a'ch parchant, 
Hwy a'ch canmolant fel Cristion rhesymol, uniawngred, a 
chyson. Byddwch mewn tymmer meddwl i rodio gyda 
hwynt, am y cytnnwch. 

6. Trallodìr chwi yn fawr gan ofnan yn nghylch pen* 
boethni. Pa le bynàg y byddo adfywiadau, bernwch fod 
pobl yn tneddn yn gryf at benboethni, a llenwir chwi ag 
ofnau a blinder* 

6. Afionyddir chwi yn fawr gan y mesnrau a gymmerir 
mewn adfywiadan. Os cymmerir rhyw foddion yn taro 
yn union i'r perwyl, tybiwch eu bod oll " yn newydd," a 
thramgwyddwch o'u berwydd yn ol graddau eich dìffyg o 
ysbrydolrwydd. Ni welwch en cymhwysder. Safwch.a 
beíwch y mesuran, am eìch bod mor ddali fel na welwch 
eu haddasrwydd, pan y liawenycha yr holl nefoedd yn- 
ddynt, fel moddion i achub eneidiau. 
• 7. Byddwch yn warth i grefydd. Yr anedifeiriol a'ch 
canmolant weithiau am eich bod mor debyg iddynt hwy, a 
chwarddant am eich pen weithiau am eich bod y fath rag- 
rfthiwr. 

Digitized by VjVJOy It; 



113 

8. Mî byddwch yn deall ond ychydtg am y Bibl. 

9. Oa byddwch farw heb yr Ysbryd,9yrthiwoh i nffern. 
Kîd all fod amheuaeth am hyn. 

N&diadau,~l. Mae CrÌBtionogion yn enog wrth fod heb 
yr Ysbryd; fel y mae pechaduriaid wrth beidio edifarhaa. 

2. Maent hwy yn fwy eaog. Gan fod ganddynt fwy o 
oìeDni, maent o byny yn fwy eaog. 

3. Mae gan bob bòd le f achwyn ar Gristîonogioo y rhai 
na feddant yr Ysbryd. Ni wnewcb waith dros Ddaw, ac 
mae ganddo ef le ì acbwyn. Efe a roddodd ei Yabryd o 
byd eìch cyrhaedd, ac oanad yw genycb, mae ganddo hawl 
iedrych atocb a*ch ystyried'yn gyfrifol am yr boll ddaioni 
aallasech wnead pe buasai genycb. Yr ydycb yn peeha 
yn erbyn yr hol! nefoedd, canys dylech fod yn cbwanegu 
atea rhifedi faapas. Mae gan bechadariaid, yr eglwys, a 
gweinidogion le i achwyn. . 

4. Yr ydych ar ffordd gwaith yr Arglwydd, Ofer yw ì 
weÌDÌdog gynnyg gweithiodros eich pen chwi. Gweinid- 
ogion yn tynych a ocheneidiant, a'ymdrecbánt, ac a ym- 
drealiant yn ofer, wrth gynnyg gwnead daioni lle byddo 
eglwys yn byw mewn dall ag na chaftbnt Ysbryd Daw. 
Os tywelltir yr Ysbryd ryw bryd, yr eglwys a'i trìstâ 
yjnaitb. Fcl hyn gellwch.rwymo dwylawathori calon 
«icb gweinidog, ei orchfyga, ac efallai ei ladd, am na 
fyowch gael eich llenwi â'r Ysbryd. 

5. Gwelwch y rheswm fod ar Gristionogion angen yr 
^sbryd, a graddao en dibyniad arno. Ni ellir gwaagn 
hyn yn ormodol. 

ö. Na themttwch Ddaw, trwy ddysgwyl am ei Ysbryd, 
tra na ddefnyddiwch foddion i gael ei bresenoldeb. 

1* Os ewyllysiwch gael yr Ysbryd, rhaid i chwi fod fel 
plenty n, a phlyga i'w ddylanwadan — mor ystwyth ag awyr. 
Os yw efe yn eich tynn i weddio, rhaid i chwi adael pob 
peth i blygn i'w ymrysoniadau addfwyn, Teimlasoch yn 
ddiaa ddymaniad weithiau i weddìo am rywbeth, a rhodd- 
^M>cb hyny heibio» a gwrthwynebasoch, a Duw a'cb gad- 
î^wodd. Os ewyllysíwch iddo aros, rhaid i chwi blygu iV 
gynhyrfîadaa lleiaf, gwylio i ddysgu beth a fyn efe i chwi 
Wûeud, a dilyn ei dywysiad, 

B. Dylai Cristionogion fod yn barod i wneud unrhyw 
î^^erth er mwynhau presenoldeb yr Ysbryd. Dywedodd 
gwraig o radd uchel ag a broffesai grefydd, ** Rhaid i mi 

K 

Digitized by VjOOQlC 



114 

tiaiU aì rhoì heibio wrando y cyfryw weìnidog (gan ei enwi) 
yn pregetha,nea roi heibio fy nghydymmeithiou Uawen." 
Rhoddodd heibio wrando ac arosodd gartref. Gwnaeth 
yn wahanol i wraig arali o'r un sefyilfa, yr hon wedi 
clywed gweinidog yn pregetha, a aeth adref gan bender- 
fynu rhoi heibio ei duil ysgafn a bydol o fyw — ymadawodd 
â'i gwasanaethwyr — rhoddodd heibio ei rhwysg mewn 
gwisgoedd ac ymddangosiad ; fel y daeth ei chyfeillion 
liawen a bydol yn foddlon i'w gadael ì fwynhan cymmnn- 
deb â Duw, ac i dreulio ei hamser mewn gwnead daioni. 

9. Chwì welwch oddiwrth hyn fod yn anhawdd îawn i 
bobl o radd uchel fyned i'r nefoedd. Y fath adfyd yw 
bod yn y fathsefyHfa! Pwy a all ynddi fwynbau presen- 
oldeb Dnw ? 

10. Gwelwch mor angall yw y rhai a ymdrechant 
ddringo i'r fath sefyllfa, a beîaethant eu tai, a newidiant 
ea duU o fyw, eu dodrefn, &c, Aiae hyn fel dringo i ben 
hwylbren i ddyn gael ei fwrw i'r mòr. £r mwynhau Da w, 
rbaid i chwi ddisgyn, nid dringo. Nid yw Duw yn mysg 
balchder a gweniaith ufrern, 

11. Mae Uawer o grefyddwyr mor anwybodus am ys- 
brydolrwydd ag oedd Nicodemas am yr adenedigaetb. 
Maent yn anwybodus, ac yr wyf yn ofni yn annychweledig. 
Os siarada rhyw un rywbeth à hwynt am ysbryd gweddi, 
ni ddeaUant ddim am dano: mae cyfiwr y fath brofieswyr 
yn arswydus. Mor wahanoi oedd cymmeriad yr apostol- 
ion! DarUenwch hanes ea bywydau; darUenwcb eu 
Uythyrau, a chwi a welwch eu bod yn wastad yu ysbrydol 
ac yn rhodio gyda Duw. Ond yn awr cyn lîeied sy o'r 
fath grefydd ! *' Mab y Dyn pan ddèl, a gaifiT efe fiydd ar 
y ddaear?" Rhoddwch rai oV crefyddwyr hyn i weithio 
mewn adfy wiad, ac ni wyddant beth i'w wneud, ni feddant 
nerth, na medr, ac ni wnant argraff. Pa bryd yr ymesyd 
crefyddwyr i weithio, wedi eu Uenwi â'r Ýsbryd ? Pe 
gẁelwn yr eglwys hon wedi ei Uenwi â'r Ysbryd, ni 
cheislwn chwaneg i gyffroi yr hoU feddyUau hyn. Nid 
elai pythefnos heibio cyn y Uedai adfywiad dros yr hoU 
ddinas hon. 



itizedbyG00gle 



ÌÌ& 

DâRLITH VI1L 



CYFARFODYDD GWEDDIO. 

Tracbefo meddaf i chwi, Os cydsyDla dao o honoch ar y ddaear, an- 
ddim oll beth byna^ a'r a ofjDant, efc a wneir iddynt gan fy Nhad, yr 
hwD sydd yn y nefoedd.— Mat. lé. 19. 

Hyd yma, wrth ymdrin à gweddi, cyfyngais fy sylwadaw 
al weddì ddirgel. Llefaraf yn awr am weddi gymdeitb- 
asol, nen weddi amrywiol yn ng'fayd, daa nea chwaneg a 
fo wedi nno i weddio* Mae y fath. gyfarfodydd yn gy<» 
firedin er amser Crist, ac hyd yn oed gannoedd oflynyddau 
cyu hyny^ Tèbygol yr arferai pobi Ddaw yn mhob oes' 
gydweddiOy pa bryd bynag y caffent gyfle. N>id amheair 
príodoldŵb yr arferiad bon. Ni raid i- mi sefyll yn awr ar 
y ddyledswydd o weddi gymdeithasol. Ac nìd fy amcan 
yw trÌD y mater, pa nn a f^dd nnrhy w ddao Orístion a ano> 
Ŷ ofyn rhyw fendith, yn sicr o?i ohaeL Fy mwriad yw 
sylwi ar 

Oyfnrfodydd Oweddio^ 

I. Amcan cyfarfodydd gweddio. 

1. Un dyben o gyfarfod i weddio, yw meilhrin nndeb yn* 
mbiitb Cristionogioa. Ni Ihaedda^ dim. yn> fwy l «no^ 
ealonaa Crìstionogion na gweddío ynghyd. Ni charant 
6U gilydd un amser gymmaint a pban yn cyd-dywallt en. 
ealonau mewn gweddì. £a hysbrydolrwydd a greadeimlad 
o undeb a hyder, ag sydd yn bwysig iawn i lwy4d yr 
eglwys. Mae yn amheas a ail Cristionogion un amser 
beldîo bod yn nnol, os arferant gydweddio yn wiríoneddoU 
A lie y ba teimladaa annymunoî yn eu plith» diflanay ewbl 
pan anont mewn gweddì, Ennillir yr amcan mawr, os 
gellwch eu dwyn i lotr uno mewn gweddi. Ond gwneud 
hyn, derfydd yr anhawsderaa. 

2. Helaetha ysbryd gweddi. Gwnaeth Duw ni yn fodau^ 
cyd-ymdeimladol, ac yn trosglwyddo ein teimladao i'n 
giiydd ; ac mae trefn gras yn addas í ni fel y cyfryw. Mae 
gweinidog, er engraiffit, yn fynych fel yn anadlu ei deimi* 
adaa ei hun i'w gynnulleidfa. Ysbryd Daw, yr hwn a 
gynbyrfa ei enaid, a ddefnyddìa ei deimladau ef i effeitbip 
ar ei wrandawyr, gymmaint ag y defnyddia efe ei eiriau. 
Felly efe a ddefnyddia deimladau Cristionogion. Ni 
thuedda dim yn fwy i gren ysbryd gweddi, nac anomewn 
gweddi gydag un a feddo yr Ysbryd ei han ; oddieithr fod. 

Digitized by V3UUy It: 



116 

hwD gymmaint oV blaen fel y býddo i'w weddi ef ddigalonî 
y Ueill. £i weddi ef a'u deffroa hwy, os Dad ynt mor bell 
yn ol, fel y gwrthwyoeboDt lii. Os byddant rywle yn 
agos i'w brofîad, ei ysbryd ef a ennyn, a losga, ac a leda, 
Un dyn mewn eglwys, yn medda ysbryd gweddi, yn fyn- 
ych a ddeffry eglwys gyfan, ac a weithia yr un ysbryd 
trwy y cwbl, ac adfywìad cyffredinol a ganlyoa. 

3. Dyben mawr arall i weddi gymdeithasol, yw cyffroi 
JDuw. Nid ei bod yn newid meddwl a theiroladau Duw. 
Wrth gyffroi Duw, fel y dywedaia mewn darlìth flaenorol, 
ni feddyliwn ein bod yn newid ewyilys Duw. Ond pan 
offryma Cristionogion weddi iawn, mae eu meddwl hwy 
yn y fath gyflwr,fel y daw yn weddus i Dduw roi bendith. 
Maent felly yn barod i'w derbyn, ac efe a rydd am ei fod 
ef beunydd yr un, ac yn wastad yn barod i ddangos tra- 
garedd. Pan uno Cristionogion, ac y gweddiont fel y 
dylent, egyr Duw ffenestri y nefoedd» a thywallt fendith- 
ion nes na byddo Ile i'w derbyn. 

4. Amcan pwysîg arall ì gyfarfodydd gweddio yw 
argyhoeddiad a dychweliad peehaduriaid^ Pan ddygîr hwy 
yn mlaen yn briodol, tueddant yn neillduol i beri yr effaith 
hon. Arfera pechaduriaid fod yn sobr pan glywant gref* 
yddwyr yn gweddio. Lle byddo ysbryd gweddi, rhaid t 
bechadurìaid deimlo. Dyn annuwiol, Cyífredinolwr, a 
ddywedodd unwaith am ryw weinidog, ''Gallaf yn ddigon 
esniwyth ei oddef yn pregethu, ond pan weddio efe, yr wyf 
yn brawychu; yr wyf yn teimlo fel pe disgynai Duw arnaf." 
Pechaduriaid yn fynych a argyhoeddir wrth wrando gweddi. 
Dyn ieuanc o dalentau nodedig, adnabyddus i lawer o 
honoch, a ddywedodd am ryw weinidog yr hwn cyn ei 
droedigaeth a wrthwynebai yn rhyfedd, ** Mor fuan ag y 
dechreuodd weddio, dechreuais deimlo argyhoeddiad, a 
phe parhasai lawer yn hẃy i weddio, ni aliaswn ddal." 
Mor fuan ag y dechreuo Cristionogion weddio fel y dylent, 
gwybydd pechaduriaid y gweddiant, a dychrynant. Ni 
ddeallant beth yw ysbrydolrwydd, am na feddant brofiad 
o hono. Ond pan oífrymir y fath weddi deailant fod 
rhywbeth ynddi; deallant fod Duw ynddi, a hi a'u dwg 
hwy gerllaw iddo; hi a wna iddynt deimlo arswyd mawr» 
ac ni allant ei goddef. Ac nid yn unig hi a duedda ì wneud 
argraff ar feddwl pechaduriaid, ond pan weddío Cristion* 
ogion meiKO âydd, tywelltir Ysbryd Duw, a phecbaduriaid 
a doddir ac S droir yn y fan. 

Digitized by VjOOy It: 



117 

II. Ymoddidrejnu Cyfarýodÿdd Gweddio. 

1. Da yn fynyoh fyddai deohren cyffarfod gweddio trwy 
ddarlleo rhan o aìr Dnw ; yn enwedîg os gall y person a 
drefno y cyfarfod^ gofio rhyw ran gymhwysiadol at yr 
mchlysar, rhan a fyddo yn gyffroas, ac iV perwyl. Os na 
fydd ganddo ran oV fath, gwell iddo beídio darllen. Na 
lasgwch air Dnw i mewn i wnend rhan o*r cyfarfod oddíar 
arferiad. Mae hyn yn sarhad i Ddnw. Nid da darllen 
mwy na fo yn gymhwysiadol at amcan nen achlysar y 
cyfarfod, Tybia rhai pobl fod angen darllen pennod gyf- 
lawn yn wastad, er ei bod yn faitb, ac ynddi amrywiaeth 
o faterion. Mae darllen pennod gyflawn yr nn mor 
gyffronsadoetb^ag a fyddai i weinidog gymmeryd pennod 
gyflawn yn destnn, pan mai ei amcan yw gwnend i ryw 
wirionedd neilldnol effeithio ar feddwl ei wrandawyn 
Dwyn crefyddwyr at ryw fater, i weddio am ry w beth pen* 
nodol, ddylai fod amcan cyfarfodydd gweddio. Crwydro 
dros faes ehang« a rwystra ac a ddystrywia yr amcan. 

2« Priodol fyddai i'r person a drefno y cyfarfod wnend 
rhy w nodiadan byrion ac addas, ao eglnro natnr gweddi, 
yr annogaethan sy genym i weddiOy a dwyn y peih y 
ŷweddtir am dano, yn amlwg o ílaen meddylian y bofol. 

Ni all dyn weddio hebi'w feddylian grynhoi atnn |>eth» 
mwy nac y gall wnend rhywbeth aralL Dylai y hlaenor 
gan hyny ofaln am byn, trwy ddwyn o flaen en nteddyliaà 
y peth y daethant i weddio am dano. Os daethant î 
weddio am nnrhyw betby gall wnend hyn; ac os na ddaeth* 
ant» gwell iddynt fyned adref. Ni wiw aroa yno a gwawdio 
Dnw, trwy ffogio gweddio» pan na feddyliant am ddim i 
weddio am dano. 

Wedi crybwyll y dyben» dylai nodi rhyw addewid nen 
egwyááoT, fel sail calondid i ddysgwyl ateb i'w gwetldian. 
Os bydd nnrhy w amnaid o eiddo Rbaglnniaetb, addewid» 
aen egwyddor yn lly wodraeth Dnw» a roddo sail i ffydd, 
dyged hi i gof» ac na adawed iddynt siarad o*n calonau ea 
hnnain ar amcan, heb wybod nn rheswmcadarn iddysgwyl 
ateb. Unrheswm fod cyfarfodydd gweddio morddifndd, 
yw y gweitbredir cyn lleied o synwyr cyffredin yn ea 
cylcb« Yn lle edrych am sail gref i bwyso en ffydd arni, 
daw pobl ynghyd a dywedant en geiriau, ac ni wyddant ac 
ni ofalant a oes ganddynt ryw reswm i ddysgwyl ateb. 
Os Anl i weddio am ryw beth am yr hwn y gaü fod rbyw 

K 2 

Digitizedby\^UU^lt: 



118 

amhenaeth, nen gam-gymmeriacl, am saîl ffydd, dylid 
dangos îddynt y rheswm sy i gredn y gwrandewir ac yr 
atebir en gweddian. Hawdd yw gweled, oa na wneir 
rhywbeth fel hyn, y bydd tri o bob pedwar o honynt faefo 
ddeali beth maent yn ei gylch, nac am y sail ar yr hon y 
gallant ddysgwyl derbyn y peth y gweddiant am dano. 

3. Wrth alw ar bersonau i weddio, dymnnol yn wastad 
yw gadael i bethan gymmeryd en liwybr eu hunain, lie bo 
^yny yn ddiogel. Os gellir anturio, gadawer i'r rhai hyny 
weddio ag ynt fwyaf awyddns i hyny. Dygwydda weìth* 
ìan nad yw hyd yn oed y rhai yn gyfifredin yot fwyaf 
ysbrydol, ac addasaf i gael en galw, ddim ar y pryd, mewn 
tymher addas; gallant fod yn oera bydol^ac na wnantond 
rhewi y cyfarfod, Os gadewch y rhai a ewyilysiant weddio 
i weddio, gochelir byn. Ond yn fynych ni ellir antnrio 
gwnend fayn, yn enwedig mewn dinasoedd mawrion, lle y 
gall cyfarfod gweddio gael ei derfysgu gan rai na pherth- 
yna iddynt weddio; rhyw ddyn gorphwyllog, rhyw rag* 
rithiwr, nen elyn, yr hwn na wnelai ond swn. Yn y rban 
amlaf o leoedd, pa fodd bynag, geüir gwnend fel hyn gyda 
diogelwch. Rhoddwch y cyfarfod ì Ysbryd Duw. Y 
rhai a ewyllysìant weddio, gadewch iddynt weddio. Os 
gwel y blaenor ryw beth y dylid ei nnioni, sylwed yn eon 
a charedig,ac unioned ef, ac yaa aent rhagddynt eiiwaith. 
Yn nnig gofaled fod eî sylwadan yn brydloií, rhag 
rhwyslro y teimlad, oeri y cyfarfod, neu droi y meddwl 
oddiwrth y mater priodol. 

4. Os bydd angen enwi y personan fo i weddio» gwell 
galw yn gyntaf y rhai mwyaf ysbrydol. Ac os na wyddoeh 
pwy ydynt, yna gelwch ar y rhai yn fwyaf natnriol a dyb* 
iwch fod yn fwyaf bywiog, Os gweddiant hwy wrth 
ddechren, byddant yn debyg o ledu ysbryd gweddi trwy 
y cyfarfocl, a cbodi tymher pawb, — O'r tu arall, os gelwir 
ar rai oer a marwaidd ar y dechren, byddant yn debyg o 
oeri yr hoH gyfarfod. Yr nnig bryd y gellir gobeithio 
am gyfarfod gweddi effeithiol, yw pan fo rhan o'r eglwys 
yn ysbrydol, ac iddynt hwy fwrw en hysbryd i'r lleiil. 
Dyma y rheswm paham yn gyffredin y mae yn well gadael 
ì bethau gael eu Hwybr, canys yna bydd y rhai a feddant 
fwyaf o deimlad yn debyg o weddio yn gyntaf» a chynfayríu 
ysbryd y lleill. 

ô, Dylai y gweddiau yn wastad fod yn fÿrion iaum. 

Digitized by ^nOOy It: 



119 

Phb elo dynìon i wedclio yn Uîr, anghofiant pe le y maent, 
aenad ynt ond g^enau y gynnuileidt'a, na eütr dyigwyi iV 
gyonnlleidfa gyd-deinilo á hwynt,en dilyn ao nno à hwynt 
mewn gweddi, os byddant yn t'aith, ac yr ánt o gyich y byd» 
a gweddio am bob peth y gallont feddwl am dano. Yn gy- 
ffredin. y rliai a weddiant yn hir mewn cyfarfod, gwnant 
byoy nid am y medäaiU ysbryd gweddi, ond am nafeddani 
ef ; ac ânt o amgylch eilwaith ac eilwaith, nid am en bod yn 
llawn o^weddi. Nyddarbai dynion weddi faith trwy ddy- 
wedyd wrtb Ddnw pwy a pheth ydyw, neu gynghorì Dnẃ 
i wnend fei hyn ao fei hyn. Gweddia rhai gyfnndraeth 
gyflawn o ddnwinyddiaeth. Mae rhai yn pregethn, a rhai 
yncyngiiori y bobi, nes y^ymnna pawb iddynt dewi, a 
dian y dymnna Dnw hyny. Dylent gadw at yr amcan, a 
gweddio am y peth y daethant i weddio am dano, ae nid 
dilyn dyehymmyg en calonan ffol eu hnnain droa yr holi fyd. 

6, Dyiai pob nn weddio am ryw «» peih. Da fyddai i 
bob nn gymmeryd rhy w nn peth yn ei weddi ; gaii dan 
oen chwaneg weddio am yr nn pelh, nen bob nn am beth 
gwahanoi. Os nodwyd y cyfarfod i weddio am ry w beth 
oeiiiduol, gweddient oil am hwnw, Os bydd yn fwy cy- 
ffredinoi, dewieent en testnnao, yn oi eu teimladan. Os 
toeddir nn yn neiUdnoi i weddio dros yr egiwys, gwnaed 
^yoy* Os tneddir y nesaf i weddio dros yr eglwys, 
gwnaed yntan feily hefyd. Efailai y tneddir y nesaf i 
weddio dros becbadnriaid, am i'r ienenctyd ddyfod i 
gyfiesu eu pechod ; gwnaed byny, ac mor fnan ag yr eio 
^wy hyny, tawed. Pa bryd bynag y teimio dyn yn ddwys» 
mae hyny yn wastad am rywbetb neiiidnol» ao os gweddia 
«fe am hwnw, efe a lefara o helaetbrwydd ei galon, ac yna 
^fe a daw yn natnrioi pan ddarfyddo â hwnw. Y rhai a 
<l«imiant fwyaf, fyddant barotaf i gyfyogu eu gweddian at 
y mater hwnw, a thewi pan ddarfyddont, a pheidio 
gweddio am bob peth dros yr hoii fyd. 

1. Os, yn ystod y cyfarfod, y bydd angen newid testnn 
gweddi, bydded i'r biaenor nodi fayny, ac egiuro y mater 
niewn ycfaydig o eiriau. Os gweddio dros yr egiwys» nen 
dros wrthgilwyr, neu dros becbaduriaidf neu y paganiaid, 
fydd y mater, dangosed ef yn eglur, a tbrinied ef o'n 
bìaen, nes y dygo bwynt i feddwi a tbeimlo yn ddwys cyn 
y gweddiont. Vna dangosed iddynt y sail ar yr bon y 
g^Uant weitbreda ffydd wrtb ddysgwyi y fenditb a geis« 

Digitized by^^OUy It: 



120 

îant, os bydd angen y cyfryw sylw, ae felly arweinied 
hwynt hyd at yr orsedd, ac ymaflent yn llaw Daw. Maa 
hyn yn ol natnr y meddwl. Gwna pobl hyn yn wastad 
iddynt eu hunain pan weddiont yn ddìrgel, os yn wir y 
bwriadant weddio ì nnrhy w bwrpas ; dylai fod felly mewa 
eyfarfodydd gweddio. 

8. M ae o bwys llenwi yr holl amser, ac na bo dystaw* 
rwydd maith, yr h wn yn wastad a wna argra£F drwg ac a oera 
y cyfarfod. Gwn am raì eglwysi a gadwant amseraa at 
weddiddystaw; ond, feily, dylid erfyn yn bendantarbawb 
ì weddio yn ddystaw, fel y gwypo pawb paham y maenl 
yn ddystaw. Caiff hyn yn fynych eftaith nertholiawn» lle 
ÿ treulier ychydig o funndau gan yr holl gynnulleidfa 
mewn dystawrwydd» tra y codo pawb eu meddyliaa at 
Dduw. Mae fayn yn beth gwahanol iawn i ddystawrwydd 
maith am nad t>es neb i weddio. Teimla pawb fod y cyfry w 
ddystawrwydd fel oerfel marwolaethdros yr holl gyfarfod. 

9, Mae o bwys mawr iV blaenor wasgu y pechaduriaid 
a fo yn bresennol i edifeirwch dioed. Oylai weithto hyn 
adrefyac annogCristionogioni weddio mewn modd awnela 
î bechadnriaid deimlo y dysgwylir iddynt edifarhau yn 
ddioed. Tuedda hyn i lenwi crefyddwyr â thosturì a 
chariad ateneidiaa. Mae y sylwadau a wneir i bechador- 
iaid ya fynyçh fel tân ar galonau Cristionogion i'w deíTroi 
i weddìoac ymdrecha am eu troedigaeth. Bydded iddynt 
weled a theimlo arswyd a pherygl pechaduriaid yn eu 
mysg, ac yna hwy a weddiant. 

liL Enwaf amry wiol o bethau, y rhai a ullant cfdÿai- 
chwélyd ümean cyfarfod gweddio, 

!• Pan yn anhapus y byddo diffyg hyder ye y blaenor» 
nid oes gobaith am un lles. Beth bynag fyddo yr achos^ 
pa nn a fyddo efe yn feius ai peidîo» ei fod e/yn biaenori 
a oera y cyfarfod, ac a rwystra bob daioni. Gwelais hyn 
mewn eglwysi» Ile y caffaì rhyw flaenor, yr hwn efallai a 
fyddai yn feìns» ac efallai na byddai, ei osod i drefnu y 
cyfarfod gweddio, y cyfarfod á wywai dan ei reolaeth. Os 
bydd diffyg hyder gyda goiwg ar ei dduwioldeb, nen ei 
ddeail, neu ei farn, neu ryw beth perthynol ì'r cyfarfod, y 
cwbl a ddy wedo neu a wnelo a syrth i'r liawr. Dygwydda 
yr nn peth yn fynych lle y byddo eglwys wedi colii ei 
hyder yn y gweinidog. 

2, lie byddo y blaenor yn ddiffygiol o ysbrydolrwydd, 

Digitized by VjOUy It: 



121 

hjáá sycbder ac oerder jn ei sylwadan a'î weddian, a 
deogys pob petb eì ddiífyg ò enneÌDÎad, a bydd ei hoH ddy- 
lanwad yn groes î*r byn a ddylai fod. Adwaenwn eglwysi 
ile nad ellid cynnal cyfarfod giveddio, ac nid oedd yr acbos 
yn egtur, ond y rhai a ddeallent gyfiwr petban a wyddent 
fod y blaenor mor bynod o ddiflygioi o ysbrydolrwydd, 
fej y gwnelai yn anocheladwy rewi cyfarfod gweddio i 
farwolaeth. Mewnilawero'r eglwysi Henadnriaetbol, mae 
yr benuriaid mor beli o fod yn ddynion ysbrydoi fei bob 
amser y rhewant gyfarfod gweddio. Ac maent hefyd yn 
hynod o eiddigns dros eu bri, ac nid allant oddef ì neb 
arali flaenori yn y cyfarfod. Ac os bydd i ryw aeiod 
flaenori mewn cyfarfod gweddio.ceryddantef, adywedant, 
*'Nid ydyoh chwi yn bennriad, ac ni ddylech flaenori yn 
ogŵydd henuriad." Fel hyn safant yn y flbrdd, tra y mae 
yr hoU eglwys yn dyoddef dan cn dylanwad deifioi. 

Ni ddyiai dyn a ŵyr nad yw yn ysbrydoi o ran ei fedd* 

wl, flaenori niewn cyfarfod gweddio — £fe a'i iladd. Mae 

dau reswm am hyny. — Yn gyntaf, ni fedd efe^nt ygbrydol^ 

ac ni ŵyr betb i'w wneud, na pha bryd i'w wnend. Dyn ys- 

brydoì a wel gynhyrfiadau Rhagluniaetb, a gail deimlo 

Ysbryd Duw, a deali am betb y ty wysa efe bwy i weddio» 

fel y galio ddewis ei destunau, a defnyddio y teimiad a fo 

yn mysg Cristionogion. Ni ddystrywia efe bob teimlad 

da mewn cyfarfod, trwy ddwyn t mewn bethau nad ynt 

addas neu ddim yn amserol. Mae ganddo ddeall ys- 

brydol i ganfod tywysiadau yr Ysbryd, ei waitb yn y rhai 

8k weddiont, a dilyn arweiniad yr Ysbryd. Tybiwch fod 

dyn na byddo yn ysbrydol yn blaenori, a bod yno ddwy 

neu dair o weddiau, ac ysbryd gweddi yn codi, ond ni fedda 

y blaenor ddeall ysbrydol i'w ganfod, ac efe a wna ryw 

sylwadau ar ryw betb arall, neu efe a ddarllen ddarn o 

ryw iyfr, a fyddo mor beii oddiwrth deimiad y cyfárfod 

äg y w y pegwn gogleddoi. Dichon fod mor eglur i ereill 

am beth y gelwir arnynt i weddio, a phe deaaì Mab Dnw 

ei hun i'r cyfarfod ac enwi y testun ; ond y blaenor a'i 

dymchwel oll, am ei fod mor burt fei na cfaenfydd rediad 

ycyfarfod. 

Ac yua, os na bydd y blaenor yn ysbrydol, tebygol iawn 
y bydd yn drymaidd a sych yn ei sylwadau a'i holi gyf* 
iawûiadau. £fe a ddarllen hymn faith mewn duU cysg- 
lydÿ ac yna ran faitb o'r Ysgrythyr, mewn liais mor oer a 

Digitiied by VjOOQlC 



122 

g^aafâidd, fel y ìleinw efe y cyfarfod ag aerder gaoaf, ac 
efe a fydd yn drymaidd cyhyd ag y byddo efe a'i galon. 
oer yn blaenori ynddo. 

3. Diffyg taientau addag mewn blaenor. Os bydd yo^ 
ddiffygiol o'r talentau gofynol i wneud cyfarfod yn ddef- 
nyddioli efe a'i niweidia. Os na all efe ddywedyd dìm, 
nea os bydd ei sylwadau mor anmhriodol ag y paront 
yagafnder, nen ddirmyg, nen ddim yn cael eu rbeoii gan 
synwyr da, neu ddim yn gymbwysiadol, yna efe a niweidia. 
y eyfarfod. Gall dyn fod yn dduwiol, ond mor wan fel 
nad ywei weddiau yn adeiladu, ond ýn bytrach yn ddiflas- 
i'r rhai fyddoyn bresenol: pan fyddo hi felly gwell idda 
fod yn ddystaw. 

4. Oinystrìr Hes cyfarfod gweddio weithiau gan dymmer 
ddrwg mewn blaenor, Er engraifft, lle byddo adfywiad 
a gwrthwynebiad mawr ; os cyfyd blaenor mewn cyfar* 
fod gweddio, coffa engreifftiau o wrthwynebiad, a sylwi 
arnynt, ac felly troi sylw y bobl oddiwrth y mater y daeth- 
ant i weddio am dano» ni ŵyr efe o ba ysbryd y mae. 
Effeithia hyn yn wastad yn ddrwg ar gytarfod gweddio. 
Ob bydd i weinidog mewn adfywiad bregethu yn erbyn y 
gwrthwynebiad»efeynanocheladwy addinystria yradfyw* 
iady^ao a dry galonau Gristionogîon oddiwrth y gwrthrych 
prîodol. Gofaled y blaenor am ei ysbryd ei hun, rhag 
iddo gam arwain yr eglwys, ailedu tymmer ddrwg. Bydd 
yr un modd os bydd' i ryw un ag a elwir i lefaru neu i 
weddio, yn ei sylwadau neu ei weddiau gyffwrdd â rhyw- 
beth dadleuol, anmhertbynasol, afresymol, anysgrythyrol, 
chwerthittUB neu ddibwys. Gwna un o'r pethan hyn ddiffoddi 
anadliadau tyner ysbryd gweddi, a dtnystrio y cyfarfod. 

ô. Dynion yn dyfod yn ddiweddar i'r cyfarfod. Mae hyn 
yn rhwystr mawr i gyfarfod gweddio. Ar oi i bobi dde- 
ehreu gweddio» sefydlu eu sylw, cau eullygaid a'ucIustiaUf 
i gadw allan bob peth o'u meddyliau, ynghanol gweddi 
rhuthra rhywun i mewn a rhodia i roewn trwy ganol yr 
ystafell. Edrych rhai o'u hamgylch, ac aflonyddir medd- 
Wi pawb ary pryd. Yna sefydlant oll drachefn, a daw un 
arali i mewn, ac felly yn y blaen. Tybiaf na ofalai y 
diafol pa gynnifer o Gristionogion a elo i gyfarfod gweddio, 
ond iddynt fyned wedi dechreu y cyfarfod. Hoffai i 
lawer fyned un ar ol y llall mewn modd gwasgaroi ar ol 
i'r cyfarfod ddechreu, 

_ Digitized by VjOOQ lC 



128 

9. Pan wnelo dynioii weddìo n chyffemi ea peehod yn 
oeraidd, maeDt yn sier o ddiffbddi ysbryd gweddi. Pan 
fwynheir dylanwadau yr Ysbryd, ynghanol ymadroddion 
cjnnes, os daw dyn oer i mewn» a chwythn ei anadl oer, 
fel lleithder angao, gwna i bob Cristion teimladwy ewyll* 
ysio myned o*r cyfarfod. 

7. Mewn rhaì lleoedd arferir dechren cyfarfod gweddlo 
trwy ddarllen rhan faith oV Ysgrythyr ; yna rhyw flaenor 
a ddarllena hymn faith ; yn nesaf canant hi ; yna efe ü 
weddîa weddi faith, dros yr Inddewon a ohyflawnder y 
Cenedloedd, ac am lawer o bethan ereìll na pherthynant 
(Idim i amcan y cyfarfod. Wedi fayny, efallai, y darllen 
efe ddarn maith o ryi^lyfr nen dryBorfÌEi. Yna canlyna 
hymn faith a gweddi faith, wedi hyny ânt adref. Clyw- 
ais ftaenor nnwaith yn dywedyd, iddynt gadw oyfarfod 
gweddio gynnifer o flynyddan ac etto na bn adfywiad 
yn y lle. Y gwir oedd, yr arferai y blaenoriaid ddwyn 
y cyfarfodydd yn mlaen yn y fath fodd urddasol, ao na 
oddefaî eu harddas i cldim gael ei newid. Nid rhyfedd 
na fu adfywiad. Mae y cyfryw gyfarfodydd gweddio yn 
ddigon i rwystro adfywiad. A phe dechreuai nnrhyw nifer 
o adfywiadao, y fath gyfarfoid gweddio a'a dystrywiai. 
Çlywaisfod cyfarfod gweddionnwaith yn y ddinashon, lle 
jr ymddangosai fod peth teimlad, a chynygiodd nn fod î 
ddau neu dri weddioarol ea gilydd.heb godi oddiar en glín- 
iau. Un gwr arddasol ag oedd yno a wrthwynebodd hyny , a 
dywedodd na wnaethent erioed felly, ac y gobeitbiai na 
byddai newtdîad. Ni hoffai efe newidiadan. A dyna 
ddiwedd yr adfywiad. Mae cyfarfodydd gwedd lo y cyf- 
i'yw bersonau yn annewidiadwy, a phenderfynant na thro- 
anio'u ffbrdd, pa nn a ganty fendith ai peidio. Byddai 
goddef Dewidiad yn drefn newydd, ac ni hofiant hwy nn 
drefn newydd. 

8. Mae îlawer o ganu yn fynych yn dryga cyfarfòd gwe- 
ddio. ^Nid yw ìng mevon gweddi yn arwain pobl i ganu. 
Mae amser i bob peth; amser i ganu ac amser i weddio. 
Os gwn i beth y w bod mewn gwewgr dros eneidian, ni thu« 
edda CristionogioD i ganu pan feddont ysbryd gweddi dros 
bechadnriaid. Adroddiad natnriol o deimladan liaweD a 
siriol yw cann. Nid ysbryd llawen yw ysbryd gweddi. 
Owewyr ac ing dros eneidiau ydy w, ymbii a dadleu â Dow 
ä liefain cryf a dagrau/ ac pcheneidiau annhraethadwy. 

Digitized by VjOOQlC 



124 

Mae hyn yn debyg i nnrhyw beth yn hytrach na chana* 
6wn am racUlan o deimlad, pan na ellid blìno pobl Dduw 
yn fwy na thrwy gann ; am y byddai hyny yn hoUol groes 
ÌV teîmiad bwy. Pe gwypecb fod eicli tŷ ar dèn, a aros- 
ech cbwt í gann hymn cyn ei ddiíToddi ? Beth a dybid yma 
yn New York, pan fyddai adeìlad ar dân, a gwŷr y tân 
wedi casgln, pe byddai i'r blaenor aros a chanu hymn ? 
Mae yr nn mor natariol i bobl gann pan yn gweithreda 
ysbryd gweddi. Pan deimlo pobi fel pe yn tynn dynion 
o'r Úu, ni tfaeimlant fel pe baent yn cann. Ni welais an 
adfywiad yn lleaiol iawn, os byddai Uawer o gann ynddo. 
Tnedda i. leihau teimlad dwys. Gwir yw fod canu hymn 
weithian wedi effeithio yn nerthoVar bechaduriaid a fyddo 
wedi eu bargyhoeddi, ond, yn gyffredin, y gwabaniaeth 
hoUol ag sy rbwng en teimladau hwy ag eiddb yr eneidian 
hapns a fo yn canu, a bair yr effaìth. Os bydd yr hymn 
o natnr lawen, ni thuödda yn uniongyrchol i lesâu pecfaad- 
uriaid» ond tueddá yn fawr i leihau ing meddwl Cristion- 
ogion, fel y dystry wir y gwewyr^hwnw yn yr enaid ag ay 
anfaebgorol er iddo Iwyddo mewn gweddí. 

Pan fyner canu mewn cyfarfod gweddio, dylai yr 
hymnan fod yn fyrion, ac yn ddifrifol; rhyw bennìllion 
cyffrons tebyg o effeitbio ar beobaduriaid ; nen rai tebyg 
o eífeithìo ar saint ; ond nid y cauu llawen hwnw a wnelo 
bawb yn gysnrus, ac a dry y meddwl oddiwrtb amcan y 
cyfarfod. 

Clywais organist clodfawr unwaith yn peri effaith ry- 
feddol mewn cyfarfod gofairiedig. Yr oedd yr organ yn nn 
nertfaol iawn, a i swn fel taran. Yn yr hymn a roddwyd 
allan yr oedd y llinellan hyn; 

<* See tlie storm of Tengeanee gratberi ng 
0*er the path you dare to tread ; 
Hear the awful thonder rolling, 
Loud aod louder o*er yoor bead." 

Pan ddaeth efe at y geirian hyn, ar y cyntaf clywsom swn 
taran o bell, yoa daetb yn nes ac nwch, nes dyfod at y gair 
*'/oiu/er/' yna bu trwst nes y bu agos a tbrechu yr holl 
gynnulleidfa. 

Y cyfryw bethau yn eu A\e a wnant les. Ond cann 
cyffredin a leifaa cleimlad. Dylai yn wastad fod y fatfa ag 
na bo iddo ysgafnfaau y teínìlad, ond ei ddyfnfaau. 

Niweidir cyfarfod gweddio yn fynych trwy roi dychwel- 

Digitized by VjOOQlC 



125 

edigion ieuaìiio i ganu hymnan llawen. Mao liyn yn 
anmbfiodol iawn mown oyfarfod gweddio, Nid amser 
ydyw iddynt ymollwng i gann yn llawen, tra y mae cyn- 
nifer o bechadnriaid o'a hamgylch, a'n cydymmeithion 
hwy gynt yn disgyn i uffern. Diffoddir adfywiad yn 
fynych trwy fod yr eglwys a'r gweinidog yn noo i gann 
gyda dychweledigion ienaine. Felly trwy aros i lawenhaUy 
panddylentdeimlo yn ddwyaach droi bechadariaid,trÌ8tânt 
YibrydDaw, atheimlant yn fuan i ing en meddwl ddarfod. 

9. Cyffwrdd á materion dadleuol mewn gweddî a ddy- 
fetha ddyben cyfarfod gweddio* Ni ddylid son am ddim 
dadleuol mewn gweddi^ oddieithr y bwriada y cyfarfod 
bemder/ynu y nuUer hwnw, Os amgen»deaed Cristionogion 
ynghyd i'w cyfarfodydd gweddio, ar egwyddor lydan i 
offrymo gweddi nnol am ryw beth cyffredinol, a thrínier 
dadî ryw le arall. 

10. Dylai y blaenor ac ereill wylio yn fanol ar gifnhyrf' 
iadau Yibryd Duw, Na weddient heb yr Ysbryd, ond 
dilynent ei dy wysiadan. Byddent sicr o beidio diffoddí yr. 
Ysbryd er mwyn gweddio yn ol y drefn arferol. Gocheler 
pob peth a dyao y sylw oddtwrth yr amcan« Dylid 
gwylio yn enwedig yn erbyn ffng o deimlad. Os bydd 
ffog o deimiad, yn gyffredin bydd î ereiil weled a theimlo 
mai ffog ydy w. Pa fodd bynag» g^yr Ysbryd Dnw hyny» 
ac efe a drístâ ac. a âd y Ue. Ar y llaw arall» gwna pob 
gwrthwynebiad i'r Ysbryd yr an modd ddyfetha y cyfarfod« 
Dygwydda yn fynych fod rhai mor oer, fel os tyr rhywnn 
allan mewn ysbryd gweddi, y galwant hyny yn benboeth- 
ac efallai y gwrthwynebant ef. 

1 1. Bod i rai wrihod gweddio pan ofuner iddyni a niw* 
eidía gyfarfod gweddio. iihai pobl a ffogiant beanydd na 
feddant ddooiau. Gwrthoda gwragedd gymmeryd eu tro 
i weddio» a ffugiant na feddant ddawn gweddi: ond pe 
dywedai rbyW'un arall hyjiy, digient. Tybiwch iddynt 
wybod i rýw nn arall ddywedyd, '' Na ofynwch iddi hi 
weddio» ni aìl weddio» ni fedda hi ddigon o ddawn;" a 
hoffent hwy hyny ? Felly gyda gwr a ffugio na fedda efe 
ddawn ; sonìed rhyw nn arall na fedda efe ddigon o ddawn 
i weddio yn weddns» ac edrycher a hoffa efe hyny* Nid 
y w yr honiad yn ddidwyll ; rhith ydy w oll. 

Dywed rhai na allant weddio yn en teulnoedd, na fedd- 
ant daient* Ond ni ellid ea digio yn fwy na thrwy i ry w 

L 

Digitized by VjOOQ ItT 



126 

én ddywedyd na allant weddio yn weddus ya eu tonlaoedìd* 
Dywedent» **Beth, siarada y dyn yna fel pe tybîai na 
€edda neb ddoniaa ond ei hanan/' Ni arfera poM lettya 
y fath dyb isel am danynt ea hanaia : gwelais yn fynych 
felldith Daw yn düyn y fath grefyddwyr. Nid oes gati- 
ddynt eagas ; ni chymmer Daw an« Medda y dyn dalbd 
ì siarad à'i gymmydogion,a gaü siarad â Daw oa ewylly«ia« 
Chwi a welwch ea plant yn annychweledig, ac yn felldlth 
iV hardal. Dy wed Daw y tywallt efe eî lid ar y tealu- 
oedd na alwant ar ei enw. Pe meddwn amser, gallwn 
grybwyll Uiaws o ffeithiaa ì ddaogoe y NODA Daw à'i 
anfoddlonrwydd a'i felldith y rhai a wrthodant weddio pan 
ddylent, Hyd nes edifarhao crefyddwyr am y pechod hwD» 
ac y codont y groesy^os m^rnant aiw ÿweddioyn ffroeÈí) 
a gwnead ea dyledswydd,ni wiw iddynt ddysgwyi bendith* 

12. Mae cyfarfodydd gweddio yn fynych yn rhy hir, 
Dylid eu terfyna yn wastad tra y byddo gan Gristîonogion 
deimlady ac nid ea hostyn nes y darfyddo pob teimlad da» 

^ac yr ymadawo yr Ysbryd. 

13. Addefíadan oerion. Addefa pobl ea pechodaa, heb 
ea gsdael. Addefant yr an peth bob wythnos. Addefiad 
maith, oer, a marwaidd, yr wythnos honi ac nn cyffelyb 
yr wythnos nesaf, heb adael nn pechod. Ni fwriadant 
adael ea pechodau ! Dengys hyn yn eglar na feddylìant 
ddiwygio. Yr addefìadao hyn yw eu holl grefydd. Yn 
lle tynu bendith oddiwrth Dduw trwy yr addefiadaa hyn, 
ni thynant ond melldith. 

14. Pan drenlio Cristionogion yr hoU amser i weddio 
drostynt ea hanain. Dylasent wnead fayn yn ea ystafell- 
aa. Pan ddelont i gyfarfod gweddio, dylent fod yn barod 
i erfyn yn effeithioi dros ereili. Os gweddia Cristionog* 
ion yn en hystafelloedd fel y dylent, teimlant fel yn gwe* 
ddio dros bechadnriaid. Os gweddiant yn eu hysíafeUoedd 
yn anig drostynt en hanain, ni chûnt ysbryd gweddi* 
Adwaenwn ddynion a gaaasant arnynt ea hanain dros 
ddyddiaa i weddio drostynt ea hanain, ao heb gael dim 
bywyd, am fod ea gweddiau oU yn hnnanol, Ond os 
gwnant anghofío ea banain, agor ea calonau, a gweddio 
dros ereiil» deffry hyny y fath deimlad fel y galiant dy wallt 
en calonaa: ac yna gallant fyned i weithio dros eneidìaa* 
Adwaenwn ddyn mèwn adfy wiad ag a gauodd arno ei hun 
dros 17 o ddyddiauy ac a weddiodd fel pe mynasai i Ddaw 

Digitized by VjOOQlC 



127 

Mjfod at ei deleran ef, ond ni Iwyddodd ; ac yna aeth allanr 
> weithior ac yn ddîoed cafodd Ysbryd Duw yn ei enaid*- 
Dayw i Gristionogîon weddio drostynteahanain, addef ea 
beîan, ac yna lledn en. calonan, nes y teimlont fel t dylent. 

15. Mae cyfarfodydd gweddtO' yn fynych yn ddifudd o 
eimu aylwadaa adeU», Ni ddywedîr pethan a dneddant 
idywya pobl i weddio. Dichon na bydd y blaenor wedî 
yubarotoi ; nen nafedday taletttan gofynol i dywys eglwy» 
mewn gweddi, nen ni tbywysa efe en meddyltan i drlgo ar 
dettanau priodol mewn gweddî. 

16. Pan fyüdo persooan a fetir yn gyfiawn am Fywbeth^ 
yn barod i lefam a gweddie. Mae y cyfry w bersonaa weith- 
ian yn awyddaaiawn am gael en rhan. Dywedant y dyU 
ent godi a thystia droa Ddaw bob amser ; y gwyddant nad 
allant adeiladu yr eglwys, ond nad ail neb arall wnend en 
dyledawydd hwy» ac yr ewyllysient iefaru. Dichon mai 
yr unig le y tystiasant erioed dro$Dd%v> oedd y cyfarfod 
gweddio; en holl fywydan, allan o*r oyfavfod» adystiant 
yn erbyn Dnw. Gwell iddynt hwy dewi^ 

17. Lle y blaenoro personan a fyddo raor annysgedig fel 
Bad all rhai o ddysg lai na'n ffieiddio; ni all y cyfryw ea 
dilyn, a thrcMr ymaitben meddylian yn anocheladwy. Ni 
feddyllaf fòd yn ofynol fod dyn yn gryn ddysgedig er 
blaenoriì mewn cyfarfod gweddio» Oall pob an o ddysg 
cyffredio, yn eawedig os arfeim weddio» fláenori mewn 
cyfarfod, os medda efe ysbryd gweddi. Ond arfera rUai: 
ymadroddìon mor wrthnn a thrwsgl, felna allant lai na 
thramgwyddo pob meddwl deallaé ; rhaîd iddynt wnead. 
Cyfyd y teimlad o ffieiddiad yn nalnriol ; a tfara byddo 
gwiíhrych anhyfryd o^ flaen- y meddwU raae y teimlad 
yn anorchfygol. Ni eheidw dawioldeb ddyn rhagddo, o» 
na ohymmerir ymaith. y gwrthrych. Os ewyliysia y 
«yfryw rai wnead daioni, gwell iddynt dewi. Diohon y 
gofidia rhai o honynt am naelwir amyntat y gwaith. Ond 
gwell dywedyd yr achos yn hynaws wrthynt» na drygu a 
S^aradwyddo y eyfarfod trwy eacyflawniadaa. 

18. Difiyg andeb raewn. gweddi. Pan dywyso nny ni 
ddilyn y lieili, ond meddyliant am rywbeth arall. Ni ana 
•n oalonan, ni ddywedant, Aroen. Mae hyn cynddrwg a 
pha byddai nn yn anfon deiseb ao un arall yn ei wrthwyn» 
fba, Oofyna nn i Dduw wnend peth, a gofyna y UalL 
iddo beidîo>neaiddo wnend rhywbeth arall. 

Digitized by VjOOQIC 



128 

19. Eggenlusîad o weddi ddîrgel. Ni all Cristionogioo 
ag oa weddiant yn ddirgel, aiio gyda nerth mewn cyfarfod 
gweddio, na chael ysbryd gweddi. 

Nodiadau. — 1. Gyfarfod gweddio heb ei drefnn yn dda, 
a wna fwy o níwed nac o les* Mewn Uawer o eglwysî, 
trefnir cyfarfodydd gweddio mewn modd na rydd nn oiwg 
ar ea hamcan na'a grym. Taeddant i ddiffoddi yn faytrach 
nac ennyn teimlad duwiol ac ysbryd gweddi. -^ 

2. Dengys cyfarfod gweddiogyflwr crefydd mewn eglwys* 
Os esgeulasa yr eglwys y cyfarfodydd gweddio» nea 
os cynnullant beb gael ysbryd gweddi, eglar yw, o gan* 
lyniad, fod crefydd yn isel. Ond i mi fyned i'r cyfár- 
fod gweddio, gallaf bob amser weled cyflwr orefydd yno. 

3. Dylai pob gweinidog wybod, os esgeulasir cyfarföd-* 
ydd gweddio, fod ei holi lafnr yn ofer. Oddieithr iddo 
alla cael gan Gristionogion ddyfod i'r cy farfodydd gweddto, 
nid all efe gòdi gwirgrefydd. 

4. Mae pwys mawr ar yr hwn a flaenoro mewn oyfarfod 
gweddio, Os nad yw y cyfarfod yr hyn a ddylai ioáp os 
nad yw yn codi crefydd, dylai chwiHo yn ddifrifol beth y w 
yi* achos, myna ysbryd gweddi, a pharotoi i wnead sylw- 
adaa buddiol ac unioni pethaa, Ni pherthyna i ddÿn 
íiaenori mewn cyfarfod gweddio, os nad yw yn barod o 
ran pen a chalon, i wneud hyn. Hoffwn i chwi y rhai a 
drefnwch wahanol gyfarfodydd gweddio yr eglwys hon, 
sylwi ar hyn. 

6. Cyfarfodydd gweddio yw y rhai anhawddaf i'w cadw 
fei y dylid. Maent mor ysbrydol, fei oddieithr fod y blaenor 
yn barod iawn» mewn calon a meddwl, darfyddant, Mi 
wiw i'r blaenor achwyn na ddàw aelodau yr eglwys yo 
nghyd* Naw gwaith o ddeg, bai y blaenor yw byny. Pe 
teimlai efe fel y dylai, byddai y cyfarfodydd mor hyfryd, 
fel y deaent idd]^nt. Os yw efe- mor oer a raarwaidd» ao 
heb ysbrydolrwydd, nes y rhewa efe y cwbl, nid rfayfedd 
na ddaw pobl i'r cyfarfod. Swyddwyr eglwysi yn fynych 
a achwynant ac a feiant am na ddaw pobf i'r cyfarfod 
gweddio, pan mai y gwir yw, eu bod hẁy mor oer fel y 
rhewant i farwolaeth bawb a ddeio. 

6. Cyfarfodydd gweddio ynt y rfaai mwyaf pwysig i eg^ 
Iwys. Mae obwyamawr i grefyddwyr gynnal cyfarfpdydd 
gweddiOf Cl,) I feithrin 'andeb. (2.) I gynnyddu car* 
iad brawdoU (3.) I fagu hyder cristîonogaU (4.) 1 

Digitized by V3UUy It: 



129 

édŵyn yn mlaeii eireyiiiiydd ea haDaín mewir gm; (6.y 
I feithrin ysbrydolrwydd* 

7« Dylai fod cynnifer o gyfarfodydd gweddio yn yr eg- 
Iwys, ac yu cael en trefna mewn modd ag a weithredo 
ddonian boll aelodaa yr eglwys — yn wýr ao yn wragedd. 
Dylai pob nn gael oyfle i weddio ao adrodd teimladao ei 
galon, oa medda deimlad. Bwriedir gwahanol gyfarfòd*» 
ydd gweddio yr eglwys hon i wnead hyn. Oa ynt yn rhy 
liosog ì hyn» rhaner hwynt, fel y dyger pawb at y gwaith» 
î Feîthredn pob dawn, a meithrin nndeb» hyder, a ohariad 
brawdoly trwy y cwbl. 

8. Mae o bwys i bechadnriaid anedifeiriol gyrohn yn 
wastad i gyfarfodydd gweddio* Oi na thnedda neb o 
hooyiit 1 ddyfed» ewch a gwahoddwch hwynt^ Dylai 
Criationogion draffertha Uawer i ddenn ea cymmydogion 
a'a cyfeillion anedifeiriol i ddyfod i gyfarfodydd gweddio. 
Gallant weddio yn well dros bechadnriaid anedifeiriol 
pan fyddont yn éa golwg. Gwn am gyfarfod gweddio gan 
WMgedd» ag na chaSai pechadnriaid ddyfod iddo« A'r 
rheawm oedd en bod mor feilchion fel v cywilyddieot 
weddio yn ngŵydd pechadoriaid. Y fath ysbryd ! Ni 
▼na y feib weddiaa lei : sarhant Ddaw. Nid yw yn 
ddigon, mewn nn modd» i chwi fyned eich hnnain iV cyf- 
arfod gweddio; nì ellwoh weddio, os na wahoddaaoch 
ryw bechadur i ddyfod. Os bn iV holl eglwys esgealaso 
eodyledswydd feily, a myned i'r cyfarfod gweddio» h( 
gymmeryd pechadoriaid gvda hwynt, i gael gweddìo drof. 
^ynt, i bethy cynnallaaantr 

9. Dyben mawr hoU foddJon gras yw amcana yn ânion- 
gyrcbol at droedigaeth pechadariaid. Dylech weddio am 
iddyDt gael ea troi yno. Níd gweddio am iddynt gaeheu 
defíroi a'a hargyhoeddi» ond gweddio am iddynt gael en 
tîoi yn y fan. Ni ddylai un weddio» na sylwiy fel pe 
Ÿ^ dysgwyliai i an pecbadnr fyned adref heb roi ei galon 
î Dduw. Dylech oll geisio argraffa ar ei feddẁly mai 
YN AWR y dyiai blygn. Ac os gwnewch chwi bỳn, á 
chwi etto yn llefara» Daw a wrendy. Pe profai crefydd- 
^^t ea bod yn wir wedi rboi ea calonau ar droedigaeth 
pechadariaídy bod eu bryd ar hyny, a gweddio fel y dylent, 
anaml y cedwid cyfarfod gweddio beb fod eneidian yn 
cael ea troi ; ac weithiaa bob pecbadur yn yr ystafelh 
Pyma y pryd, os bytb, i ddysgwyl i becbaduriaid gael eu 

2L 

Digitiied by VjOOQlC 



ISO 

Irolmewù fltebŵd i'r gweddiaa hyiiy^ Nid «ttltefiif ÌH 
tfaroîr pechadnriftid yn eich hoU wahanol gyfarfody4il 
gweddio ehwt, os gwoeweh ehwi eích dyledswydd. Dyg-» 
wch hwynt yno, dygwch eioh tMihloadd* eieh cyfeiUtoa^ 
nen eich cymmydogioa^ i'r perwyl hwnw; addyagwck 
hwynt yn briodol, os bydd arnYfttaBgenàddysgiagweddi^ 
wch drostynt fel y dyleoh» a chwi a aohübwoh 0<t hoMÌd^ 
ìan. Byddẃeh uor, oa gwoeweh ehwi eich dyledawydd 
yn iawB, na ettyl Duw ei fendith, ond gwaeir y gwaiüi« 



DARLITH IX. 

ltOD0!ON VW HARFBRTD GTDâ PllECHADÜftlAlD. 

Tf nhystîon ì ydych chwî, medd yr Arglwŷdd, á'ào gw*Ä yr hwn a 
ddewi8Al8.--£sAir 43. 10. 

Yíì y testnn cadartíheî^ am fahmt Dnẁ, ma! ei dystion 
ynt. Mewn amrywìol o*m darlithlati blaenotoU ymdrìn- 
iäîs á ,Qweddi, ntny moddion hyny er cael adfywiad, tng 
a fwriadwyd i gyffroi Dnw i dywallt ei Yshryd. Yr wýf 
yn aWr i sylwi ar y moddlon ereitl : aef, 

Mòddùm'tẃ harjeryd er argyhúeddi n thròi pef^adnrmid. 

Mae yn wir, yìi gyflVed!n, y têimlB pòbl^gydá golwg ar 
grefydd, yn gyfärtali'ẃ cred am ei gwirionedd. Anyàtyr* 
iaeth y w y r achos mawr tia theimla mwy yn ei chylcfa. Ni 
all neb edrych àr wfrioheddatl mawrìon crefỳẃd;/e/ ŷioéf-* 
iúnéddau, heb deimlö yn ddwys o'a herwydd: niail y 
diafoi, mae efe yn creda ac yn cfyna. Teîmla att^ylion y 
nef wrth e'drycn ar y ]pethaa hyn : tetmla IhiWÎ Creŵii- 
iaeth o ẃlriûnedcl a báir deimlad o ryw fath bob-àmser. 

tJn dỳben nîiawr ò eiddo Daw yngadael ei bobl yn y hyd 
wedi eii troedîgaetb, yw, iddynt fod yn âyíHon droi Dduwî 
fel y gállont alẃ sylw y ITiawa difraw aty mater, a gẁneod 
iddynt weled y gwahaoiaeth rhwng cÿmmeriad a diWedd 
y rhai a gredánt ag èiddo y rhai a wrthodant yr efengyl, 
Yr anystyriaeth hwn y w y rhwystr mawr i ledaeniad cref- 
ydd. AThyn a wna Ysbryd DtiW yw deffV'oa dyiiion i 
sylẃi ar eu pecbod a ffbrdd iaclrawdẁriaeth, Defbydd- 
iwyd- gwyrtbìau weithiau i dynu sylw pechaduriaid : aC^ yb 
y ffbrdd hon gall gwyrtbiau fod yn offerynol er eû dTẀ- 
welíad, er nad yw dychweliad efi hnn yn wyrth, áchÄd ÿW 
gwyrthiaa ea hunain hyth yn troî ncb: gallantfod ya 

Digitized by VjOOQlC 



181 

láM'ẅn ÌBÊtou Nid ytt yn ir«ila4 yo •ffèilhîol 1 hyays 
a phe byddent yn gyffredÌD» «olleot ea grym yn fotn, Ýr 
bỳn iy aogen yn y byd, yv rhywbeth o fyddM yn (oth o 
▼yrth hoUbresòiioli gnihiog nîd yn nnig i dynn sylw 
oiîd i'w oeiíydla, a ohadw y meddwl i weithreda yn gynnet 
tf y gwiríoMdd« pes ylygo. 

Gan hyny gŵeiwn pnham y gwaagarodd Daw ei bobl i 
M> mnn, yn dealneedd, ao i blith y cenedloadd. Nf 
eddefai byth iddynl íúá oll yn yr nn Ue, pa mojf hyfryd 
byai^^ ÍUaani hyny i'w teûnladan. Myn en bod yn waag» 
uedìg, Pan gaagledd yr eglwya yn Jeraaalom yngbyd, 
po eagenkiao m^md allan fel y gorcfaymynaaai Griat, i 
wda yr e£engyl dtoa y byd» gadawodd Oaŵ iddynt gael 
M faed^lid a'n gwaegoìra» ao yna ** tromwyaaant gan bregetlm 
y gair." WHh drin y leaton, bwriadaf ymofyn, 

1* Pa bethan y mae Criationogion i'w tystio droa Ddaw» 

^ njSfTeâmoL Maent i dyatio gwiriooedd y Bfbh 
Maent yn dyfttíon cymhwya i hyni oanya profasant ei wir« 
ionedd. Nidoes ar y Criaftion profiadül fwy o angott 
prawf allaiM»! i hrefi gwirionedd y Bibl iV feddwl, naoay 
arno i bn»fi ei fodolaeth ei hnn. Mae wedi ei arçyhoedcU 
Mr gyflawn. a ehadam am boll gynllnn iacbawd w^ iaoth, 
M y byddai o jfrnyg ei reftymn o'i grediaiaefth yn y Bifol* 
yn beth mor anntebooadwy â*i resymn o'i grediniaetfa yn 
^i fodoloetíi ei faaii. Cynoygiedd dynion godt amheoaeth 
ynmoâolaetb y byd deíityddial$ oad m fiynant: ae ni all na 
dyn amea y peth. Byddai anen hyn yi» groea i'w reawm» 
ŵallech ddèfoyddio rhesyman nad aliai efe ateby ei ddyrysn 
aebaa eienan» dichoo nod yw yn rheaymwr oac yn atbron* 
^Ty ac nad aU gaaibd eich twÿii. Ond yr hyn a ŵyr a ŵyr« 

fielly mewa iwafydd. Gŵyr y €r»$l»oa fod y Bibl y« 
ẃ. y oreíyddwr gwanaf trwy ei brofiad a ŵyr fod y 
BibLyn wir« OaU f^ywed gwrthddadieiMn oddiwrth aa- 
fffddiaid.aa feddyliodd erioed am dafiynt>ac ead all ateb, 
IfeUir ei ddyryan, ood ddiiu ei ŷfVi oddiar ei dîr. Dywed^ 
*'Ni aliaf eieh ateh, ond gwn Ced y Bibi ya wir." 

A phe edrychai dyo mewn drych, a dywedyd, *' Dyna 
fy wyaeb i«*' Pa fodd y gwyddoeh maâ eich wyoeb ehwi 
ydy w ì ^* Wrtb eì olwg." Feily pao welo Cri^tioo ddar* 
i^ad.o bono ei hon yn y Bibl, gwel ei fod mer gywÁr, 
/ei y gŵyrei fod yn wir. Ood yn fwy neillduol, mae 
^rntiooogion i dystio, 1. Anfarwoldeb yr enaid, Dang'^ 

Digitized by VjOOQlC 



182 

Mir byii yo eglnr yn y Bibl. 2. Oferedd a gwagedd pob 
da daearol. 3. Nator foddhaol a digoDolrwydd gogon» 
eddus crefydd. 4. Baogrwydd a pberygl pechadariaìd, 
Am hyo gallaot hwy dilywedyd trwy brofiad gystal à gaír 
Dnw. Owelsaot eo pechodaa ea baoaio» a deallaot lawer 
am oatar pechod, ac eaogrwydd a pherygl pecbadoriaid. 
6. Bod afiero, fel lle o gosp dragywyddol i'r drygiooas. 
6. Oariad Criat at becbadariaid. ?• Ýr aogen am fochedd 
•BOtaîddy er caei myoed i'r nef. 8. Yr aogen am hnnan- 
wadiadi a byw nwcblaw y byd. 9. Yr angen am addfwyn- 
der» a nefol-f^ydedd» gostyngeiddrwydd» a didwylledd* 
10. Yr aogeo am Iwyr adoewyddiad cymmeriad a bochedd, 
i bawb a elo iV oef. Y rhai hyn ynt faterion am y rhai y 
maent i fod yo dystjon dros Ddnw. Ac maent yn rbwyni 
i dyatio mewn modd a baro i ddynion greda y gwirionedd. 

11. Y modd y maeot i dystio* 

Trwy oreh^yn ae eÊampl: ar bob achlysar príodol k*% 
gwefosan ; ood yn benaf á'o bncheddan. Ni ddylai Crist- 
ionogion fod yn ddystaw â'n gwefoaaa ; dylent geryddn, 
cyngfaori, a deisyf gyda phob fairymarot ac athrawiaeth« 
Ood trwy esampl y maeot i wnend mwyaf fel tystion. 

Oofynir iddynt dystio fel hyn» am y dysga esampl gym* 
maint yn gryfach na gorchymyn, fel y gwyr nawb: dywed 
gweithredoedd yn nwcb na geirian* Ond lle yr una gor- 
ehymyn ac esampl yr effeithir mwyaf ar y meddwh I 
dystio gwirionedd y pethaa a enwyd ; yn gyffredinol—- 
dylént facheddn yn mhob peth| fel yn credn y Bibl. 

1. Fel pe oredent fod yr enaid yn anfarwol» ac fel pe 
credent nad yw angan yn terfyna en bodolaeth, ond yn 
4ldechrenad cyflwr dinewid. Dylent fachedda fel y gwuel- 
oot i bawb o'n hamgylcb gredn hyn« Hawdd yw gweled 
na wna gorchymyn heb esampl ddim lles ar y mater hwn. 
Nid oes rheswm yn y byd a argyboedda ddyoion eich bod 
yn credn byn, oddieithr eich bod yn byw fel pe baech yn 
eí gredn. Oall eich rhesymaa fod yn anatebadwy, ond os 
nad ydych yn bacheddo yn gyfatebol»eich ymarweddíad a 
ddymchwela eich rhesy man. Dy wedant eich bod yn ddadl- 
enwr a rhesymwr medras,ac efallai yr addefaot nad allant 
eich ateb ; ond yna dywedant, amlwg y w mai twyll -y w 
eîch holl ymresymiadyac y gwyddoch mai twyllydyw,am 
fod eìch bachedd yn gwrtbddywedyd eich athrawiaeth. 
Neuyos y w yn wir, nad ydych chwi yn ei cbredn. Ac felly 
i'r ochor arall yr â hoU ddylanwad eicb tystiolaeth cbwi. 



133 

4. Natar ofer a gwag pethau y byd hwn. Yr ydych i 
dyBtio hyn trwy eioh bnchedd. Y diffyg o hyn yw y 
rhwystr mawr yn ffordd dynion. Mae angen tystíolaeth 
plant Dnw yn hyn yn fwy nac meŵn dîm: gafaela dynion 
gyooimaint yn mhethaa y byd, ao ymwnant mor barhans â 
hwynt, fel y maent yn daeddol iawn i gaa tragywyddoldeb 
o*a meddylian. Gwrthrych bychan a ddalier yn agos i'r 
llygad, a all gnddio y mòr mawr pan o bell. Feily pethaa 
y byd, y rhai ynt agos» a ymddangosant gymmaint yn ea 
meddylian, fel yr esgelasant bob peth arall. Un dyben 
pwysig wrth gadw Cristionogion yn y byd, yw dysga pobl 
ar y mater hwni yn ymérferol, ì beidio llaruf io aih "y bwyd 
a dderfyM. Ond tybier fod i grefyddwyr ddysgu oferedd 
pethaa daearol mewii gorchymyn, a chroesi hyny mewn 
ymiHrferiad. Tybier fod y gwragedd ýr nn mor hoff o 
wisgoedd gwychlon a dilyn- dull ereíll, aV gwÿr moi^ 
awydduB àm dai gwychion, &o. ag yW pobl y byd, pwy na 
wèl mai gwarthus y w iddynt hwy dystio mewn gair^ fod y 
byd hwn oll yn ôfer, a'i la^enydd yn wag? Teimlá pobl y 
gwrthnìii hwn, a hyn a gaua ẅefusau crefyddwyr. Cywil- 
yddiant lefaru ẁrth eu cyäiRiydogion, trá yr ymlwythant 
aV tẃganau hyn, am y tystia éa buchedd barhaus yn groea. 
Beth pe elai rhai crefyddwyr yn ÿ ddinas hon, gwrry wneu 
fenyw, ó amgylch yn mysg y bobl gyffredtn» a siarad à hwynt 
am wagedd y byd t Pwy a gredai yr hyn a ddywedent? 

3. Natur foddhaol orefydd. Dylai crefyddwyr ddangoSy 
trwy eu btcheddiad, y boddheir hwy ft mwynhad crefydd*^ 
ol, heb rwysg a gwagedd y byd; fod cysur crefyddol a 
mwynhad o Ddtíw yn eu càdw uweblaw y byd: maent i 
amlyjgu 'had y byd hwn y w eu cartref. Proffesant fod y 
nef yn sylwedd, ate y dyngwyliant drigo yno byth. Ond 
tybiwch y gwrthddÿ wedant byn yn eu buchedd, a byw mewn 
modd a brofa nad allamt fod yn hapús heb ga^ cyfran lawn 
orwysg y byd ; ac y byddai yn well ganddynt o lawer aros 
ar y ddaea^» na marw a myned i'r nefoedd ! Beth a dybia 
ybyd, pan welont grefyddwr yn ofni marw gymmaint ag 
yr ofiáa anffyddtad? Y cyfryw grefyddwyr a dyngant 
gelwyddy canys tystiant nad oes dim mewn crefydd» er 
mwyn yr hwn y tâl i ddyn fyw owehlaw y byd. 

<• Euogrwydd a pherygl pechaduriaid. Mae crefydd- 
ẁyr yn rhwym i rybuddio pechaduriaid o'u cyflwr arswyd- 
Ui| a'a cynghori i ffoi rhag y Uid a fydd^i a chymmeryd 

Digitized by VjVJOy lVr 



134 

gafael yn y by wyd tragy wyddol* Ood pwy na ŵyr fod y^ 
dull o ẃDjead byn o bwys? Argyboeddir pecbadnriaid yw 
fynycb trwy y dull o wnead petb, Yr oedd dyn unwaitb^ 
ag a wrtbwynebai ryw bregetbwr yn fawr. Pan ofynwyd 
iddo reswm am, byny» dywedodd, *'Ni aliaf oddef ei 
wrando, canys efe a ddy wed y gair UFF£RN yn y faûi^ 
fodd fel y swnia yn fy nglnstiau i yn bir wedi byny.'' 
Anfoddionai wrtb y grym a roddíd wrtb ddywedyd y gaìr^ 
hwnw. Gall y dull fod yn gyfryw ag a roddo feddylddrycl^ 
hollol groes i ystyr y geiriau. Gall dyn ddywedyd wrth* 
ych fod eicb tŷ ar dân mewn modd a wnela argraff boUoL 

g'oes» a chwi a gredwch mai nid eicb tý clnwi ay ar dán», 
ali y gwyliwr iefaru TAN, TAN, mewn dull a wnelo i 
bawb feddwl ei fod naili aì yn cysgu neu yn feddw. Ar^ 
ferir rhyw ddoll i gyhoeddi rhyw betbau»^ fel na ellir ea 
hamlygu heb y duil bwnw.^ Y geiriau, W bunain» ni 
roddant yr vstyr t^ytb» am mai trwy rby w ddnll o lefam. 
yn unig y gellir dangoa y meddylddrycb yn gyflawn* Ewch 
at becnadur9.a siaradwch ag e£ am ei euogrwydd a'i berygl ;: 
ac os trwy eich duU y gwnewch argraff na byddo yn gyf- 
atebol, yr yd.ych mewn effaith yn tystìo yn groes ac yn 
dywedyd wrtho na raid iddo ofni nffern». Oa eieda y 
pecbadur ei fod mewn perygl, bydd byny yn hoUol o her-> 
wydd rhywbetb heblaw eich.geir4au abwi,, Os ydyeh yo. 
b^w mewn modd a.ddengys na thosturiweb wrtb becbadur* 
iaid o'cb.amgyicb ; os naddengys eich Uygaid, eich wyneb* 
pryd, a'cb Uais dynerwcb; os nad yw eicb duil yn ddifrifofc 
a tíiaer» pa fodd y gailant gredu eich bod yn ddidwyil^? 

Wraig, tybiwch fod i cbwi ddywedyd wrth eich. gwr 
annychweledig, mewn dull esmwyth ao ysgafa» ** Fy an- 
wylyd, yr wyf yn creda> eich bod yn myned.i ufiern;" i^ 
gcedai efe cbwi? Os yw eich bywyd yn Uawen a cbell* 
weiruSydangpswchnaiUai nad ydyeb ynoredu bod uffern^ 
nea yc ewy.Uysiwch iddo ef fyned yno, ac yr ymdrechweh 
gadw bob argraff sobr oddìar ei feddwi. A oes plant 
annycbweledig geny^h? Tybiwcb. na ddywedwch ddinv 
wrtbynt un amser am grefydd,oe¥i paa siaradoch à.bwyiit 
fod byny yn y fath dduU oer. caled9.asycb ag a ddangoso 
na feddwch deimlad ; a dybiwcb ycredantchwi.î I^i weU 
ant yrun oerfel ynoch at betbau ereiU.. AirferàntddarUen 
teimlad mam yn eich Uygad, yn eich Uais, a'r. cyffelyby a 
théimia gwres calon mam pan lUò efeallan yn^eichgeiria^ 

Digitized by VjOOQ lC 



135 

yn yr oll a berthyn ídd^nat. Gao byny» (»• pan siaradoch 
á fawynt am grefydd, y byddwch yn oer ac ysgafnya allant 
fawy dybied y oredwcb bi? Os yn eicb ymddygiad y 
dangoswch i'ch plentyn yr ^r^bryd diofal, oer, a diweddi 
fawn, ao yna siarad ag ef am bwys crefydd, Á y plentyn 
ymaitb dan chwerthin, wrtb feddwl yr ymdrechwch ei 
berawadio ef i gredu fod nffern. 

5. Oariad Crist. Yr ydycb t dyatio droa wirionedd 
cariad Crist, trwy ddangos parch iV orcbymynìon» ei fri» 
a'i devrna8. Dylech weithredn fel pe credech i Grist 
ferw dros becbodau yr hoU fyd,ac fel pe beiech beohadar» 
iaid am wrthod ei iacbawdwriaeth fawr. Dyma yr nnig 
ffordd gyfreithlon yn yr bon y gellwcb ddwyn pecbadnr' 
iaid t ystyried carìad Criat. Cristionogion, yn lle hyo»ynt 
yn fynycb yn byw mewn modd a dnedda becbadariaid i 
feddwl fod Crist mor dostariol fel na raid iddynt ei ofni 
yn fawr. Synais o berwydd y modd y myn rhyw ddoa- 
partb o grefyddwyr i weinidogion bregetba yn wastad am 
gariad Crist. Os bydd i weinidog bregethn dyledswydd» 
ac annog crefyddwyr i fyw yn santaidd, a llafnrio droa 
Grist, galwant hyny oll yn bregetbn deddfol : dy wedant 
yr ewyllysiaot gly wed yr efengyl. Wel, tybiwch fod i 
chwi nodi cariad Crist. Pa fodd y tystiant hwy yn en 
bacheddan? Pa fodd y dangosant hwy eu bod yn ei gredat 
Trwy gydfforíio á'r byd tystiant yn eglur, na chredant air 
am dano, ac na ofalant ddim am gariad Crist, ddim ond ei 
gael yn gochl, fel y gallont sariad yn ei gylch, ac felly 
gaddio eo pechodaa. Ni theimlant dosturi Crist, ac ni 
cbredant ei wirionedd, ac ni ofalant am deimladao Crist» 
y rhai a lanwant ei feddwl ef wrth edrych ar gyflwr pecb- 
aduriaid. 

6. Yr angen am santeíddrwydd er cael myned i'r nef. 
Ni wiw diby nu ar siarad am hyn : rbaid iddynt fy w yn sani- 
aidd, ac fel hyn dystio na thâl i ddynion ddysgwyl achub* 
iaetb,beb fyw yn santaidd. Ffynodd y dyb cyhyd,iiada//imi 
fyw yn berffaithyma, fel nad yw llawerogrefyddwyr ddim 
cymmaint ag amcanu at fyw yn ddibecbod. Ni allantddy* 
wedyd yn onest iddynt erioed yn wirioneddol gymmaint a 
bwriadu byw heb bechod. Ymollyngant gyda y llanw^ 
mewn modd esgealos, pechadarai^ annedwydd, a gwarthns, 
am yr hyn, yn ddiaa, y chwardda y diafol, am fod hon y 
ffordd sicraf, oV cwbl, i uffern. 

Digitiied by VjOOQlC 



136 

7. Yrangeii am honaD-ymwadiad, gostyngeiddrwydd. 
a nefolfrydedd. Dylai crefyddwyr ddangos trwy esampl^ 
beth yw y grefydd a ddysgwylir oddiwrth ddynion. Dyna 
y pregetha cryfaf, wedi y cwbl, aV tebyoaf i effeithio ar yr 
anedifeiriol, dangos iddynt y gwahaniaeth mawr sy rhyng» 
ddynt hwy a Christionogìon. Cynnygia llawer wnend 
dynion yn GriÌBtionogion trwy ddilyn en dnll presenol 
hwynt o facheddn, a chyd-ffarfio è hwynt gymmaint sg sy 
ddichonadwy. Ymddengys y tybiant mai y ffordd oren i 
ddenn dynìon at grefydd, yw dwyn crefydd at en dnll hwy; 
fel pe agosaf y dygoch grefydd at y byd, mai mwyaf tebyg 
fydd y byd o'i derbyn. Yn awr mae hyn mor bell oddi- 
wrth wir athroniaeth ynghylch gwoeud Cristionogion ag 
yw V pegynau oddiwrth en gilydd ; ond dyma gyfrwysdra 
crefyddwyr cnawdol yn wastad. A thybiant y dangoswt 
ddeall a challineh rhyfeddol, wrthdrafferthn cymaini i beid- 
io brawychn pobl â maoyldra a santeiddrwydd yr efengyl. 
Dadleaant, os dangosir crefydd i ddynion fel yn gofyn y 
fath newidiad mawr yn eu bncbedd, y fath wahaniaeth yn 
eu harferion, y fath neiiidnad oddiwrth en hen gydym- 
meithion, y tarfír hwynt oll. Ymddengys hyn yn olygna 
ar y cyntaf ; ond nid y w yn wir. Os bydd crefyddwyr 
fy w yn y duU rhydd ac esmwyth hwn, dywed pechadar, 
** Ni welaf nad wyf yn agos i'm lie, nen o leiaf mor agoa 
i'm lle, fel na all Dnw fy anfon i uffem am y gwahaniaetii 
sy rhyngof a'r crefyddwyr hyn. Gwir yw y gwnant ry w 
ychydig fwy na mi ; ânt i'r cymmundeb, a gweddiant yn 
en tenlnoeddt ac ychydíg o'r cyfry w betban bycbain, ond 
ni allant wneyd y fath wahaniaeth mawr â nef ac nffern/' 
Na, y wir ffordd y w dangos crefydd a'r byd yn wahanol 
iawn i'w gilydd, nen ni ellir byth wneud i bechadnriaid 
deimlo^yr angen o newidiad, Hyd nes caffo yr angen am 
y newidiad sylfaenoi hwn ei ddangos yn eglor trwy esampl, 
pa fodd y gellwch beri i ddynion gredn yr aofonir hwy i 
nffern os na newidir hwy yn hoUol mewn calon a buchedd? 

Mae hyn nid yn onig yu wir mewn atbroniaeth, ond 
wedì ei brofí trwy hanes y byd« Edrychwch ar genhadon 
y Jfesnitiaid yn Japan, Francis Xavier a'i gydymmeithion. 
Y modd y buont hwy by w ; mor wahanol y dangosent ea 
crefydd, i eiddo y paganiaid ; a beth fu y canlynîad ! 
Darirenaislytbyroddiwrth uno*n cenbadau ni yn y Dwyr- 
ain, yr hwn a ysgrifena, yr wyf yn credu, fel hyn, y rhaid 

Digitized by^^OOy It: 



m 

t geohadwr fod yn gydradd â^pendeGgion Seisnig, ac ffUy 
ennìU parch y brodorion i grefydd : rhaid iddo fod nwch* 
law iddynt» dangos awcbraddiaeth» ac fel hyn ennill ea 
pirch ! A yw hyn yn athroáiaeth? Ai dyma y fibrdd i 
droi y byd ? Ni ellir troi y byd fel hyn, mwy na thrwy 
chwythü mewn cyrn hyrddod : ni thoedda hyn at hyny« 
Beth a wnaeth y Jesaitiaid 7 Teithiasant allan yn mysg 
y bobl gaa hunan-yoradwada yn ea golwg, dysga, preg» 
etha, gweddìo» a llafnrio, yn ddiflino a difi^aw i gan ym- 
gymmyagn â phohgradd, ac addasn ea baddysgiadan at 
bob an. Ya y ffbrdd hòno y genhadaeth fel tòn y môr a 
yrodd eilan-addoliaeth o'i hlaen, ac ar nnwaith lledodd eu 
crefydd dros Japan oll. ^c oni bttasai iddynt ymyraeth 
& gwleidiadaeth» ac felly dyna y iiywodraeth i'w herbyn» 
diaa y cadwasent ea tir hyd heddy w. Ni ddy wedal ddim 
^ y grefydd a ddysgent, canys nid wyf yn sicr pa faint o 
wir a bregethent gyda hi. Llefaraf yn unig ara eacallineb 
yn dangos trwy eo bucheddaa, fod y grefydd a ddysgeot 
yn groes iawn i yabryd bydoU a fiblineb eilan*addoliaeth« 
Y ffordd hon o*r eiddynt a effeithiodd gymmaint ar gyd- 
wybodau y bobl, fel yr oedd yn anorchfygol. Os gwna 
crefyddwyr wrthwynebo y dull hwn, a cbynnyg addaáu en 
mfydd at fydolrwydddynion, rhwystrant íachawdwriaeth 
y byd. Pa fbdd y geliweb béri i ddynioo gredo fod han- 
in-ymwadiad a neilldoaeth oddiwrth y byd yn ofynol, heb 
ea harferfyd ? 

& Addfwynder, gostyngeiddrwydd» a nefolfrydedd. 
Oylai pobl Ddow bobamser ddangos tymerfel eiddoMab 
Daw, yrhwn, pan ddifenwyd, ni ddifenwodd draohefn. 
Os bydd crefyddwr yn annynad, yn barod i ddial» myned 
fn boeth ei dymmer» ac yn eymmeryd yr nn mesorau à'r 
byd er cael iawn, myoed i gyfraith, &c, pa fodd y mae efe 
i beri i bobl gredo fod dim gwir mewo newidiad calon? 
Ni allant ganmol crefydd tra fo ynddynt y fath ysbryd. 
Os arferwcb ddiai cam; os nà oddefwoh ef yn addfwyn» 
gAn roi yr olwg oreu arnoy chwi a wrthwynebwch yr 
efengyU Mae rhai pobi beunydd yn ddrygnawsns, yn 
barod i roi yr oiwg waethaf ar yr hyn a wneir, ac enoyu 
^rth beth byohan. Dengys hyn y diffyg mawr o'r cariad 
hwnw sy "yn gobeithio pob dim, yn credo pob diro) yn 
<lyeddef pob dim." Ond os dengys dyn addfwynder yn 
wastad yn wyneb cam» trecba fayny wrthddywediad. Nid 

M 

Digitized by VjOOQ lC 



. 138 

oe$ dîm a wna fafh argraff ar bechadariaìd, ac a liwysa 
gymmaìnt ar eu cydwybodau â gweled Crístion» fel Criat, 
yn dyoddef sarhad a cham ya addfwyn fel oen. Tŷr 
hyny fel cleddyf dau .finiog. 

Adroddaf hanes i egluro hyn. Gwr ieuanc a ddifenwodd 
weinidog yn ei wyneb, mewn modd anarferol, Cadwodd 
y gweinidog yn amyneddgar, ac atebodd yn addfwyn» gan 
ddywedyd y gwir yn onest, ond yn hynaWs iawn. Nì 
wnaeth byn ond ei ddigio yn fwy» ac o'r diwedd aeth ym- 
aith mewn llid, gan ddywedyd na arosai i wrando y fath 
«chwyniady fel pe y gweinidog ac nid efe ei hnn a fnaaai 
wedi bod yn ceom. Aeth y pechadur ymaith â saethaa 
yr HoUalltrog yn ei galon, ac mewn liai na hanner awr aeth 
ì dŷ y gweinidog, mewn ing anoddefoi, wy lodd ac erfyniodd 
faddeoánt, plygodd o flaen DnW, a rhoddodd ei galon i 
Christ. Yr oedd y duU hynaws hwn yn ei drechu yn fwy 
iia liiil o resymaa. Pe buasai y gweÌDÌdog hwnw yn an- 
wyUadwrus, ac yn ateb yn chwerw, dian y buasai yn dys- 
trywio çnaid.y gwr ieuanc hwnw. Gynnifer o bonoch 
chwi, trwy rywbeth o'r fath, sy wedi dyfetha pob cynnyg^a 
wnelochgyda'chcymmydogion a'ch cyfeilUon anedífeiriol« 
Buoch ar rywachlysur mor ddrygnawsas, fel y seiiasoch 
eich gwefusau, a chodasoch rwystr trwy yr hwn y syrth 
-y pedbadnr hwnw i uffern. Os gwnaetboch byny mewn 
rhywbeth, na chysgweh nes cyffesu y peohod, a'i ddad- 
wneud hyd eich eithaf. 

9. Vr angen am onéstrwydd manel mewn Cristion* 
O'r fath faes a egyr yma i sylw ! Ond niailaf fyned drosto 
oll yn awr: oyrbaedda bob rhan o'r fncfaedd* Dylai 
' Cristionogion ddangos y gofal manylaf am uniondeb yn 
mhob masnach, a'u hymwnead á'u cyd-ddynion. Pe gofalaî 
pobCristion am onestrwydd, a bod yn wastad yn gydwyb- 
odol i wneud yn iawn, dangosai hyn yn eglur i bobi rym 
egwyddor grefyddol. 

Yr oedd gwraig unwsith mewn masnachdy yn pryno 
ŵyau, a rhoddodd y gwerthwr iddi un ŵy dros ben trwy 
waU. Hi a welodd hyny ar y pryd, ond ni ddywedodd 
air ; ond goGdiodd hyny hi wedi myned adref. Teiml- 
odd Iddi wneud yn feius, aeth yn ol at y gwr ieuanc, cyff- 
esodd y peth a thaiodd y gweddiU. Yr ystyriaeth o1 
huniondeb a aeth i'w galon fel cleddyf. Yr oedd dirgelu 
y gwall yn bechod mawr ynddiy am fod y brofedigaetfa mor 

Digitiied by VjOOQlC 



^ 189 

feeimrl canyB os gftHai lii ei dwyllo o ŵyy eglar oedd j 
twyoasai hi ef o'r hoU nwyddaa, ond galiu gwnend byny 
h«b ei chanfod. Ond ei chyfaddefiad bnan ac iael a ddan^ 
gwai gydwybod onest. 

X^A gaiiyf alla dywedyd, fod rhai dynion ag a weithred- 
ttlt ar yr egwyddor oneat hon. Y drygionas a'o casânt 
aaihyny ; dìfriant hwynt, a dywedant mewn tafarndaì, na 
l^rynant nwyddaa byth ganddynt ; na chaîffy cyfryw rag- 
nthwyr ddim o*n harian hwy, <&c. er hyny prynant gan- 
íídynt yn ddioed, ara y gwyddant y cânt onestrwydd* 
Dyma dystiolaeth dros wirioiiedd crefydd ag a gly wir o 
Oeorgia t Maine. Pe gwnelat pob crefyddwr felly, beth 
fyddai y oaniyniad 7 CafTai crefyddwyr faoli faanach y 
^<iina8; ie> caflent yn faaa faanacb y byd. Mae y dywed- 
iadgy gan.rai crefyddwyr, oéna faanachant hwy yn y dnll 
cyfredin o roi nn pris a chyihmeryd nn araH» nad allant 
gystadlaà dynion y byd, yn anghywir^yn anghywir mewn 
athroniaeth a haneaiaeth. Yn anig arferwch wnead un* 
londeby a mâanachn ar egwyddor» a chewch eioh rhan o 
ẁsoach: gorfyddir yr annawiol 4 gydffarfio à'cb dalU 
^ẅ crefyddwyr reoli masnach y byd» ond iddynt bwy 
yinddwyn ytk anion. 

Aphe gwnelai crefyddwyr yr nn peth mewn gwleidiad^ 
^ih penderfyiient dynged tByrnasoedd, heb ymddyrysa 
diai yii nghynen iael a iTygredig pleidîaii^ Yn anig póo^ 
derfyned crefyddwyr yn gytfredinol beidio dewis nn dyn 
1 swyddy ag nad yw yn ddyn gonest ac o fòesan da^ a 
oydded hyabys yr. nna crefyddwyr yn hyn, beth byntrg 
^Ho fod en gwabanol dybiaa mewn gwleidiadaeth,' ae ni 
^*iyoygid nn dyn na bo o'r cyfryw gymmerìad. . Mewn 
^r blynedd aiaradidmewn tafarndai, a chyhoeddid roewn 
P^Pyraa newyddion, pan godid rhyw an fei ymgeisydd.am 
•^ydd. <• Y fath ddyn da ydyw, mor foesol a dawiol yd- 
y^/' a'r cyffelyb. Ao ni wneiai nn blaid wladol gyttyg 
h^ y gwyddos ei fod yadorwr sabbath, yn dwyll-chwar- 
^^*^» yn dyngwr, yn odinebwr, neu werthwr fîif», yii 
yfOgeisydd am swydd, mwy nac y rhoddent yî diafoi ei 
™ yn flaenor. Mae cyfrwysdra cnawdol ll^wer o gref» 
yddwyr, y rhai a gynygiant ddiwygio gwleidiadaeth Irwy 
y moddion a ddefnyddia dynion drwg, a'r rhai a bieidiels- 
^I^J^^ gyda phlaid, pa mor halogedig bynag fo yr ymgeia* 

y^'íf yn anghy wir — yn anghywir mewn egwyddor, athronir 

Digitized by VjOOQlC 



140 

iaeth, a »ynwyr cyffredÌD, a dînystriol, ì les dymMlrrir, 
Mae anoaestrwydd yreglwys yn felldith i'r hyd. Nio^ i 
bcegetha pregeth wleidìadol; önd ewyllysiwn ddangos, 
os mynwch trwy eich hachedd dde&a dynion i barchu 
crefyddy rhaid i chwi fod yn bollol onest mewE masnaohy 
gwleidìadaeth, a phob peth a wneloch. Beth dybiwch 
chwi y mae y dynion annnwiol hyny, y rhai a wyddant eu 
bod yn anonest wrth ddwyn etholìad yn mlaen, yn feddwl 
am eich crefydd chwi, pan anooh chwi â bwynt f Gwydd- 
ant mai rhagrithiwr ydych I 

Nadiadau.^l^ Nì ddylai crefyddwyr ryfedda o her- 
wydd anystyriaetb pechadariaid. Wrth ystyríed pob 
petb, nid rhyfedd ea bod yn anystyrioh Efíeithîa tyst- 
tiolaeth arnom, a'r dystiolaeth hòno yn anig ag a dder- 
bynir gan ein meddyliaa« Ymwna pechadariaid gym- 
maìnt â masnach, pleser, a pbethaa y byd, fel nachwiliant 
y Bibl, er gwy bod beth yw crefydd. Cy ffroir hwy yn atiig 
gan bethaa bydol, am mai hwy yn anig a ddygir i weith- 
reda yn gynnes ar ea meddyliaa : petbaa y byd, gan hyny, 
a wnant argraff dwfn. Ond mae cyn lleied i effeitbio ar ea 
meddyliaa gyda golwg ar dragy wyddoldeb,.ac i wasga cref» 
ydd atynt, fel na theimlant ar y pwnc : pe chwilient y pwno 
hwy a deimlent: ond ni chwiliant ef, ni feddyliant ao ni 
ofaiant am dano* Ac ni wnant byth, heb i dyation Dnw 
godi a tbystio, Ond gan fod y rhan amlaf o Gristionogion 
trwy ea bachedd yn tystio y» ^roet, pa fodd y gallwn 
ddysgwyl i beohadariaid deimlo yn iawn at grefydd ? Mae 
i^os yr boll dystíolaeth a gftnt, a'r efiàith a wneir arnynlt 
yn ea taedda i deimlo yn groes. Gadawodd Dbw ei achoa 
yma o flaen dynion, a gadawodd ei bobi i dystio drdstOt 
ac wele hwy a dystiant i'w erbyn I Ai rhyTedd fod peob- 
adariaid yn ddiofal? 

3. Gweiwn paham y gwna pregetha gyn lleied o les; a 
pbabam y caleda cynnifer o bechadarlaid dan yr éfengyU 
Tybir fod pechadariaid ag ynt ÿn byw yn awn yr efengyl 
yn caleda dani ; ond deffroed yr eglwys, a gweithreded yn 
gyson, a hwy a deimlant. Pe byddai i grefyddwyr íyw an 
wythnos fei pe credent yr efengyl, toddai pechadariaid o'u 
blaen. Tybiwch fy mod i yn gyfreitfaiwr, yn myned i'r 
ilys ác yn dadleu acbos, ac yn y prawf yn nodi y peth y 
bwriadaf ei brofí, ac yna yn galw fy nbystion, Y tyst 
cyntaf yn myned i'w Iw ; ac yna ya çodi aç ya fy agwrŵ« 

Digitiied by VjOOQlC 



141 

ildjwedyd. Pa ies a wnelwm wrth ddadleu), Gallwni an^ 
nerch y ibeithwyr droa 6s, a bod mor hyawdl a Cicero ; 
ond cybyd ag y bo fy nhystioa yo fy ngwrthddywedyd» nî 
wna fy boU ddadleu les. Felly y mae hi gyda gweinidog^ 
a fo yn preg^ethu yn mysg crefyddwyr oer, marwaîdd, ae 
yn dianrhydeddn Daw. Ofer yw iddo gyhoeddi gwirion* 
eddan mawrion erefydd^ pan fo pob crefyddwr yn barod i 
dyngo mai celwydd a ddywed. Mae dall y cyfryw gref« 
yddwyr yn myned o'f ad^Ìoldý yn gwrthddy wedyd y breg- 
eth. Ymwthiant allan mor Uawen aceamwytht gan gyf- 
arch ea gilydd» a aiarad, fel pe na byddai dim o*i le. Oa y 
gweinidog mewn dagran a ryboddta bawb beonydd. ni wnà 
les. Pe deaai y diafol i diewn a gweled cyfiwr pethaa» 
tybiai na allai ea gwellhan er ei les ei han. 

£to y mae gweìnidogion ag. a ànt rhagddynt fel hyo drot 
lynyddoedd, gan breg9tho i bobl ag ynt trwy ea bocheddau 
yn gwrthddywedyd eo. hoU eiriaa; a thybiant y dylent 
wneud hyny. Beth, pregethu i eglwys yn dadwnead.eî 
holl waith, a groesant ei holl dystioUeth, ao na newîdiantl 
Na ddyiai. Vagydwed y ilwcb oddiwrth ei draed yn dyst- 
ielaeth i'w herbyn, ac eled at y paganiaid« nea iV sefydt* 
iadau newyddion. Y dyn a drealio ei nerth a*i fywyd> 
heb ond siglo cawell i eglwys gysglyd, oU yn tystio i bech- 
aduriaidy nad oe» an perygl. Eu holi facheddaa ynt dyst- 
iolaeth ymarferol nad yw y Bibl yn wir. A bery gwein- 
idogion i ymdreulio feliy? Collir agos yr holl bregethu 
sy yn y wlad hon. trwy fod yr eglwys yn ei wrthddywedyd. 
Nid oes u.n gwiriünedd o gant ag a bregethir, yn cael et 
eífaitht am y tystía bucheddau crefyddwyr yn groesiddynt» 

3^ Eglar yw y rhaid diwygio duil crefyddwyr o fuch- 
edda, neu ynte ni throir y byd byth. Pe byddai genym 
yn awr gynnifer o grefyddwyr ag sy o dealaoedd, ac yn 
wasgaredig dros y byd, a gwetnidog i bob pum cant, a phob 
plentyn mewn ysgoi Sabbothol, a phob person ieuanc mewn 
dosparth Bíblaidd, oaffem yr holi beirianwaith sy ofynol ; 
ond os bydd i'r eglwys wrthddywedyd y gwirionedd yn en 
bucheddaa, ui cbeir adfywiad byth. 

Ni chânt adfywiad byth mewn nn Ue, tra y tystìo yr boll: 
eglwys yn erbyn y gweinidog. Dygwydda yn fynych lle 
bo mwyaf o bregetbu, fod Ueiaf o grefydd, am fod yr eglwys 
yn gwrthddy wedyd y pregetha : ni welais y moddion erioed 
yn methu er cael adfywiad, ile y bacheddai crefyddwyr yn 

M 2 

Digitized by VjVJO V IV:: 



142 

gyson. TTn o'r petfaan oyntaf yw gwellbiia y diill o^p^<^ 
ydda, fd y dàagoser i bawb ẅirionedd yr ofeogyl. Oddi- 
eithr i weÌDÌdogioD alla deffroi yr eglwys, ac i grefyddwyr 
weithreda fel pe credent fod crefydd yn wirìonedd, a cbaid- 
ambau ea ty»tioÌBeth à^u bocbeddaa, ofer yw iëdytil 
gynnyg am adfy wîad. 

Dibyna llawer o églwysi ar ea gwehiidog i woeod pob 
petb. Pan bregetbo efe, dywedant, " Y fath bregeth 
fawr oedd bòna. Dyn nodedig ydyw. Rhaid y gwna y 
eyfryw bregetba les. Cawn adfy wiad yn foan, yo ddiao.'' 
Ac o byd croesant y pregetbo à'a bocheddaa. Os dìbyn*» 
ant ar y pregetba yn anig i wneod y cw%l> fawy a fetbaot. 
Pe deoai lesa Grist a phregetho, ac i'r eglwys wrtbddy- 
wedyd, efe a fetbai. Cŷnnygiodd hỳny onwaitfa. Pe codai 
apostol oddiwrth y meirw, pe disgynai angel o'r nef» a 
pbregetho, heb i'r eglwys dystio dros Dduw, ni byddai o» 
les. Gallai newydd-deb y peth beri rhyw effaith dros betli 
amser, ond morfaan ag y darfyddaî y newydd-deb ni effeitfa» 
iai y pregelba yn achobol, tra y gwrthddywedai y tystion^ 

4. Pob crefyddwr a wna argraff trwy ei facbedd, ac a 
dystia y naill do neo y llall. £i edrycbiad, ei wîsgiad, qì 
faoü ymtidygiad, a wna argraff barhaas o ryw do: rhaîfd 
ei fod yn tystio drds nea yn erbyn crefydd. Ma^ naill ai 
yn casgla gyda Christ, nea yn gwasgaro, Pery effaith 
eìch holl gamraa i dragy wyddoideb ; ac effeitbiant yn awr 
ar nef acaffern.' Mae holl symudiadao eìch bywyd yn 
effeithio yn ddwys ar aebos yr eneidiaa anfarwol o*ch 
amgylch. A gysgwch cbwi tra mae i'ch holl ymarwedd* 
iad y fath effaìth ? 

A ydych yn myned i rodio yn yr heol ? Gofalwch pa 
fodd y gwisgoch. Pa betb y w bwna sy ar eicb pen ì 
Betb a ddy wed yr addarniadao gwychion yna ar eieh 
gwisgoedd wrtb bob an a'ch cyfarfyddo ? Dangosant yr 
ewyllysiwch i bobl feddwl eich bod yn bardd. Gochelweb! 
Cystal fyddai i cbwi ysgrifeno ar eicb gwisgoedd, ^' NID 
OE8 GWIRIONEDD MEWN CREFYDD !" Hwy a 
ddywedant, '*RHODDWCH I MI WISGOEDD A 
DüLL Y BYD, RHODDWCH WENIAITH I MI, 
ABYDDAF HAPÜS!" Dealla y byd y dystiolaeth 
hon pan rodioch yr beol. Yr ydycb cbwi yn •* llythyraa 
by wiol, ac a ddealiir ac a ddarllenir gan bob dyn." Os 
ydycb yu dangos balchder, ysgafnder, drygnaws, a'r cyff- 

Digitized by VjOOQ ItT 



143 

ehfb, mtm byny fel agor arehoHîon yr laehawdwr, Y 

moáá y gsUlasai Crtat wyìo wrth weleii crefyddwyr jn 

rhodío o amgylch gan godi ei aebot i wawd yn holl gongl* 

aa yr heolydd. Yn unig *' bydded i'r gwragedd drefoo 

eu hnnain mewn dHlad gweddnSy gyda gwylder a solHrwydd; 

mdágwallt plethedig, neu anr, nen eman; nen ddillad 

gwerthfawr. Chid (yr hyn sydd yn gweddn i wragedd yn 

ppoffeait doẃioldefo) à gweitfaredoedd da;" yn nnig ymddyg- 

ent yn gyaoo, ac effeithia eo hymddygiad ar y byd-«ll»* 

renhà y uef, ac echeaeìdia nffem o herwydd en dylanwad* 

Oad och ! oa ymeetynant «t wagedd ac uchder, oa ddilynant 

ddoll y byd ; os llanwant cu cluatian ag addurniadan, a'a 

bysedd á modrwyau ; oa rhcddaot blo yn en héd, ag addum* 

ìadan yn ea breichian ; oa rhwymant eu hnnain nea prin y 

gallant-anttdltt; os rboddant am danynt en *Mloerawg 

wisgoeddy ae y rhygyngant wrtb gerdded," bydd en 

heffaitb yti wahanol; galara y nef, a gail nffern gadw Jnbili. 

6. Bawdd fw gweled paham na ffyna adfywiadan mewn 

dinas fswn Pa fodd y gallant? Ëdrychwoh ar dyatioii 

powy a gwelwch eu tystiolaeth. Ymddengys iddynt nno 

t âemtio Yabryd yr Arglwydd, a dywedyd celwydd wrth 

yr Ysbryd Glân. Addanedant wrth Ddnw, i ymgysegru 

^Q hoilol îddo ef, ac yita dily nant ddull y byd^a rbyfedd- 

aotnad oes adfywiad. Mwy na gwyrtb fyddai cael ad- 

fywiad dan yr amgylchiadau byny. Pa fodd y gall adfy wiad 

%no yn yr egiwys hon ? A dybiwch y barnaf 6 mor ffol 

am fy nawn ag y gailwn weithio adfywiad trwy bregetbu i 

chwi, tra yr ydych yn by w fel yr ydych P A wyddoch 

chwi ddim mor bell ag yr á eicb dylanwad, fod y rhan 

amlaf o honoch ýn rhwystroadfywiad ? Eich ysbryd a'ch 

yniddyglad a effeithiant ar y byd yn groes i grefydd, Pa 

fodd y' eireda y byd grefydd, tra na ehytnna y tystion? 

Chwi a Wrthddywedweh eioh hunain, eicb giiydd, a'ch 

gweinidog ; a swm yr hòll dystiolaeih yw, Nid oes angen 

bod yn ddnwiol. 

A gredwch chwi fod y pethau a bregethais yn y^ìr, ueu 
mai geiríau dyn gorphwyllog ynt? Os ynt yn wir, a 
^elwch eu bod yn cyfeirio atoch chwi? Dywedwcht 
öfallai, " O na ailai rbai o'r cglwysi goludog gly wed hyn!" 
Betbi nid pregethu iddynt hwy vdwyf û, ond i chwi« I 
Çhwi yr wyf 6 yn gyfrifol, ac oddiwrthych chwi y rhaid 
i'm ffrwyth ddyfod. Yn awr a wrthddywedwch chwi byn? 

Digitized by VjVJOy It; 



144 

Betb y w y dystiolaeth ar y coMyfr a seliryd yn awr erbyn^ 
y farn am y dydd hwn? A ddaogosaaoch chwi gyd-d»H»- 
lad á Mab Daw, pan waedai ei galon wrth edrych ar ang-' 
hyfìinDedd*dra Sion 7. A weiodd eich pkiot« eich gwasan- 
«ethwyr v teìmlech? a welsaot hwy sobrwydd yn ejcb- 
ŵyneb, a dagran yn eich ilygaid, o herwydd eyO wr eneidianP 
6. Rhaid i ni.i derfyno trwy sylwi» fodgan Ddnw aphob 
bòd moesol le roawr i gŵyno o herwydd y dyatíolaeth gnm 
hon. Mae lie i achwyn fod iystion fìnw yn troi ao yn^ 
tystio.yn boilol groes iddo ef. Tystiant yn enjiymar* 
weddiad nad . g«rir y w yr efeogyl. Gall y nef alaro» ae 
uffern gaou wrth weled byo. O mor eoog l Dyma chwì» 
yn myned i'r farn» yn gocb drosoch gan waed« Mae pech- 
adnrìaid i'ch cyfarfod yoo ; y rhai a Welsant y modd y 
bojoch byw, liawer o hooynt eÌBÌoes wedi ipeîrwy a Uawer 
ereiU oa wélwch byth mwy. Y fath efiaith a wnaethoch ! 
Efallai y bydd i gaoQ,oedd o eoetdiau eiob cyfarfod yn y 
fiurn, a'oh meUdithio (os goddefir iddynt lefara) am eu bar- 
wain i ufiero, trwy wadu mewn buchedd wirioaedd yr 
efengyl. Beth a ddaw oV ddioas beo, ac o'r byd, pao yr 
una yr êgiwys i .dystio mewn bocliedd fod Duw yn gei- 
wyddwr? Tystíacrefyddwyr yo eu bocbeddao, os gwnant 
tnrofiesu a byw yn foesol, fod byoy yn ddígon o grefydd. O 
athrawiaeth cythreuliaid! Digon i ddyfetha hoU ddynoiryw. 



DARLITH X. 



BOD DOOTHINEB TO OFYNOL I ENNILL ENEIDIAÜ. 
T neb a enuillo eoeidiau sydd ddoeth. — Diab. 11. 30. 
Y de8grvQad mwyaf cyffredin addoetUioeb ydyw».mai y 
dewisiad o'r moddion addasaf i gyrhaeddyd dybcA ydyw — 
y cymmwysíad goreu o foddioo iddiogelu dyben» ^* Y neb 
a eoniUo eneidiaa" medd Duw ** sy ddoeth." Dyben y 
ddarlith heno yw cyfarwyddo crefyddtiryr yn yr arfenad o 
foddion i ddiogelo y dybeo aofeidrol a dymuool o achob 
eoeidiao. Heoo cyfyngaf fy sylw at ymdrecbion aogby- 
oedd personao er troi ac acbob dynioo. Ar acblysur 
araU, efatlai y defoyddiaf yr un testuo i nodi yr byn sy 
ddoeth wrtb bregetbu yr efçngyl, ac yn ilafur gweioidog- 
ioo« Wrtb roi rbai cyfarwyddiadau i Gristiooogion anghy- 
oedd yn y gwaith bwOji cyonygiaf ddaogosi 

Digitized by VjOOQlC 



145 

I. Y modd y dylai CristíoDogUni yBidriii à phoohadttr- 
ìêAú dêofai. 

1. Gyda golwg ar amftr. Blae o Inrjfi i chwi ddewia 
mÊÊuer príodol ì gymjg aobri meddwl peehadur tfioftd: 
dibyna ilawer ar hjn. Canys oa mettf wcb wtth ddewia yr 
amaer addasaf» tebygol y methweh. Owtr ywy y gellweh 
ddywedyd y dyleoh bob amser rybaddio peoíhadiiriald, a 
ehynoyg eu deflTroi i feddwl am en heneidiao. Owlr; etto 
os na aylwoh ar amser a ehyfle addat, gaH eich gobaith am 
Iwydd fod yn amhens iawn. 

(1.) Dymnnol» osgellir, fydd anereh peraoa eagealiMi 
pau fyddo y% rhÿ/dd oddiwrth orehmtfHm oreiiL Yn ol y 
graddan y byddo ei sylw ar betban ereilly bydd yn an* 
hawdd ei ddeffroi at grefydd. Mae pbbl ag ynt eagenln» 
o grefydd, yn fynyoh yn eael en tramgwyddo yn hytraeb 
na'n lleaán, trwy gael en tynn oddiwrth orohwirl pwyaiff a 
ehyfreithlon* Ér eDgraîflflt, A gweinidog efallai i ymweled 
ft thenln maanachwr, crefftwr, nen dyddynwry pan bo y 
dyn yn bryanr gyda'i orohwyl; efb a^i geilw oddiwrth m 
waith pan yn gofys ei aylw, ac mae y d^ yn âneamwvtfi 
a drygnawana, a theimla fel pe y terfyagid ef. Plm feflyp 
nid oea fawr lle i ddyagwyl llea. £r hyny gwir yw fod 
erefydd yn anMdrol fwv pwyaig^ na pbeb maanaeh hydol» 
ao efe a dfdylai rot heibîo bob peth er mwyn iaehawdwr- 
iaeth ei enaidt etto ni tíieimla efe hyny ; canys pe gwnelai 
ni byddai yn hẃy yn bechadnr diofal ; am hyny tybia na 
ddylid ei aflonyddn, a digia. Rhaid i ehwi ei gymmeryd 
fel y mae, yn becbadnr diofal ao anedifeiriol» ao ymwnead 
ag efrfel y cyfryw. Mae ei feddwl ar bethan ereill, ao yn 
barod i ddigio os oymmerweh yr amser hwnw i alw ei sylw 
at grefydd. 
(2.) Mae o bwys cymcneryd person» os gellir, ar amser 

ÎB» nad ëffeithia'rhywbtth arall yn ddwÿt amo, Pan bo 
i felly» mae mewn agwedd anaddas i gael éi anereh vng- 
hylch crefydd. Bydd yr anfantais i Iwyddo, yn ol graddan 
y cyff^oad hwnw. Dichon y gellwch ei gyrhaaddyd* 
Tynwyd sÿlw personao at grefydd pan ynghanol cyflTroad 
nertfaol gan betbao ereill ; ond nid yn aml. 

(3.) Byddwch yn sicr ei fod yn soòr holiêi. Bn yn fwir 
cyffredfn nac yw yo awr» fod pobl yn yfed gwirod boh 
dydd,ac i raddan yn meddwi. Yn ol y graddan y byddont 
fcllyt byddant yn aaaddas i'w banerob yngbylcb crefydd. 

Digitized by VjOOQlC 



146 

Os baant yn yfed ewrw» isider, neli win, fel y galloch 
wybod hyny wrth eu hanadl, gellwch fod yn sict nad oes 
fawf gobaîth am wnend ai^raff parhans arnynt. < Dy^odd 
orefyddwyrbersonitu ataf fi, yn ffngîo en bod das ai^y- 
boeddìads oanys: gwyddoch fòd pobl íeddwon yn hoff 
iawn yn fynych o siarad am grefydd; ond mor fom ag y 
neçâẅn atynt» ac arogli eu hanadl, gofynwni Paham y 
dygasoch y meddwyn bwn ataf ô? DywedeHt na byddat 
yn feddw, na yfasai ond yohydig, Wel, yr ycbydig hwnw, 
a'i meddwodd i raddan. Mae efe yn feddw os gellwch 
iireigU dtodydd meddwol yn ei anadl. Yn anaml iawn y 
trowyd dyn yn achuboUpan fyddai diodydd medd wol ynddo. 
. (4.) Os gellir, pan ewyllysiwch siarad À dyn ain ei 
iacbawd wrìaetb» ew«'h: ato panfydd» mewn tynẁer dda. Os'. 
cewch ef yn.anoynad» tebygol iawn y digia,ac y sarba efe 
cbwi, Oweil gaülael iddo y pryd bwnw, rbag diffbddi yr 
Ysbryd. Dlehoii y gellwoh oeri ei dymhèr, ond nidyw 
byny yn d^bygol. Y gwir yw» fod dynion yn caaâu Duw; 
99 or y gall. eu eaftineb fod yn eyegu, haẃdd yw ei ddeffpot : 
a^;0»rt^ddwích Pduw ya gyflawn o flaen eu ẅeddyHaa 
paA eisioe^ yn, ddigofus» bydd gymmaint yn hawi eyn». 
hyrfueuifelyoMiŵth. . , . 

. ($•) Os gelUr, :eymmerwch gyíe ynwMtad i siaírad à 
pbeehadlu'itiid dioíal pon forl%nMu Aietioîii. Mae y rban 
amlaf /yn rby feiLcbioB i*ymddyddan yn rhydd am danynt 
0» hwain .yngŵydd ereiUÿhord ya^dieu teulu. D^h^i yn y 
eyffyw gyflwr a ymdreofaa.ddiffyuu ei hun; tra pe buaaid 
^rtbo ei bun» y toddasai yn ^wyoeb y gWÌYÍonedd. Efé u* 
wrthwyneba y .gwirionedd, ncD a ynidreeha i'w. ohwertbin 
ymaitb, rbag ofu ps dengys un teimlad, yr â rbywun ao y 
dywed ei fod yn ddifrifol. 

. Wrth yaweledâ tbealfloedd, yn lle galw ar yr faoli 
dealu arsunwaith, gweU eu gweled oU, m ar y pryd* Bu 
tro o'r.Cath. Ÿr oedd amrywiol o foneddigesau ienainc, 
^fiM a beilobion» mewo teulu parcbut; Dymunai dau 
dídyu yn fawr allu dwyn y pwnc o grefydd dan eu sylw, 
0nd<ai wyddent ymodd i wneud .byny» rhag iddyntuno 
oli a gwrthwynebu pob oyngòr. O'r diwedd, dieddyliaaant 
am alw 9^ bob un ar ei phen ei hnn. Deisyfiasant weled 
un, wrth ei henw, cawsant hyny, a ohawsant siarad á hi 
am ei i»chawdwriaeth ; a cban ei bod hí wrthi ei hun, nid 
ym uaig bi a'u derbyniodd yn bynawsy ond derbyniodd y 



Digitized by VjOOQlC 



î, 



147 

gwir gyda sobrwydd. Yn mheB ychydig 'gftlwasant ya jr 
mi modd ar aii arall, nas iddynt gael sianid á hwynt oll ar 
wahan ; ao yaüian cafwyd lie i obeithio e« bod dll wedi en 
dychwelyd. Dyma drefti iawn» oanys felly ni wnaeot tiiw» 
oid i'w gilydd ; ae ar iA gwneod argraff ar nn, cyanygiwyd 
y lleiU, fel na adawyd i nn lygm y llall. 

Yr oedd gwraig ddnwiol yn llettya boneddigion ienaioo; 
yr oedd ganddi yngbylch ogaia o honynt ỳn ei thŷ; hi a 
ddaeth yn awyddo» am en iachawdwriaeth. Gwelddiodd 
am hyny, ond ni welai sobrwydd yh ea plith. Yna gwel« 
odd fod yn rbaîd gwnend rhywbeth heblaw gweddio, ae 
etto ni wyddai beth i'w wneud. IJn bore, M yr oeddynt 
ya ymneilldiiOy gofynodd i oo' o honynl area yn ol am 
yehydig o funôdao* Hi a'i cymmerood i'w hystafell, ae 
a siaradodd ag ef yn dyner am grélÿdd, a gweddiodd 
gydag ef. Hi a ddtlynodd yr argraff a wnaed, a chafwyd 
Ue yn faan i obeithio iddo gael ei droi, Yna yr oeddynt 
yn ddaa« a hwy a av«rohasant na arall, a gweddiasaot gydag 
ef» ac yn faan efe a onodd i. faiwynt. Yna nn arail, ac feily 
o y blaen» gan gymfmeryd on ar y tro; heh hyabyso i'r 
leili beth elai yn mlaen; nes i'r gwýr ieoaine hyn oll gael 
en troi at Dduw, Vn awr podygasat hry pwac o grefydd 
o'a blaen oll yoghyd, tebygol iawn y gwnsethent wawd o 
boni; nen efallai y digiaseot ac y gadawsent y tŷ; ao yna 
ni cbawsai hi gyfle mwy i'w Ues&a. - Ood Irwy fod on ar 
ei ben ei hon, nid oedd gaoddo yran oefoogaeth i wrtb» 
sefyll ag sy pan fo llawer ynghyd* 

(6.) Ymdrecbwch gybimeryd cyfle i siarad á peohador 
diofaíy pan fyddo meum mmff^Uìdaáau ^afrìol i'ih amoan» 
Os dygwydda rhyw amfylchiad ineiildaoli a doeddw i 
ddifrifoll y meddwl, byddweh sîcr o ddefnyddio yr aefa- 
lysor yn ffyddlon. 

(70 Cymmerwob y eyjfleepiâafi síarad &'r rhal diofal sy 
o'ch amgyieb. Nae oedwoh o ddydd i ddydd^ er cael 
gwell cyfle. Bliaìd i ^^wi ^cifte oyfie; ac os nad ymgyn- 
nyg nn, gwnewch an. Fennodwch amser a lle» a mynwoh 
aiarad â'eh cyfaill nen eéch cymmydog^ lle galloeli siarad 
yn ëon ag ef. Anfonwcb lytbyr, ewch ato i'r perwyl 
hwnw; dangosweb ei fod yn fater o bwys; a'efa bod o 
ddifrif am iachawdwriaeth ei enaid. Yna efe a deimla ei 
fod yn beth o bwys, o leiaf yn eioh golwgcbwi. Dilynwch 
nes y llwyddocbyaeu y gweloch na ellir gwnend dim yn awr. 

Digitized by VjOOQ It: 



149 

(8.) Os 068 ynooh ryw deimtâd at rywnii neilldooU 
eymmerwoh gyfle i siarad ag ef íra jf jMirAao y teimlad 
hwmo. Os yw yo delmlad fayDiwa, gellwefa greda j cyn- 
hyrfa Yabryd Daw ehwi i ddymano iaohawdwríaeth ei 
enaidt a food Oow yo barod i feodithio eìch ymdreehion 
' er ei droedigaeth. Paii felly, gwneweh y peth yn fater 
gweddi neilldnol a thaeri a cheisiwch gyfle baan î dywallC 
eich calon wrtho» a'i ddwyn at Grìat. 

2« Gyda golwg ar y dntt o wnend hyn oU. 

(1.) Pan ymdrechoch ddeffroi peohadar diofal i yatyríed 
achos ei enaid» gofalweh fod yn Aymnof ato. Dangongeh 
yr aaerchwch ef» nid mewn cweryl, ond am y cerwch ei 
enaid^ac y dymanwcfa ei les mewn amser ac am bytfa. Oa 
hyddwch yn drwagl a efawerw, tebygol y digiwch eíg ao y 
gyrwch ef o. ffordd bywyd. 

(2.) Byddweh yn ddijrtfol. Gochetwch bob y8gafii4«r 
mewn dall nea iaíths . gwna yagafnder argraff drwg« 
Dylech.deimlo eich bod wrth waith pwyiig iawn, yr hwn 
a effeithiaiur gymmeriad eieh cymmydog nen eich cyfiaiil, 
ac efallai a benderlÿna ei gyftwr byihol. Pwy a ali gell- 
wair yny fáth amgylchiadaa, «a bydd ei galon yn ddidwylh 

(3*) £kmÿonotk bar4íh. TylHa rhai y dylent fod yii 
drwagi yn en hymwnead â'r diofal a'r anedifeiríol : nid all 
fod camgymmeríad mwy* Rhoddodd Paal reol well i 
•ni at hyn, pan ddywed» " Byddwch yn drngarogion, yn 
fwynaidd, nid yn taln.drwg ain ddrwg, nen sen am aen s 
eitnr yngwrthwyneb,ynhendithio/' Taedda aoerchiad di* 
-fiaes ýn nnigi beri «yh ddrw^am danochchwi a'cfacrefydd. 

(4.) Oofidwcfa Ibé yn 0Ré«< tmpiib Nac ymeUyDgweh i 
gnddio nn amgylehiad yn ngbymmeríad y dyn, a'i berth* 
ynas â Daw. Dangoawch y cwU, nid iV ddigio m^i 
ddolorío ef| ond am fod hyny yn oifynoi. Cyn y gellm'cfa 
iachan archoH, rliaîd ei chwiiio i'r gwaélod. Nac ataUwch 
ddim o'r gwir» ond rhoddwolí ef yn eglnr o'i flaen« 

(ô.) Byddwch aicr o fnfẁrio oi -ei ffydwybod. Mewn 
anerchioa oyhoedd, gafaeia gweinidogion yn fynyeb yn y 
teimiadan, ac fel hyn. deffroant y •meddwl. Ond wrth 
siarad ni ellwch wneod feily: ni ellwcfa fwrw y gwiríonedd 
mewn modd cynhyrfas. Acos na chyfeiríwch yn Hyra at 
y gydwybodÿ ni eUwch gyrhaeddyd y nieddwl. 

^O.) Gweagwch y gẅiriomeddau mitwrion a gglfaenolÈt 
feddwi y dŷn, Mae pechadariaid yn barod iawn i droi at 

Digitized by VjOOQlC 



149 

ryw 68|Çtt8 neu rywbeih dlbwys, yn enwedig rhywbeth a 
berthyna i blaid. £r engraifiì, os Henadnriaethwr fydd 
y dyn» efe a gynnyg droi y siarad ar y gwahaniaeth sy 
rhwng Henadttriaethwyr a Threfnyddion ; nea efe a feia 
yr hen ddawinyddiaeth. Nac ymollyngwch iddo, ac na 
staradwch ag ef ain y cyfryw beth; gwna hyny fwy o 
Biwed nac o les iddo. Dywedwch wrtho mai y gwaith 
presenol yw acbab ei enaid, ac nid penderfynu materion 
dyrys mewn dawinyddiaeth. Cedwch ef gyda y pethau 
syifaenol trwy y rbai y rhaid ei gadw neu ei goHi. 

(7.) Byddwch yn amyneddgar iawn. Os bydd dyryswch 
yn ei feddwl,byddwch ymarhoas iawn nes y deallooh beth 
ydyw, ac yna eglarwch ef. Os na bydd yr hyn a noda 
ond peth dibwys» dangoswch hyny iddo. Na chynnygiwch 
eì ateb trwy resyman, ond dangoswch nad yw efe yn ddi* 
dwyll wrth ei grybwyll. Ni wiw i chwi drealio elch 
amser i resymu yn erbyn peth dtbwys, ond gwnewch íddo 
deimlo ei fod yn pechu wrth eî ddadlea,ao feliy ennillwch 
ei gydwybod o'ch ta. 

(8.) Gofalwch wylio ar eich ytbryd, Mae llawer heb 
ddigon o dymmer dda i siarad á'r rhai ynt groes iawn i 
gr.efydd : ac ni cbeisia y fath berson fnddagolìaeth weil 
na'cn gweied yn digio. £fe a orfoledda am iddo wnead 
nn o'r saint hyn yn orphwyllog, 

(0.) Os taedda y peehadnr i ymosod yn erbyn Daw, 
ŷojalwch beidio ei bleidio metm dtm. Os dywed nad ali 
wneud ei ddyledswydd, na chadarnhewcb ef, ac naddywed- 
woh ddim o biaid ei gelwydd; na ddywedwch nad all, ae na 
ehynnorthwy wch ef yn y ddadl âM Wneatharwr. Weithiau 
è peehadar diofal i feio crefyddwyr; na phleidiwch ef yn 
erhyn crefyddwyr. Dywedwch wrtho na chaiff efe ateb 
èm ea beiau hwy, ac mat gwell iddo edrych at ei fater ei 
htin. Os cydsyniwch ag ef, efe a deimla eich bod o'i du 
ef. Dangoswch iddo mai ysbryd enljibas a drwg a'i cyn* 
hyrfa i sylwi fei hyn» ae nid parch at grefydd a chyfreith- 
iaii lesa Grist. 

(10.) Nodwch feiau neiüdùol y dyn. Ni wiw siarad 
mawa modd cyffredinol yn erbyn pechod. Rhaid i chwi 
lieri i ddyn deimio y cyfeiriwch ato ef. Gweinidog na aiio 
beri i*w wrandawyr deimlo y golyga efe hwy, ni ali ddys- 
gwyi y gwna lawer o ies. Gocheia rhai dynion rhag nodi 
y pechodau neiUduoi o'r rhai y gwyddant fod y dyn euog» 

N 

Digitized by VjOOQ It: 



160 

ihag ei ddolario : mae hyn yo feiaa* Os gwyddoch eì 
hanes, Dodwcb ei feiau neiUduol; yn hynaws, ond yo 
onest; nid i'w ddigio, ond i ddeffroí cydwybod, ac ì'r gwir 
gael ei lawn nertb. 

(11.) Yn gyCTredin, gmll yw bod yn fyr, ac nid eatya 
allan yr hyn fo genych i'w ddywedyd. Tynwch y sylw 
mor fuan ag y gallocb at y pwnc ; dy wedwch ychydig o 
betbau, a gwesgwcb bwy adref er ateb y dyben. Ob gell- 
wch, dygwch hwy i edifarhau a rboi eu hunain i Grist ar y 
pryd. Dyma y dyben priodol. Gocbelwch roi an \ìe iddynt 
feddwi na ddysgwyliwch iddynt edifarbau YN AWR. 

(12.) Os geilwcb,.pan siaradocb â pbeobaduriaidy bydd- 
wch sicr o weddio gyda hwynt. 'Os siaradwch â hwynt» 
a'u gadael heb w eddio gyda «hwyot, gadewch eich gwaith 
heb ei orpben. 

II. Y dnll.i ymwneud â phechaduriaid deffroedig. 

1. Dylecb ofalu i wahaniaetbu rbwng pechadur deffro- 
edig, acun a.fo dan argyboeddiad. Pan gafi'och berson a 
deimlo ycbydíg yn nghyich crefydd, na fernwcb ei fod ìcedi 
ei argyhoeddi o bechod^ ac felly esgeuluso arfer moddion i 
ddangos iddo ei becbod. Deffroir personau yn fynych 
gan ragluniaetbau ; megis clefyd, taranau, haint, angau yn 
y teuln, siomedigaeth, neu y cyCTelyb; neu gan Ysbryd 
Duw, fel y mae eu clustiau yn agored^.ac y maent yn barod 
ì wrando am grefydd yn ystyriol, difrifol, a tbeimiadwy. 
Os cewcb bersoa wedi ei ddeffroi, na ofalwch trwy ba 
foddion, nac oedwch oleuo ei feddwL Nac ofnwcby ond 
dangoswcb iddo eangder cyfraith Duw, a ilymdra mawr ei 
gorcbymynioo. Dangoswcb iddo y modd y condemnia bi 
ei feddyiiau a'i fucbedd. Chwiiiwch ef, mynwch wybod 
betb ^y ynddp, rboddwch byny o flaen eifeddwl,hyd eich 
eitbaf. Os gellwcb, piygwcb efyn y fan. Pan unwaith 
yr epnilloch sylw pecbadur» yo fynych iawn argyhoeddir 
a tbroir ef mewn ycbydig o funudau» Gellwch weithiau 
wneud mwy mewn pum munud oac mewn blynyddoedd, 
oeu oes, tra y bo yn ddiofal. 

Synais o berwydd ymddygiad y rhieni creulon hyny» ac 
ereiil sy yn benau teuluoedd» y rhai a adawant i ^«^cjiad- 
iir deffroedig fod yn eu tý am ddyddian ac wytbnotau, 
heb ddywedyd gair wrtbôram ei gyflwr. Dywedant, os 
^cbreuodd Ysbryd Duw waith ynddo» efe yn sicr a'i gor- 
j>hen 1 Dicbon fod y dyn yn awyddus am ymddydd^, ao 

Digitiied by VjOOQlC 



151 

y daw at grefyddwyr mor fynych ag ỳ gallo, gan ddisgwyl 
y siaradant ag ef, ac ni ddy wedant air, Rhyfedd ! Dylid 
syíwt ar y fath ddyn yn ddioed, mor fnan ag y deffroir ef, a 
bwrw fflam o oleuni i'w feddwl. Pa bryd bynag y caffbch 
ddyn wedi ei ddeffroi, na chysgwch nes y golenoch ei 
feddwl, ac y cynnygoch ei ddwyn yn ddioed i e.difeirwch. 
Dyma yr amsier i wasga y matcr yn effeithiol. Os collir y 
fiinod ffafriol hòno, ni eHìr et had-enoii] byth. 

Gwelais grefyddwyr yn fynych mewn adfywiadan y rhai 
Ä edrychent ohyd a fyddat tieb yn cael en deffroi ; ac mor 
faan ag y gweient arwydd fod rhywnn yn teimlo dan breg- 
cthan, sylweni'amt>iac ar ddiwedd y cyfarfod, gwahoddent 
ef ì ystafell, siaradent ag ef, a gweddient gydag ef, ac os 
gallent, ni adawent ef nes y dychwelai; 

Bu tro bynod oV fath mewn tfef yn y gorllewin. Daeth 
inarsiandwr i'rlle i brynirnwyddani Yroedd ynoadfyw- 
lad nerthol; ond penderfynai efcgadw o'i afaeí ; ac felly 
oid eUi ì unr cyfarfod. Çyr diwedd cafodd fod pawb mor 
brysor gyda chrefydd fe^na chaffar ond ' hyny yn mhob 
man; gofidiodd, a thyngodd yr elai adref : dywedodd fod 
<}ymmaint o grefydd yno, nad allai wnend dim masnach, ac 
Dad arosai. Gan hynycymmeroddie ar y ccrbyd, yr hwn 
oedd í gyclíwyn'am bedwar o-'r gloch bore dranoeth. Pan 
«aradai am ymadaei, dyn a berthynaî i'r tŷ, yr hwn oedd un 
or dychweledigion ienaine, aofynodd iddo' a ddeuai efe 
ddim i'r cy farfod nnwaith cyn gadaeF y dref. Cydsyniodd 
oV diwedd, ac aeth i'r cyfarfod*. Daliodd y bregeth ar ei 
feddwi, ond ddfm gyda iierth diponol i'w blygu. Dych- 
wclodd i'wletty, a galwodd am \Vr y tŷ^ i gael talu ara ei 
'o. Gẃr y tý, yr hwn ei han a gawsai grefydd yn ddîw- 
^dar, aganfu ei fod mewn bhnder. Ötin byoy siaradodd 
í*gef am grefydd, a'r dyn a dorodd i wylo.- Gẃr y tŷ yn 
ddioed a alwodd i mewn dri neu bedwar o ddychweledig- 
lon ieoainc, a hwy.a weddiasant gydag ef ac a'i cyngboras- 
^ûtef; ac am bedwar o'r gloch yn y bore, aeth iV daith 
^«a ìawenhau yn Nuw!' Pan gyrhaeddodd adref, galwodd 
ei dealu yn nghyd, addefodd wrthyntei bechodan, bys- 
^jsodd ei benderfyniad i fucheddu yn wahanol, a gweddi- 
odd gyda hwynt y tro cyntaf. Yr oedd hyn yn betb mor 
annysgwyliadwy, fel yr aeth son am dano yn fuan, dechreu- 
odd pobl holi, a tborodd adfywiad allan yn y lle. Yn awr, 
Mhpe bnasai y crefyddwyr byn fel y mae rhai, yn ddiofal, 

Digitized by VjOOQ It: 



152 

8 gadael iV dyn fyned ymaith,heb arno ond argraffysgafa? 
Nid tebygol y cawsai byth ei achab. Collir yn fynych y 
fath gyfleosderan am byth, pan unwaith yr eio heibio y 
fannd ffafriol. 

I[[, Y dnll i ymdrin â pheehaduriaid argyhoeddedig. 

Wrth bechadar argyhoeddedig y deallaf an a deimlo ei 
hao yn gondemniedig gau ddeddf Dow.fel pechadnr euog. 
Medda gymmaìnt o wybodaeth ag y deaíla rywbeth am 
helaethrwydd deddf Dow, ac efe a wêl ac a deimla ei gyf- 
Iwr eaog, ac a ẃyr beth y w ei feddyginiaeth. Gofynir ya 
fynych lawer o ddoetbineb i ymdrin á'r rhai hyn. Oyg- 
wydda rhai amgylchiadau dyrys iawn» pan mae yn anhawdd 
iawn deall beth i'w wneud. 

1, Pan byddo person wedi ei argyhoeddi ac heb ei drei, 
ond yn aros mewn cyfl wr trallodus, mae yn gyffredin ryw 
achos neiUduol i hyny. Pan felly» ni wiw ei gynghorí i 
edifarhaa, nac i egluro y gyfraìth iddo. Gŵyr yr hoU 
bynciau cyffredínol hyn; ond er hyny nid edifarha efe. 
Yn awr rhaid fod rhyw ddyryswch neilldaol i'w symud ; 
gellwcb bregetha, gweddio, a chynghori byth, heb lesâu. 

Gan hyny rhaid i chwi ymosod i chwilio beth y w y dyr- 
yswch neillduol hwnw. Meddyg, pan aiwer ef at ddyn 
claf, yn cael fod amo ryw glefyd neiUduol, yn gyntaf a 
rydd y cyffyrian oyffredin a ofyna y clefyd hwnw^ Os nad 
effeithiant, ac os pery yr afiechyd, rhaid iddo chwilio er 
deail cyfansoddiad, arferion, ymborth, doli y dyn o fyw, 
&c. ac edrych paham nad effeithia y feddygÌDÌaeth. Felly 
gyda phechadur a fo wedi ei argyhoeddi ond heb ei droi. 
Os y w eìch cyfarwyddiadau cyffredinoi yn pallu, rbaid fod 
rhyw anhawsdra. Gŵyr y dyn ei hun yn fynych beth y w 
yr anhawsdra hwn, er y cuddia efe ef; ac weithiau mae 
yn rhywbeth na sylwodd efe arno. 

(1.) Weithiao mae gan y dyn ryw eiluny rhywbeth a 
gara efe yn fwy na Duw, ac a'i rbwystra i blygu. Rhaid i 
chwi chwilio beth yw yr hyn na rydd efe heibio. Efallai 
mai golud, neu ryw gyi'aiii daearol, dillad gwychion, cyd- 
ymmeithion llawen, neu ryw ddifyrwch, ydyw. Beth bynag 
mae rhy wbeth mor anwyl ganddo fel na phlygefe i Dduw. 

(2.) £faliai iddo wneutbur cam á rhy wun ag sy yn galw 
am iawn, a'i fod ef yn anewyllysgar i addef hyny, a rhoi 
tâl priodol. Yn awr, byd nes y cyffeso ac y gadawo ef^ j 
pechod hwn, ni all gael trugaredd. Os bu iddoniweidio y 

Digitized by VjOOQlC 



16S 

dyn mewo eiddo.nen frí, neu ei sarhan, rhaid iddo wnend 
iawn. Os geiiwch ddeall hyn» dywedwch wrtho yn onest 
nad oea gohaith îddo nes y byddo yn foddlon i'w addef, a 
gwnend ýr hyn sy nniawn. 

(3.) Weitbtaa mae rhyw òeehod neiltduol na fyn ei adael. 
Efe a ffagia nad yw ond bychan ; nen a ymdrecha ber* 
swadio ei hnn i gredn nad yw yn beohod. Pa mor fychan 
bynag ydyw, nî all efe byth fyned i deyrnas Ddnw nes y 
rhoddo efe ef heibio. Weithian mae dyn wedi gweled 
arferyd myglys (tobaceo) yn bechod, ac nid all gael gwir 
heddwcb nes ei roi heibio: dichon yr edrych efe arno fel 
pechod bychan ; ond ni ŵyr Daw ddim am bechod bychaa 
yn y fath amgyichiad. Beth y w y pechod ? Niweidio 
eich iecfayd, rhoi esampt ddrwg, a chymmeryd arian Duw 
(y rhaì a ddylech ddefnyddio at et wasanaeth eO ft'a 
treulio ar fyglys. Beth a ddywedai marslandwr, pe caíTai 
fod nn o'i bobl yn cymmeryd digon o*a arian i gael a fyno 
o Cigar$l a alwai efe hyn yn drosedd bychan ? Na wnei« 
ai. Dywedai yr haeddai y dyn gael ei anfon i garchar. 
Yr wyf yn coffaa y péchod hwn, am y gwn ei fod yn nn 
o'r pethau wrth y rhai y glŷn dynion ag ynt wedi ei har- 
gyhoeddi, ^an y gwyddant ei fod yn feins, ac yna rhyf- 
eddu na fwynhant gysnr. 

(4.) Edrychwch a oes dim rhy w daìedigaeth ag y rhaid 
iddo ei wnend. Ëfailai ei fod wedi twylio rhywan mewn 
maanach, nen wedi cymmeryd mantaisannheg, yngroes î'r 
rheol aaraidd o wnead i ereill fel yr ewyllysiom i ereiU 
wneud â nionau, ac na fyn wnead iawn. Mae hyn yn 
bechod cyifredio yn mysg marsiandwyr. Gwn am eng- 
reifftian galarus yn y rhai y ba i ddynion dristau Ysbryd 
Dnw, nen gaei eu gyru agos i anobaith, am na fynent 
wneud iawn lle y gwnaethent y fath bethau. Yn awr 
amlwg yw na ail y fath bersonau byth gael maddeuant nes 
y gwnelont hyny. 

(ô^) Gallaut fod wedi ymgadamhau a gwroH gyda golẁg 
ar rywbeth, ag y penderfynant na phlygaot £r engraiíft» 
gallant fod wedi haeru na wnant ry wbeth neiUdnol. Ad- 
waenwn ddyn ag a benderfynai nad elai i ryw Iwyn i 
weddio. Aethai amrywiol o bersonau ereili yn ystod yr 
adfywiad, i'r llwyn i weddio, ac a roisent eu hunain i 
X>dnw trwy weddi a myfyrdod. Troisid un o'i ysgrifenwyr 
ef yno, Defiroisid y cyfreithiwr ei hun, ond penderfynai 

2n 

Digitized by VjOUy It: 



154 

Dad elai efe i'r llwyn. Yr oedd dan argyhoeddiadaii 
dwysioo, a pharhaodd felly dros wythnosao, heb esmwyth- 
ad« Ymdrechodd wnend i Ddiiw gredu mai nid ei falohder 
a*i cadwai oddiwrth Grist; ac felly wrth fyned adref o 
g^ffarfod, pfiDliniai yo yr heol a gweddiai. Acnid yn nnig 
hyny, ond edrychai am laid yn yr beol, yn yr hwn y pen« 
liniaìy i ddangos nad oedd yn falch. Gweddiodd nnwaith 
nosongyfiawn yn ei ystafell ; ond nid elai i'r llwyn. Yr 
oedd ei drallod gymmaint, ac aeth mor ynfyd, fel y tneddai 
ei feddwl yn gryf i derfynn ei einioes, a thaflodd ei gyUell 
ymaith rhag ofn tori ei wddf. O'r diwedd penderfynodd 
fyned i'r llwyn a gweddio ; ao wedi myned yno efe a dro- 
ẁyd, ac aeth a thywalltodd ei holl galon wrth Ddnw. 

Felly penderfyna personan weithian nad ânt i.ryw gyí- 
arfod neíllduol; efallai y cyfarfod ymofyniad, nen ryw 
gyfarfod gweddío, nen na fynant ry w berson i weddio gyda 
hwynt; nen na chymmerant ryw eisteddle neiUdnoi, megis 
y lie yr eistedda rhai trallodns am en oyflwr. Dywedant 
y gallant gael en troi heb blygn i hyny, am na chynnwystr 
crefydd mewn myned i gyfarfod neilldnol, cymmeryd rhyw 
agwedd neilldooi mewn gweddi, nea eistedd mewn rfayw 
le neiUdnoU Mae hyn yn wir; ond yn en dnli hwy, gwnanlt 
j peth yo bwysig« A chyhyd ag y Uechant yma, ac y pen* 
derfynant ddwyn Dnw i'w teieran hwy, ni allant byúi gael 
eu troi* Plyg pechaduriaid yn fynych mewn unrbyw beth 
arall, a gwnant nnrhy w beth, ond plygo yn y peth y maent 
yn euog, ac yn yr hwn y gwrthwynebant Dduw. Ni ailant 
fod yn isel, nes plygu yn hyn» beth bynag ydyw ; ac os heb 
blygu yn hyn, y càot obaith, gobaith gau fydd. / 

(6.) EfaUai fod ynddo ragfarn yn erbyn rhywun, aelod 
o'r eglwys efallai, o herwydd iddo ymddwyn yn onest at 
ei enaid, nen rywbeth yn ei fasnach na boflai efe, efe a saif 
ar hyn, ac ni throir ef byth nes ei roi heibio. Beth bynag 
fyddo, dylech ei chwilio allan, dywedyd y gwir wrthoy yu 
eglar a ffyddlon. 

(7.) Dichon fod ynddo ddrygnaws neu ddigter at rywnn, 
ac y bwrìada ymddìal, yr hyn a'i rhwystra ì gael trugar- 
edd oddiwrth Dduw, *'A phan safoch i weddio, maddeu- 
wch, o bydd genych ddim yn erbyn neb ; fel y maddeno 
eich Tad yr hwn sydd yn y nef eich camweddau i chwithau. 

(8.) Efallai y mynwesa efe ryw gyfeiliornadan mewn 
athrawiaethi neu dybiau anghywir am y peth sg íw wneud, 

Digitized by VjVJOy It; 



155 

nea y modd Vw WDeaíl, yr hyn a'i ceìdw oV deyroaff, 
Efallaî y dysgwylia wrth Ddnw: mae yn ystyriol yr 
haedda fyiied i affern, ac oddieîthr ei droi y rhaìd iddo 
fyned yno; ond dysgwylia i Ddaw wnead rhywheth iddo 
cyn y plygo. Mae yn dysgwyl ì Ddnw wneod droato yr 
hyn y gofyna Dnw iddo ef ei wnead. 

Díchon eí fod yn dysgwyl am fwy o argyhoeddiad, Ni 
^yr pobl yn fynych beth yw argyhoeddiad, a thybiant nad 
ynt dan argyhoeddiad pan y maont dan argyhoeddiad 
grymns. Tybiant yn fynyeh nad oes argyhoeddiad heb 
ofn cryf rhag affern. Ond y^wir yw fod personua yn 
fynych dan argyhoeddiadan cryfion, heb fawr o ofn affern. 
ÙaDgoswch iddynt beth yw y gwirionedd, ac nad oes raid 
iddynt oedi* 

Efallai ei fod yn dysgwyl am ry w deimladan ag a gafodd 
rhyw rai ereill cyn iddynt gael trogaredd. Mae hyn yn 
gyffredin iawn mewn adfywiadaa, pan ycoffhàrhai o'rrhai 
cŷntaf a ddychwelir am ryw brofiadan rhyfedd. Mae 
ereiil ag a ddeffroir yn barod iawn i feddwl y rhaid iddynt 
hwy aros am yr an teimladaa. Adwaeawn wr ienanc ag a 
(Sdeffrowyd fel hyn; troisid ei gydymmaith mewn modd 
rhyfedd iawn» a dysgwyliai hwn yr un fath deimladaa» 
Dywedodd y defnyddiai y moddion, ac y gweddiai ani 
danynty ond iddo o'r diwedd ddeall ei fod yn Gristion er 
na theimlasai fel y dysgwyliai. 

Peohadariaid yn fynych a nodant y modd y dysgwyl- 
iant deimlo, ao y dysgwyliant gael ea troi, ac yn wír 
nodant ei waith i Ddaw, gan benderfyna yr ânt rhag* 
ddyDt yn y ffòrdd hòno nea ddim olL Dywedwch wrth* 
ynt fod hyn yn feins ; y rhaid iddynt beidîo nodi an llwybr 
o'r fath, ond gadael i Ddaw en tywys fel y gwelo orea. 
Dnw yn wastad a dywys y deillion ar hyd flfordd ni ad- 
nabaant. Ni ddygwyd an pechadnr i'r deyrnas erioed 
trwy y fath deimladaa ag a ddysgwyliai efe. Synant yn 
fynych ea bod i mewn heb gael y teimladaa a ddysgwylient. 
Aml iawn yr erys personau i rai i weddio drostyDt, neu 
i ryw foddion neìijídaol gael eu defnyddlo, nea i wellàa ea 
hanain. Dy wedant ea bod cynddrwg, fel na allant ddyfod 
at Grist. Ëwyllysiant gynnyg addasa ea banain, trwy 
ymostyngiad, galar, a gweddi, i ddyfod. Bydd raid i chwí 
en hela allan o'r noddfeydd hyn. Mae yn rhyfedd i ba 
gynnifer o gonglaa y rhedant cyn myned at Grist. Gwelais 

Digitized b>tVjOOQlC 



156 

rai braidd yn erpbvvyllog o eisian ycbydigo gyfarwyddyd* 

Tybia y cyíry w bobi weitbiau fod eu beian yn ormod i'w 
maddou, neu eu hod wedi tristâu Ysbryd Duw ymaith* tra 
y mae efe o byd yn eu bargyboeddi. Haeraot fod en 
beiau yn fwy na tbrujgaredd Crist, ac fel hyn aarhant ef. 

Tybia yecbaduriaid weitbiau fod Daw wedi eu rhoi i 
fynu, ac nad ellír eu bachub yn awr. Anhawdd iawn yn 
fynych yw dwyn pobi o'r tir hwn. Y bobl hyn oedd y 
rbai a welais i yn y dyryswcb mwyaf ertoed; haerent ea 
bod wedi eu rhoi i fynu, ac na newidid hwynt gan ddim. 

Mewn man ile y liafururn mewn adfywiad, aetbum un 
diwrood i gyfarfod, a cbyn iddo ddecbreo, ciywaia gwyn- 
fan gatarus ac annaearol. Edrychais a gwelaia amry wiol 
o wragedd o amgylch y wraig a'i gwnelai,yr bon, meddent» 
oedd mewn anobaitb. Buasai yn hir felly, Yr oedd ei 
gwr yn feddwyn ; efe a'i dygasai hi iV cyfarfod, ac aeth 
i'r tafarndy ei han. Síaradais á hi; a gwelais fod ei 
chyflwr yn anhawdd iawn i'w drin, Fel yr oeddwn yn 
myned i ddecbreu, dywedodd fod yn rhaid iddi fyned 
alían, am nad aiiai wrando ar weddio na chanu» Dy wedais 
fod yn rhaid iddi beidio myned; ac ercbais i> gwragedd 
ei chadwy trwy nertb, os buasai raid. Teimlais oa cawaai 
y diafol afael ynddi, fod Duw yn gryfacb nac ef, ac y galU 
asai ei gwaredu. Decbreuodd y cyfarfody a hi a wnaeth 
ry w swn ar y cyntaf, ond yn fuan edrychodd i fynu. Dewis* 
wyd testun gyda golwg neiliduol atì bi, ao wrth fyued yn 
mlaen, ennillwyd ei sylw, a'i goiwg—- nid anghofiaf ei golwg 
byth— ei Uygaid yn agored, edrycbai i fynu, a braidd na 
cbododd o'i Ue fel yr oedd y gwirionedd yn disgyn ar ei 
meddwl. O'r diwedd, gan fod y gwîrionedd yn symud y 
seiliau y pwysai ei banobaitb arno, llefodd allan, plygodd 
ei pben^ ac eisteddodd yn llonydd nes gorphen y cyfarfod. 
Aethum ati, a chefais hi yn bolioi dawel á bapus yn Nuw. 
Gwelais hi yn mben amser hir wedi byny, ac yr oedd yr 
un modd. Fel hyn taflodd Rbagloniaetb bi Ue na ddys- 
gwyliodd fod, a gwnaetb iddi wrando addysg addas i'w 
chyflwr. Geliwch yn fy nych wneud lles mawr trwy chwilio 
yn fanol betb yw y dyryswch, ac yna gwasgu y gwir ato. 

Haera personau weitbiau eu bod wedi cyflawni y pecbod 
anfaddeuol. Wedi iddynt feddwl felly, troant olla ddy- 
wedoch i'w herbyn eu hunain. Da weitbiau, yw eu cym- 
meryd ar eu tir en hanain, a rhesymu â hwynt fel* hyn: 

Digitized by VjOOQlC 



167 

"Tybiwch eich bod wedi pechn y pechod anfaddeiiol. 
Beth yna ? Rheâymol yw plygu i Uduẁ, go6dio am elch 
beiaO| eu gadael, a gwneod yr hoU les a ailoch; hyd yn 
oed osna faddeua Duw i chwi, ac yr ewch i uffeni» dytech 
wnend hyn." Gwasgwch hyn atynt, a thriniwch ef, nes 
y caffbcb y deallant ac y cydsyniant, 

Arfera y cyfry w bersonau edrych amynt en hnnain ; 
caaant arnynt eu hunain, a pharhanti edrych ar en tywyll- 
wch en hunain» yn lle edryoh ar Gritt. Yn awr os geU* 
wch dynu eu meddwl oddiarnynt en hnnain, a'a dwyn i 
feddwl am Grist, geliwch en hattal i ymoUwng i'w teim- 
ladaa presenol, a'u dwyn i a{kelyd yn y gobaith a osod- 
wyd o*u blaen yn yr efengyh 

2. Gofaiwch wrth siarad à pheohadariaid argyhoedd- 

edig, i beîdio plffgn i*w hammoäau hwy, Gs gwnewch» 

byddant yn sicr o gymmeryd maatais, ac felly gael gobaith 

gaa« Oaw pechadnriaid argyhoeddedig yn fynych i ddy- 

ryswoh» gyda golwg ar roi heibio ryw bechod hofT, nea 

Mygu mewn rhywbetb yngbylcb yr hwn y mae cydwybod 

â'r Ysbryd Glân yn rhyfela â hwynt. Ac os oânt rywnn 

& gydsynia â hwynt, teimlant yn weli, maent yo hapus, a 

thybiant eu bod wedi ea troi : yr oedd y gwr ieuanc a 

ddaeth at Grist o'r cymmeriad hwn. Yr oedd un peth 

ar ei ffbrdd, a gwyddai Crist beth oedd : yr oedd yn 

gwybod ei fod yn caru ei arian ; ac yn Ue cydsynio ag ef, 

ac felly cynnyg ei gysuro, cyffyrddodd â'r peth ei hun, a 

dywedodd wrtho, *• Dos gwertb yr hyn oil sy genyt, a 

dyro i'r tlodioo, tyred dilyn fí." Beth fo yr effaitb? Aetb 

y gwr ieuanc ymaith ya athrist. Tebygol iawn, pe dy- 

wedasai Crist wrtbo am wneud unrhy w betb arall, y buasai 

yn Uonydda, yn gobeitbio, yn uno â'r eglwys, aç yn 

myned i uffern. . 

Mae pobl yn fynych yn awyddus iawn am dynera am- 
modaa yr efengyl. Gofynant y fath ofynion â'r rhai hyn, 
a dybiwch ddim y gall dyn fod yn gristion, ac eto gwneud 
ycyfryw a'r cyfryw bethau; neu a aii efe ddím bod yn 
gristion, a pbeidio gwneud y cyfryw a'r cyfryw bethau? 
Na)pbiygwcb ddim i'r fatb ofynion. Gall y gofynion hyn 
ya fynych ddangos y rhwystr sy yn eu meddyiíau; dan- 
gosant mai balchder, cariad at y byd, neu rywbetb o'r 
fatb,sy yn eu rhwystro i fod yn Gristionogion. 
Gofalwch fod yn ddihocced wrtb drin cariad at y byd. 



Digitized by VjOOQlC 



IÔ8 

Yr wyf yn credtr yr adeíledîr mwy o obaith gau ar addysg- 
iadau drwg yn hyn, nac mewn dìm arall. Glywais 
nowaíth Ddysgaẁdwr mewn Dawinyddìaeth yn cynnyg 
perswadio ei wrandawyr r roì heibio y byd ; a dywedodd 
wrthynt, ** Os gwnaent hwy ond ei roi heibio, y rhoddai 
Daw ef yn ol iddynt. Mae yn foddlon i chwi fwynhaa y 
i)yd/' Tnrenna! Ni rydd Duw byth y byd yn ol i'r Crist- 
ion yn yr un yatyr ag y gofyna efe i bechadur ar gyhoedd- 
edigei roi heibio. Gofyna i ni roi y perchenogaeth o bob 
peth iddo ef, fel na chawn byth am funad mwy ei ystyried 
fel yr eiädam nù Rhaid i ddyn beidio meddwl y medda 
bawl i farnu drosto ei hun pa gymmaint o'i feddiant a 
ddefnyddia dros Dduw. Tybia un dyn y medda hawl i 
drenlio 7000 o ddolars yn y flwyddya er cynnal ei deula, 
am fod dìgon ganddo. Tybia arall y gall drysori 50 ne« 
100 o ddoiars. Dywedodd an dyn y dydd araìl, iddo 
addaw na roddai ddim at ddysgu gwýr ieuainc i'r weinid- 
ogaeth. Pan ofynir iddo, etyb, " Dywedais na roddwn 
byth at y fath beth, ac ni wnaf/' Ddyn ! a arcbodd Crist 
erioed i ti wnead felly â'i arian efì A roddodd efe y 
fath reol ì Cofîwch mai ei arian ef y siaradwch am dan* 
ynt, ac os oes eu heisiaa amo i ddysgu gweinidogiony 
peryglus yw i chwi eu cadw. Mae ar y dyn fawnw eisiaa 
dysgu egwyddor gyntaf crefydd — nad yw yn eiddo iddo 
ei hun, ac niai eiddo Crist y w yr arian ^fedda &(e. 

Dyma y rheswm mawr fod yr eglwys mor liawn o obaith 
gao, Gadawyd i ddynion dybied y gallent fod yn Grist- 
ioDogion, tra yn caru eu harian : bu hyn yu rbwystr i bob 
anturiaeth. Diau y medda yr eglwys ddigon o olud i 
ddiwalln y byd á Biblau, traethodau» a Ghenhadan yn ddi« 
oed. Ond y gwir yw, na chreda crefyddwyr " maì eiddo 
yr Arglwydd y ddaear a'i chyflawnder." Tybia pawb y 
gallant wneud fel y mynont á'a harian eu hanain; ac ni 
fynaDt i Grist eu cyfarwyddo yn hyn. 

Byddwch sicr o fod yn oneat yn byn ; mae yr eglwys 
yn awr yn ilawn o ragrithwyr, am na wnawd erioed iddynt 
roi i fynu y byd. Ni ddangoswyd erioed iddynt, heb 
ìddynt gyssegrn y cwbl i Grist, eu hamser, eu talentan, 
eu dylanwad, nad ânt i'r net'oedd. Tybia llawer y gallant 
fod yn Gristionogion, a myned trwy fywyd ganddefnydd* 
io eu hamser a'u meddiannau iddynt ea hunain, yn unig 
rhoi ychydig weithiau rbag cywilydd, pan ailontyn holiol 

Digitized by VjOOQlC 



169 

hawdd : ond camgymineriad mawr ydy w, a gwelant hyny 
osoad ymdrechaDt dros Ddaw. Ac wrth farw, yn ile 
cael nef ar ben y ffordd a gerddant, câot offern yno. 

Wrtb ymdrin á pbechadur argyboeddedig, byddwch 
sicr o'i yrn o bob lloches» na adewch fodfedd o dir iddo 
sefyll arno, tra yn scwrthsefyll Daw : ni raid bod yn hir 
yo gwnend hyn. Pan ymrysona Ysbryd Daw á phech* 
adnr, hawdd y w ei yrn o'i iocheaan. Cewch fod y gwir 
fel gordd, yn dryllîo lle y tery. Gwnewch waith trwyadl, 
fel y rhoddo efe y cwbl i Dduw, 

DangoBwch i'r pechadur natnr ao ehangder oyfraith 
Dqw, a gwasgwch y ftif beth o ymostyngiad hollol i 
Ddnw. Dílynwch y mater hwnw mor fnan ag y deallo 
yr hyn yr amcenwch ato, ac na throwch at un peth aralL 

Gofaiwcfa, wrth egluro y mater, rhag ei arwain i feddwl 
yr etyb ymoatyngiad hnnanol, neo dderbyniad hunanol 
ittwn Crist, ymroddiad iddo a derbyniad o hono mewn 
modd bunanol, fel pe gwnelai dyn gytondeb da, ymadael 
â'i bechodau a derbyn iachawdwriaeth mewn cyfnewid. 
Cyfnewidiad yw hyn, ao nid ymostyngiad i Dduw. Na 
adewch yn eich sylwadau le i'r fath olwg ahon ar y mater. 
Gafaela calon hananol dyn yn fuan yn y fath olwg ar 
grefydd, os rhoddir hi, cydsynia á hi, efallai, ac felly 
caiff obaith gau. Dro arali nodaf ryw bethau sydd i'w 
goehelyd wrth ymdrin â pbecbaduriaid. 

Noäiadau* — 1. Myfyriwch a gweddiwch heunydd^ er 
^y*gv ymdrin â phechaduriaid er en troedlgaeth. Achob 
eneidiau y w gwaith mawr pob Cristion ar v ddaear. Ach- 
^yna pobi yn fynych na wyddant y modd i afaelyd yn y 
gwaith hwn. Mae y rheswm yn egiur ; ni chwiliaaant y 
PetU : ni ddefnyddiasant y moddion priodol erioed er 
ymaddasau at y gwaith o achub eneidiau. Pe na ofalai 
pobl fwy am ymaddasu at eu galwedigaethau bydol, nac 
a wnjiDt i achub eneidiau, a Iwyddentbwy? Yn awr, os 
^ageuluswch brif waith bywyd, i ba beth yr ydych yn 
^yw 7 Os na fyfyriwch pa fodd y gellwch adeiladn mwyaf 
^rdeyrnas Crist, gwnewch yn ddrwg a gwrtban iawn. 

2. Gwna iiawer o grefyddwyr fwy o niwed nac o le$, 

^rth gynnyg siarad â phechaduriaid anedifeiriol. Maent 

mor anwybodus ac anfedrus, fei y mae eu sylwadau yn 

iroi ymaith yn hytrach nac yn cynnyddu eu sylw. 

^ Ymdrechwch ddeaii y peth a wasga Ytbryd Duw at y 

Digitized by VjOOQlC 



160 

peebadtiry a gwasgwoh yr nn peth yn eieh hoU sylwadatt* 
Oa tynwch ei syiw oddiwrtho, bydd perygl i chwi ddys* 
trywio ei argyhoeddiadan. Trafierthwch er deall cyflwr 
ei feddwl, am beth y meddylia, o herwydd pa beth y teimla 
fwyaf, ac yna gwasgwch hwnw adref ; ac na throwch ym^ 
aîth ei feddwl trwy sìarad am ry w beth arall. Nac ofnwch 
wasgn y peth hwnw, rhag ei ým i anobalih- Öfna rhai 
wasgn peth a flino ddyn yn fawr, rhag niweidìo ei feddwl, 
•r fod Ysbryd Dnw yn eglnr yn dadlen y peth â'r pech- 
adnr. Cynnyg bod yn gallach na Daw yw hyn. Dylech 
eglnro y peth trwy y gwirionedd, dwyn yr enaid i blygn 
ac yna caifl^ yr enaid lonyddwch, 

4, Achoswyd drygau mawrion a chrewyd gobaith gan^ 
trwy beìdio gwahaniaethu rhumg pechadur deffroedig a 
phechadur argyhoeddedig, O eisiau hyn, gwesgir personau 
nad ynt ond wedi en deffroi, i.blygn yn ddioed; '^rhaid i 
chwi edifarhau," ''plygu i Ddnw," pan, yn wir, nad argy<^ 
hoeddwyd hwynt o'n heoogrwydd, ac na ddysgwyd hwy 
mor belí a deall beth yw yniostyngiad. Dyma nn ffordd 
yn yr hon y niweidiwyd adfywiadau yn fawr, cyoghori yn 
ddiofal i edifarhan heb roi addysg priodol. 

ô. Dyitd ystyried fod pechadurìaid dan wasgfa, mewn 
cÿfiwr 9obr a pheryglus iawn. Daethant i le trbi. Mae ya 
amser pan y mae eu cyflwr yn debyg o gael ei benderfynn 
am bytb. Nid ymrysona Ysbryd Dnw o byd : dylai cref* 
yddwyr deimlo yn ddwys o'n herwydd. Mewn liawer o 
ystyriaethan mae eu hamgylchiad yn fwy sobr na dydd y 
farn. Yma y tefydíir en cy flwr : ei ddangos a wna dydd y 
farn. A'ramser neilldnol pan wneir hyn yw pan ymrysona 
yr Ythfyd á hwynt. Dylai crefyddwyr gofio en cyfrifoldeb 
mawr ar y fath amserau. Y meddyg, os gẃyr ry wbeth am 
ei ddyledswydd, a deímla weithian ryw gyfrifoldeb pwysig 
iawn. Mae y cíaf mewn cyflwr peryglns, gwall bychan a 
ddystry wia fy wyd, oryna rhwng bywyd ac angau. Os teiml* 
ir y fath gyfrifoldeb o herwydd y corff, y fath gyfrifoldeb 
arswydns ddylid deimlo gyda golwg aryr enaid,pan welir 
ef yn crogi yn grynedig, a'i dynged yn awr i gael ei sef^ 
ydln I Gall nn argraff drwg, nn sylw anghall, camddeall 
ii|i ymadrodd, troi y meddwl ychydig ymaith, ei droi i 
ffordd ddrwg, ac i'r enaid gael ei golli. Ni bu angel er« 
ped wrth waith mwy pwysig, nac ymdrin !& phecbadoriaid 
dan argyhoeddiad. Mòr sobr a gofalna gan hynyy dylai 

Digitized by VjOOQ It: 



Ì61 

crefyddwyr rodîo, mor ddoetb a medras y dylent weithio, 
os meddyliaot beidìo bod yn foddion i ddamnio enaid! 

ö. Os oes pechadur yn y tŷ hwn, dywedaf wrtho, Gâd 
dy holl esgnsioo. Clywaist heno ea bod olt yn ofer. 
Dywedir heno yn nffem, yn y nef, ac yn holl derfynau y 
greadigaeth, beth a benderfyni wnead. Gall yr awr hon 
selio dy dynged am byth. A blygi di i Dduw heno — 
YN AWR? 



DARLITH X[. 

TBYDD GWEINIDOG DOËTH YN liLWYDDIANNUS, 

T neb t eDnülo eneidiaa.sy ddoetb.— Diae. U. 30, 

Pregethais nos Wener diweddaf oddiwrth yr un teatao, 
am y dall y mae ì grefyddwyr anghyoedd ymdrin â phech- 
adnrîaid. Fy amcaa yn breaenol yw sylwi ar foddioB 
mwy cyiioeddas, gyd^ golwg ar 

Ddyledmyddau OwHnidogiùn. 

Megîs y sylwais yn fy narlith otaf, doethineb yw y oym- 
mwyaiad priodol o foddion er diogelu dyben mewn golwg. 
Y dyhen mawr iV hwii y gosodwyd y weinidogaelh grìst» 
ionogol, y w gogonedda Daw yn iaohawdwriaetjh enoidiaa. 
Wrth drin y mater hwn eynnygiaf ddangos, 

I. Fod y cyflawniad iawn o ddyledswyddaa gweinidog 
yn gofyn doethineb mawr. 

i. O herwydd y gwrthwynebiad »y iddo, Mae y dyben 
iV hwn y gosodwyd y wcinidogaeth yn an yu erbyn yr 
hwn y mae y gwrthwynebiad mwyaf o eiddo pechadnr* 
iaid ea hanain. Pe byddai dynion yn barod i dderbyn yr 
efengyly ac na byddai aogen dim ond dywedyd wrthynt 
am brynedigaeth, gallai plentyn ddwyn y newydd: ond 
mae dynion yn groes iV efengyl. Maent yn groes i'w 
iachawdwríaeth ea hanain, yn y ffordd hon. Mae ea gwrth* 
wyoiebiad ya fynych yn ffymig iawn. Owelais ddya 
gorphwyllog anwaith ag a fwriadasai yn erbyn ei fywyd 
ei han, a dangosai y cyfrwysdra mwyaf er cyflawni ei am- 
oan. Byddai mor gyfrwys ag y gwnelai i V geidwad feddwl 
na feddyliai am y fath beth, iddo ei roi heibtò, a byddai 
yn addfwyn a sobr, ac mor fnan ag yr esgealasai y ceidwad 
wylioi rboddai ddwylaw arno ei han« relly pechadariaid 

o 

Digitized by VjOOQIC 



162 

yn fynych ynt gyfrwys iawn i och«lyd yr boll ymdrechion 
a wneir i'w haobiib. Ac i gyfarfod y cyfrwysdra mawr 
hwn. a'i drechn er achnb dynion» mae ar weinidogion 
angen Uawer o ddoetbineb« 

2. Y moddion neiUduol sy i'w defnyddio yn y gwaith, 
a ddangodant yr angen am ddoethineb mawr njewn gwein* 
idogion. Pe troid dynion trwy weithred natariol o hoU- 
allnogrwydd, yn creu rhyw archwáeth newydd, neu ryw- 
beth cyffelyb, a phe na byddai santeiddhad yn ddim 
ond bod yr nn hollallaogrwydd yn diwreiddio gweddiUíon 
pechod oV enaid,ni byddai y fath gallìneb a medmsrwydd 
yn ofynol i ennill eneidian ; a phe felly ni byddai nn ystyr 
i'r testun, Ond y gwir yw fod adenedigaeth a santeidd- 
had i'w hefièithio trwy foddion moesol — trwy resymau^ac 
nid trwy nerth. Ni achubwyd nn enaid,ac ni achubir un 
byth trwy ddim ond y gwirionedd fel y moddion. Gwir- 
ìonedd yw y moddion aUanol» yr annogaeth allanol» yn 
cael ei ddangot yn gyntaf gan ddyn»ac yna gan yr Ysbryd 
Glân. Ystyriwch wrthwynebiad y pechadur ei hun, a 
gwelwch nad aU dim, wedi y cwbl, llai na doethineb Duw, 
a gallu moesol yr Ysbryd Gl&n, drechu y gwrtbwynebiad 
hwn, a'i ddwyn ef i blygu i Dduw. £r hyny mae y 
moddion i gael eu harferyd gan ddynion, a moddion addas 
ì'r dyben, a'u harferyd yn fedms. Darparodd Duw fod 
ì'r gwaith o droedigaeth a santeiddhad gael ei wneud bob 
amser trwy y fath hyny o wirionedd fel y moddion, yn 
cael ei gymhwyso yn y cyfryw gyssyUtiad a pherthynas, 
ag sÿ yn addas i berí yr effaith. 

3. Mae gallaoedd daear ac uffern ^anddo i'w gorchfyga, 
a geilw hyny am ddoethineb. Mae y diafoi yn gweithio 
yn barhaus ejr attal Uwydd gweinidogion, yn Uafurío er 
troi y sylw oddiwrth grefydd^i dynu y pechadur oddiwrtb 
Ddnw a'i arwain i uffern. Mae holl drefn cymdeithas, 
agos, yn groes i grefydd. Mae braidd yr hoU ddylanwad 
a gyícbyna ddyn» o'i gawell i'w fedd, yngbyflwr presenoi 
cymdeithas,yn tueddu i ddymchwelyd dyben y weinídog- 
aeth. Onid oes angen doetbineb mawr gan hyny ar 
weinidog, i frwydro â galluoedd y tywyiiwch a hoU ddyl- 
anwad y byd, mewn chwanegiad at ẃrthwynebiad y pech- 
adur ei hun? 

4. Pwys anfeidrol y dyben ei bun a ddengys yr un peth : 
dyben y weinidogaeth yw iachawdŵriaeth yr enaid. Pun 

Digitized by VjOOQlC 



163 

ystyriom bwya y dyben, ac anbawsderan y gwaith, pwy 
na ddywed gyaa yr apostol, "Pwy sydd ddigonol i'r 
pethao hyn?" 

5. Rhaid iddo ddeall ÿ modd i ddeflroi crefyddwyr,a'a 
symud o ffbrdd dychweliad pechadnriaid. Hyn yn fynych 
yw y rhan anhawddaf o waith gweinidog, a gofyna am fwy 
oddoethineb ac amynedd na dim arall. Yn wir, yn anaml 
iawn y medda gweinidog ddawn i wneud hyn yn Ilwydd- 
iaiinas: mae yn beth y metha braidd bob gweinidog yn ei 
gylch. Ni wyddant y modd î ddeffroi yr eglwys, a chodi 
dtìwioldeb yn nohel, ac felly rwyddhan y ffordd i'r gwaith 
o droedigaeth. Gall Uawer o weinidogion bregethn i 
becbaduriaid yn dda iawn, heb Iwyddo fawr, tra y bo 
dylanwad croes yr eglwys yn eu rhwystro, a hwythau heb 
fedrnsrwydd digouol î symud y rhwystr, Nid oes ond 
ambel! weinidog aẃyr y modd i ysgwyd yr eglwys pao yn 
oer ac mewn cyflwr gwrthgiliedig, nes deffroi crefyddwyr, 
a'u cadw yn effro. Pecha crefyddwyr yn erbyn y fath 
oleuni, fei pan oeront y mae yn anhawdd eu cyffroi. Mae 
ganddynt ffurf o dduwioldeb ag a geidw yniaith y gwir- 
ionedd, tra ar yr un pryd níd yw ond duwioldeb heb iddr 
rym ac effeîthiolaeth. Y cyfryw grefyddwyr yw y rhaì 
anhawddaf i*w deffroi : nl olygaf eu bod yn wastad ya 
waeth naV anedifeiriol ; gweithiant ŷn fynych gyda chref- 
ydd, ac ystyrir hwy yn Gristionogion da iawn, ond nid ynt 
o un lles mewn adfywiad. ' 

Gwn y rhyfedda gẃeinidogion weithiaa pan ddywedir 
nad yw eglwysi yn effro: nid rhyfedd na ẃyry cyfryw 
weÌDÌdogîon y modd i ddeffroi eglwys gysglyd, Yr oedd 
pregethwr ieuanc y dydd arall yn gwrando y brawd Foote, 
yn y ddinas hon, yn cyhoeddi y gwirionedd, ac yn ym- 
drechu cyffroi yr eglwýsî, ond gwyddai cyn Ileìed am y 
peth, fel y tybiai y sarhâai efe yr^glwysi. Yr oedd efe 
mor ddall fel y credai fod yr hoU eglwysi yn New York yn 
effrò gyda chrefydd. Feliy rai blynyddau yn ol, bu dadl 
boeth, a chodwyd gwrthwynebiad, am y dywedid cym- 
maìiit fod yr eglwysî yn cysgu. Yr oedd hyny yn wir, ac 
etto ni wyddai Ilawer o weinidogion ddim am y peth, a 
synent wrth gìywed dywedyd y fath bethau am yr eglwysi. 
Pan íyddo hi wedi dyfod i hyn,nad yw gweinidogion ddira 
yn gwybod pan bo yr eglwys yh cysgu, nid rhyfedd nad 
oes adfy wiadau. Gwahoddwyd fì unwaíth i bregethn 
mewn lle: gofynais i'r gweinidog beth oedd cyflwr yr 

Digitized by VjOOQ It: 



164 

eglwys. "O/' eb efe, "maent oll yn effro/' Llawenych- 
aÌ8 wrth feddwl am gael llafnrio yn y fath le, canys ni 
chawswn erìoed y fath olwg a gweled pob aelod yn effro 
mewo adfywiad. Ond pan aethum yno, cefais yr eglwys 
yn oer a cfaysglyd, ac amhenaf fod un o honynt yn effro. 

Dyma yr anbawsdra mawr er cynnal adfywiadau^ cadw 
yr eglwys yn effro ac ar waith. Un petb y w i eglwys godi 
yn ei chwsg, ac ymderfysgu ; peth gwabanol iawn y w bod 
en ilygaid yn agored, en synwyrau yn fy wiog ac effro, fel 
y dealîont y modd i gael Dnw, a gweitbío dros Grist. 

5. Rhaid iddo wybod y modd i oiod yr eglwys i weithio 
ar ol deffroi. Yr un peth fyddai i weinidog gynnyg treiglo 
maen mawr i ben mynydd wrtho ei hun, a cnynnyg myned 
i weitbio wrtbo ei hun, gan feddwl gwneud y cwbl eì hnnan, 
Gail eglwys wneud llawer er dwyn adfywiad yn mlaen: bu 
adfywiadau nerthol weitbiau mewn eglwysi heb ẃeinidog. 
Ond pan fo gan weinidog eglwys effro,ac yniau yn gwybod y 
modd i'w gosod i weitbio^ a'u ty wys, gall fod yn wroUa cbaiff 
yn fynycb y gwnant hwy fwy nac ef, er troi pecbaduriaid. 

6. Er Uwyddo niae ar weinidog angen doethineb mawr, 
i wybod y modd % gadw yr eglwy9 wrth y gwaith, Ym- 
ddengys crefyddwyr yn fynych fel plant: rhoddwch blant 
wrtb waith, aò ymddangosant yn ddiwyd iawn ; ond mor 
fuan ag yr ymlidawoch, safant a chwareuant. Yma y aiao 
yr anbawsdra mawr i barhau adfywiad. Mae doethÌDeh 
mawr yn ofynol iV drin, Gwybod y modd i'w plygu 
dracbefn» pan falchiont am iddynt gael y fatb adfywiad 
mawr ; eu deffroi pan leibao eu zel ; eu cadw yn wreaog 
gyda y gwaith; dyma rat o'r petbau anbawddaf yn y byd« 
£tto os myn gweinidog Iwyddo i enniU eneidiau, rbaid 
iddo ddeaU pan ddechreuont falcbio* neü y collont ysbryd 
gweddi; pa bryd iV byagwyd^ a'r ntodd i'w chwiiio dra** 
chefn, y modd i gadw yr eglwys ar y mae», i gasglu cyn- 
hauaf yr Arglwydd. 

7* Rhaid iddo ädeall yr efeitgyl. Eitbr chwi a ddy- 
wedwob, Onid y w pob gweinidog. yn deall yr efengyl 2 
Atebaf, sicr y w nad ynt oll yn ei deall gystal â'« gilydd, 
canys nid ynt yn pregetfau yn gyffelyb« 

8. Rbaîd iddo wybod y modd'i'w chyfranu hi,fel y gallo 
gyhoeddi ÿ gwirioneddau neiUduol, yn y drefn, y modd, 
ac ar yr amsor, a dueddo i ateb y dyben. Dylai gwelnidog 
ddeall athrontaeth meddwl dyn, fel üg i wybod y tnodd i 

Digitized by VjOOQlC 



166 

hmio eì Iftfiir yo ddoeth. Toedda gwiríonedd a hono et 
lian, pan weegir ef at y meddwl, ì berì teimladan cyfatebol. 
Rhaîd iV gweinidog ddeall pa deimladao a ewyllysia berí, 
a*r modd i ddefoyddìo y gwirionedd a dneddo i beri y 
teimhidaii hjrn. Rhaid iddo wybod y modd i ddefnyddto 
gwiríonedd addas i hlygn Cristionogion, i berî iddynt 
deimlo dros bechadnríaid, i ddefiroi nen ddyehweíyd 
pechadnríaid. 

Yn fynyeh» pan ddeffiroer pechadnriaid, coUîr y tir o 
eisian doethineb i ddilyn yr ergyd. £faliai y pregethir 
pregeth gyffrona, cynhyrfir crefyddwyr a dechrena pech- 
adoríatd deimlo, a'r sabbath nesaf trinir rhywbeth na 
pherthyna i deimlad y gynnolleidfa, ac na thnedda i ar- 
wain y meddwl i deimlo yn iawn. Dengys byn mor 
^^y^îg y^ i weinidog ddeall y modd i beri rhy w argraff 
Beilldnoîy pa bryd y gellir ac y dylid ei wnend, trwy ba 
wiríoneddy a'r modd i'w ddilyn, nes y plyger ac y dy- 
chweler y pechador. 

Llawer o bregethan da, a gollir oü o ersian ychydig o 
ddoethîneb yn hyn. Maent yn bregethan da, ac yn tneddo» 
pe mewn pryd, i wnend lies mawr; ond perthynant cyn 
Ìleied i deimlad y gynnnlleidfay fel y byddai yn fwy na 
gwyrth iddynt berí adfywiad. Gall gweinidog bregethu 
yn y modd diamcan hwn^ byd angan, heb wnend fawr Uos. 
Gall droì ambeil nn; ond ni chyobyrfaefe gorff y gynnnll- 
eid^, oddieitbr iddo wybod y modd i ddilyn ei argraff» a'i 
gynllnn» fel y dygo yn mlaen y gwaith ar ol ei ddechren. 
Ithaid iddo nid yn uníg allu ndgann mor nchel nes deffroi 
y pechadnr,ondarol iddo«i ddeffroi,rhaid iddo ei arwain 
y ffordd feraf at Grist, ac nid mor fiian agy byddo pechad- 
anaiü wedi en deffroi dan bregeth, yn ddioed dechreu 
pregethu yn nghyleh rhyw fater pell na thnedda i ddwyn 
y gwaith yn mlaen. 

9. Mae ar weinidog angen doethineb mawr i gyrhaedd 
gwahanol ddoíparthoM o beehaduriaid, Ër enfgraifft, gail 
pregeth ar fater neilldnol ddeffroi dosparth neillduol yn 
mysg ei wrandawyr. Déchreuant, efallai, fod yn ddifrifol, 
nen siarad am dani, neu efallai ei gwawdio hi. Yn awr, 
os yw y gweinidog yn ddoeth, efe a ddeall y modd i drin 
y teimladan hyny, a myned rhagddo gyda phregetbau 
addas i'r dosparth hwn, nes en harwain i deyrnas.Dduw. 
Yna dycbweledy a chymmered ddosparth arall, dealled y 

2o 

Digitiied by VjOOQ lC 



166 

lle y llecbant, dryllied eu liocheaau, a düyDed hwy nem ea 
tywys i deyrnas Ddnw. Dylai fel hyn guro poh llwyn Ue 
yr ymlecha pechadariaid, fel y dilyDodd llaia Dnw Adda 
yn yr ardd: — "Adda, pa lb yr wyt ti?" nea y dyger i 
mewn nn dosparth o wrandawyr ar ol y Ually ao felly y 
troer yr hoU gynnnlleidfa: rhatd fod gweinidog yn ddoeth 
iawn i wneyd hyn. Ni wneir hyn hyth nes yr ymosodo 
gweinidog i hela allan a dwyn i mewn bob dosparth o 
bechaduriaid yn ei gyDnnüeidfa-^hen ac ienaincy gwrryw 
a benyw, cyfoethog a thlawd. 

10. Mae ar weinidog angen doethineb mawr i dynn 
pechaduriaíd o'u Hochesau gau presenoi, heb wneud Uock* 
eiau newyddion iddynt. Ëisteddais unwaith dan weinidog'^ 
aeth dyn a gymmerasai frawmawr ynghylch heresiau, ac a 
fyddai o hyd yn en gwrtbbrofi. Arferai nodi llawer o 
heresiau na chly wsai ei bobl erioed am danynt. Cym- 
merai ei feddylddrychau yn benaf o lyfrau» ac ni chym- 
mysgai fawr á'r bobl i wybod beth a dybient hwy. Ac 
effaith ei lafur yu fynych oeddy fed y bobl yn sylwi mwy 
ar yr heresi nac ar y rheswm yn ei herbyn. Newydd-deb 
y cyfeiliornad a dynai eu sylw gymmaint, fel yr anghofient 
yr ateb. Ac yn y dull hwnw, rhoddodd i*w bohl lawer o 
ddadleuon yn erbyn crefydd, na feddyliasent am daaynt 
erioed o*r blaen. Os nad â dyn ddigon i- blitb dynion i 
wybod pa fodd y meddylia pobl yn «tior, ni all ddysgwyl 
hod yn ddoeth i gyfarfod â*u gwrthddadleuon a'u dyrysweb. 

Clywais lawer o bregetbu yn erbyn Cyffredinolwyrt 
ag a wnelai fwy o niwed nac o les, am na wyddai y preg- 
ethwyr y modd yr ymresyma Cyffredinolwyr y dyddiau 
presenol. Ni buant erioed yn mysg Cyffredinolwyr, ac 
ni wyddant beth a gredant nâ'r modd yr ymresymant, yn 
awr; ond cawsaut yr oll a wyddant am Gyffredinoliaetfa o 
lyfrau a ysgrifen wyd er ys amser hir, ac ynt yn awir allan o 
fri yn mysg Cyffredinolwyr eu hunain. A'r canlyniad y w, 
pan gynnygant bregethu yn erbyn Cyffredinoliaeth, y 
gwrthwynebant ddyn gwellt, ac nid tybiau Cyffredinolwr, 
fei eu ceir yn mysg dynion. Ac mae pobl naill ai yn 
chwerthin am eu penao» neu yn dy wedyd mai celwydd yw 
y cwbl, am y gwyddant nad yw Cyffredinolwyr yn dal y 
î'ath dybiau ag a briodolir iddynt gan y pregethwr* * 

Pan bo gweíoidogion yn gwrthwynebu heresi bresenol, 
dylent wybod beth ydy w yn awr. £r engraifft, mae agos 

Digitizedby VjOOQIC 



167 

btwb ag a ysgrffeaaot ac a brefethaat yn erbyn Cyffredin- 
oiiaeth jd tybied y gelwir amynt i wrthwyaeba y dyb 
mfti tmgaredd i gyd yw Daw. Tybir y deil y Cyffredin* 
olwyr yr athrawiaeth bòao, a phaa wrthbrofaDt hi, en bod 
wedi ewympo Cyflredinolwyr: ond nid gwir hyn: ni 
ddaliant fawy y fath athrawiaeth; gwadant hi >n llwyr. 
Gwrthodant y dyb o drMçaredd yn iachawdwriaeth dynion« 
canys daliant y cotpîr pob dyn hyd eithaf ei haeddiant, 
Pa ies gan fayny y w daalea â Cfayffredinolwyr fod Daw yn 
Ddnw cyfiawn ae nid yn drngaredd i gyd, pan mai cyf* 
iawnder Dow ya noig a ddaiiant hwy fel sail iacfaawdwr> 
iaeth, ac na addefant y dyb am dmgaredd niewn nn modd ? 
Hefyd, «lywais ddynion yn pregetbo yn erbyn y dyb o 
fod dynion yn cacl en faacfanb yn en pechodaa, a thybient 
en bod yn dymchwelyd CyffredinoUaeth. Mi cfareda Cy- 
ŵedinolwyr y fatfa betfa. Credant y gwneir pob dyn yn 
santaidd, ac yr aehabir ef yn y ffordd hòno. Dengys hyn 
y pwys o wybod beth a greda dynion, cyn cynnyg en 
rhesyniti o'n cyfeiUornadau. Ni wiw camddarlnnio ty bian 
dyn yn eì wyneb, ac yna cynnyg ei resyma o bonynt* 
Rfaaid î cfawi nodi ei áybfel y deil efe At» a nodi ei reaym* 
aii yn deg. Os amgen, os gŵyrwch wrth ea darlnnio, naill 
ai chwi a'i digiwch ef, nen efe a chwardda o faerwydd y 
fantais a roddwcfa iddo. Dywed, Ni all y dyn yna resymn 
â mi ar dir teg ; rhaid iddo gamddarlnnio cin hathraw- 
iaetfaan» mewn trefn i fy ngwrlbwynebu i: gwneir niwed 
mawr yn y dnll hwn. Ni fwriada gweinidogion gam- 
ddarlnnio eu gwrthwynebwyr; ond yr effaith o fayn yw^ 
fod y trueiniaid ag ynt yn dal y cyfeiiiornadau byn yn 
niyned i nffem, am na ofala gweinidogion am wybod eu 
cyfeiliornadan. Ni tfarecfair cyfeiliornadan byth yn y fatfa 
fodd. Yr wyf yn coffáu y petfaau hyn i ddangos gym- 
maint o ddoethìneb raid i weínidog gael i gyfarfod á hwynt 
a'n cyffelyb. Dylai wybod golygiadan dynion, mewn trefo 
i'w cyfarfod, a threcfau en camgymmeriadau. 

11. Dylai gweinidogion wybod pu fesuréu ynt addasaf 
i gyftawni dyben mawr en swydd, iacÌÁawdwriaetfa eneid- 
iau: eglur yw fod angen rhyw fesarau. Wrth fesuran y 
golygaf y pethan ddylid wneud er cael sylw pobl, a'u dwyn 
i wrando ar y gwirioaedd. Adeilada addoldai,ymweled o 
dŷ i dŷ, &c. ynt oll yn •* fesurau," dyben y rhai y w cael 
sylw pobl at yr efcDgy). Mae angen doethineb mawr ì 



itizedbyG00gle 



168 

InDÌo a iwyn jd mlaea y gwahaoal fesiiraii ag a daeddMit 
er llwyddo yr eiengyl. 

Beth a wna y gwleidiadwyr ? Cadwant gyfarfodyddy 
gwasgarant draethodan a phapuran newyddionr anfcMianl 
en iiongau ar hyd yr heolydd ar olwynion, a ilamanaii a 
morwyr gyda hwynt, anfonant gerbydau trwy yr hoU dpef» 
yn orchnddiedig gan baparao» dygant bobl t'r pleidleiale» 
— oll i dynn sylw, a dewls eu hymgeisydd. Dyma ea 
^ meBnran," ao maent yn briodol iawn i'w dffben hwy. V 
dyben yw cynhyrfu à dwyn y bobl allan. Gwyddant os 
na bydd cynhyrfiad, mai ofer yw iddynt wthio en hamcan 
yn mlaen. Ni ddywedaf fod en dyben yn dduwiol ae 
nnion, ond en bod hwy yn ddeeth yn yr arferiad o foddîon 
priodoi at y dyben. 

Dyben y weinidogaeth yw oaei yr holl bobl i deimlo aa 
fedda y diafol hawl i reoli y byd hwn, ond y dylent oll roi 
en honaín i Dduw, a phleidieisio droa fod yr Arglwydd 
lesu Griat yn Uy wodraethwr y bydyaawd. Ỳn awr beth a 
wneir? Pa fesorau a gymmerwn? Dywed un, ''Gofal- 
wch na fynoch ddim newydd." Bhyíedd! Amean ein 
mesur yw tynn sylw, a rÌMid cael rhy wbeth newydd. Mor 
fiian ag y peidio'mesor a chynhyrfo, efe a baid a thynn 
sylWy ae yna rhatd oynnyg rhywbeth newydd : ni raid 
newid pob peth. Ond pa bryd bynag y byddo cyflwr 
pethao yn gyfryw ag y byddo angen rbywbeth yn chwane^f 
rhaid ei fod yn rhywbeth newydd,o» amgen metba. Dylaì 
gweinidog beidio gwneod newidiadao heb eo hangen : 
08 gwna» hwy a'o dyrysant.. Ni ali efe newid yr efengyl ; 
erys hòno yr un. Ond mae angen mesorau newyddion o 
bryd i bryd> i ddeffroi sylw, a dwyn yr efengyl i weitb- 
redo ar feddwi pobl. Ac yna dylai gweinidog wybod y 
modd i gymmeryd mesuran newyddion» fel ag i beri cyn 
lleied o derfysg ag a ellir. Mae dynoẃyw yn hofiì ffwff 
mewn crefydd. Hoffant gael eu dyledswyddao crefyddol 
yn ddinewid, fel y caffont esmwythdra, Am hyny toedd- 
ant i wrthwynebu unrhyw fesor newydd a fwriedir i'w 
cyffroi i deimlo a gweithio. Gan hyny mae o bwys mawr 
i fod yn ddoeth wrth gymmeryd dulliao ne«t^yddion, er 
peidio achlysoro gwrtbwynebiad a dadlen afreidiol. 

12. Nid ychydig o ddoethìneb sy angen weithiau ar 
weinìdog i wybod ypryd i derfynumemraunewyddion. Pan 
bo mesnr yn ddigon newydd i ddiogeio sylw i'r gwirion- 



itizedbyG00gle 



169 

eddyDÌd oes yn gyffredin sDgeti meMirta BewyMioii ereiU ; 
diogelwyd dyben mawr newydd-deb.. Bydd rfaywbelh yn 
chwaneg yn beryglns i droi meddwl y bobl oddiwrüi y 
dyben mawr,a*i seíydlu ar y mesarao ea hatiain. Ao yna, 
08 arferweh betbau oewyddioa heb en hangeni eweh dros 
faes mor helaeth, fel yn faaa, paa fo angen rhyWbeth 
newyddy ni ellwoh ei gael, heb wnead peüi a ysgydwo 
ormod ar feddwl pobh Ni Dodfi y BU>i «wrhyw lesaraa 
neilidool or cael adfywiad crefyddol» oad gàd i woinidog- 
ion ddewis y rbai a daeddant i ddiogela y dyboBi A pha 
brinaf fyddom ar ein mesnraa new.yddion» hwyat y gallwB 
e« defoyddio er csídw sylw pobl yn effro at fater mawr 
crefydd. Wr4h fod yn ddoeth diaa y gellir gwnead hyn 
dros lawer o flynyddaa* nes bo ya eio mesnraa fircsfnol, 
ddîgon o newydd*deb drachefn i dynaa aefydla sylw pobl: 
ac felly ni fyddwn bytb yn ddiBygiol o rywbeth newydd. 

13, fibaid i weinidog,er enuilleaeidiao,wybod yttodd 
i drin pechadaijaid dimf'aU ẀBÀáeffroeéig^ a rhai dan wa^gfa^ 
'fel y gallo ea harwain «t Grisl y ffordd fèraf ao aaioaaC 
Rhyfedd gynnifer o weinidogioo pyagBìawydfiaoty BUidd 
idria peohodariaidf nea botb ÌV ddywMlyd wrtbyBt'd«i 
wahanol deimlttdaa. Dywediodd gwr«ig ddb ya iilbaBy 
wrthyfi iddi hi» pan dan waagfa fyned «lioi gweinidef » a 
gofyu heth a wnelai er oael eamwyibder* Adywedodd 
efe, na roisai Dbw iddo. <f hrofiad ttiawr ms y pwno» a 
efaynghorodd hi i fyaed «t y cyfryw flaenort yr hwn eHiÌlai 
a allai ddywedyd wrthi tetb i'w wiiead. Y gwtr oedd, ni 
wyddai efe betb i'w ddywtedyd wrth bechadai* dan argy* 
faoeddiad» er nad oedd. dim ainarf^ral ya ei haebos hû x a 
ao^ oa tybiwph nad o6S fawr yn debyg i'r gweÌBÌdog hwa» 
twyilir ofawj, ÌHi ẃyr Hawcr o. aneiiiidogiẃn beth i'w ddy- 
wodyd.wrth beẃadiiriaid* 

Pennòdodd gw^inidog anwaîtb.gyfarfod î raí dan wasg* 
fa» aeth iddo, ac yn lle myned .o< amgylcb. at bob an« 
dechreaodd hoii, *'Yn mba betb y cyfiawna Criat swydd 
offeiriadf". Yr hyanad oedd fawr i'r perwyl. 

Adwa^wn weìnidog ag a gadwodd gyfar^od ì rai daa 
wasgfa» ac a aeth iddo a chanddp hreg&h^rifeiMdig^ yr 
hon a barotoisaî erbyn yr acblyaar., Yr^ÿadd hyti .mor 
ddoeth ag a.fyddai i feddyg cyn my.ned i ymweled â'i 
^eifíon, eistedd ac ysgrifenu eì gyfarwyddjadau oll oyn 
fa gwoled. Afi^o ar weioidog angea gwybod teimhtdan 



itizedbyG00gle 



170 

penonao cjn y galìo wybod pa wirionedd fo yn brìodol 
m buddiol i'w driu. Nodaf y pethan hyn, nid am y caraf 
byayy ond am y gofyna gwiríonedd ftV mater o'm blaen r 
mí wnend. A'r falh enjpfreilftian ag a nodais nid yntanaml. 

Dy4ai gweinidog wybod y modd i gymhwyso gwirîonedcf 
at yr hoU gyflyran yn y rbai y caffo bechaduríaid marwof 
yn dÌBgyn i nffem. Dylai wybod y modd i bregethu, 
gweddio, a threfnn eyfarfodydd gweddio, a defnyddio pob- 
moddioB er dwyn gwirîonedd Duw i weithredn ar deyrnaa 
y tywyllweh. CHii ofyna hyn ddoethineb ì A phwỳ sy 
ddigonol iV pethan hyn I 

II. Aflae llwydd gweinidog yn enniH eneidian, (pan fòt 
feíha% ereiU yn eyd-dÊtto^} bob amser yn profi pa faint a 
ddoetfaineb a weitbredodd yn y cyflawniad o*t swydd. 

1. Sterheir hyn yn eglar yn y teatnn; ••Y neb a en» 
nillo eBeidiaa sydd ddoeth;^ byny yw, os ennilla dyir 
•neifiUafn, mae yn fedrns yti oymhwyso moddion at y 
dyben, yn gweithredn doethineb. Pa fwyaf o eneidiaa 
a achnbo, doethaf ydyw. Gail dyn dwl, yn wir, daro 
weitliian wrth wirloneddy nen wrth y dnll o'i ëri'O, aga 
aeboboenaid. Byddai yn rhyfedd yn wtr p« na byddar 
gas bob gweitttdog weithian ry wbeth yn oi bregethan ag a 
darawai gyfiwr rhvwnn, Ond dmo maint y doethineb iV 
benderfynn> *< os bydd pethan ereiH yn eyd-daro/' wrth 
tifeâi j pech«dttrìaid y llwyddodd i'w troi. 

Meddyliwch am feddw. Gtill y crach-feddyg gwaelaf 
yn New York ddygwyad llwydde jreithìaa, ac felly gáe^ 
clod gyda'r anwybodns. Ond bama pobl sobr a cball aní 
fiedrnsrwyddmeddyg ẁKh ei iwydd arferoiì drechn aflech«* 
yd» ÿr amrywiaeth o glefydan y gall en trin, áV thüedi a 
gieìfion y llwýddodd i'w haehttbi Y medrosaf sy yn aebtib 
mwyaf. Mae hyn yn ol synwyr cyff^edin; ac yn wir* 
ionedd. Ac mae yr na mor wir mewn aehnb eneidian^ 
ac yn wir yn yr tin ystyr. 

2. Nid yn nnigeadarnbeir yr ég^ýddor hon yn y testnn, 
ond*mae yn fàUh, yn wir yn oì hanesyfod " y neb a eii« 
ttillo eneidiaa yn ddoetìi.'' Efe a arferodd foddion addas 
i'r dyben, mewniordd addiogelodd y dyben. 

3. Maellwydd i eBBÎU eneidian yn brawffod dyn yit 
deall yr efengyU yn deaU natnr dyn, y gŵyr efo addasit 
noddion at v dyben» y medda synwyr cÿffredin, a'i fod 
yn ledros a deallas i ddyfod o hyd i bobl. Ac os bydd él 
Iwydd yn fawr^ dengys y g^lryr y modd i ymdrin ag am« 

Digitized by VjOOQlC 



171 

rywiaeth mawr o gymmeriadaa» mewn amry wíaetb mawr 
amgylGhiadaa» y rhai ynt etto oli yn elyníon Duw» a'a 
dwyn at Grist. Mae angen doethineb mawr ì wnead fayn ; 
a'r gweinidog a'i gwna a ddengys ei fod yn ddoeth* 

4. Llwydd mewn enniU eneìdiaa a ddengys nid yn anîg 
fod gweÌBÌdog yn gwybod y modd i lafario yn ddoeth» iV 
dyben hwnw, ond hefyd y gwyrefepa Isy Moe eá ddiÌMfmimd» 
Gwyddoch yr ofnir yn fynyeh am v gweinidogion hyny 
ag a amcanant yn fwyaf aniongy rehoí ao egniol at droedig* 
aeth pechadnriaid. Dywed pobl, ** Bfae y dyn hwn yn 
myned i weithio yn ei north ei han ; tybiai nn y meddylia 
y gall efe ei bnn droi eDeidìan." Pa mor fynyoh y dan- 
gosodd y canlyniad y gŵyr y dyn yn dda íawn, betb mae 
yn ei gyleh» a pha le y mae ei nerth hefyd* Ymoaododd 
i .weithio er troi pechadariaid mor egniol» a phe gallasai 
wnend hyny oll ei hnn ; ond dyna y dall y dylasai waead* 
Efe a ddylai resyma á pheobadariaid» a dadlea â hwynt» 
mor fTyddlon a diwyd, a phe na ddysgwyliai nn gweithred« 
iad o eiddo Ysbryd Daw, a phe na byddai Ysbryd Olân. 
Ond pa le bynag y gwnelo dyn hyn yn Uwyddiannaa» den- 
gys, wedi y cwbl, y gŵyr efe y rhaid iddo ddibyna ar 
Ysbryd Daw yo nnig am Iwydd. 

GwRTUADL. — Dadleaa Uawer yn ejrbyn y mater hwn* 
o herwydd yr olwg a gymmerasant ar weinidogaeth 
Crist. Gofynant, ''Betb a ddywedwoh am weinidogaeth 
Crist, onid oedd efe yn ddoeth?" Atebaf, oedd, yn an- 
íeidrol ddoeth. Ond am yr hyna ddywedir am ei ddiffyg 
o Iwydd yn ohroedigaeth pechadariaidy sylwer ary pethaa 
canlynol : 

(1.) Fod ei weÌDÌdogaeth yn Uawer mwy Uwyddiannns 
Dsc y tybir yn gyffredin. Dywed nn o'r ysgrifenwyr 
saotaidd, iddo gaei ei weled wedi ei adgyfodiad a chyn ei 
esgyoiad, '*gaD fwy na phnm can brodyr ar nnwaith." 
Os ymgasglai cynDÌfer a pham cant mewn ao Ue, gwelwn 
fod yn rbaid fod rhifedi mawr o honynt yn wasgaredig 
dros y wlad. 

(2.) DyUd sylwi hefyd mai hyr iawn oedd ei weinidog- 
aeth gyboeddus» Uai na thair biynedd. 

(3.) Ystyrier dyhen neilldaol ei weinidogaétb. £i brif 
ddyben oedd gwnead iawn dros becbodau y byd. Ni 
fwriedid hi gymroaint i beri adfywiadaa, Ni ddaethai 
*' goruchwyliaeth yr Ysbryd '' etto. . Ni phregethodd efe 

Digitized by VjOOQ It: 



172 

yr efengyl mor gyflawn ag y gwnaeth ei ddysgyblion wedi 
byny; ýr oedd rhagfarnaa y bobl mûr gedym fel oa 
oddefent hyny. Na wnaêth, ay amlwg oddiwrth y ûaith 
nad oedd hyd yn oed eiapo8tolion,y rhai oeddent gydag ef 
bennydd, yn deallatbrawiaeth yr iawn. Ni feddylìent yr 
elai i farw ; gan hyny» pan gly wsant ei fod wedi marw, aeth 
aiit i anohalthy a thybtaaant ì*w gobaith ddarfod. Y gwir 
oedd fod ganddo ef ddyben arali niewn goiwg, i'r hwn y 
gwnawd i bob peth arall htygn» a gŵyrni meddylian y bobl» 
a'r rhagfarnan c^ndyn a fiynent, a ddangosent paham na 
welwyd mwy o Iwydd yn nhroedigaeth pechadnriaíi}^. Yr 
oedd barn y bobl ya gyfryw, fel y lladdaaant el^o^r diwedd 
am yr hyn a bregathai. 

LÌawer o weinidogion na Iwyddant fawr, a ymgnddiant 
tn ol i weinìdogaeth Crìatÿ fel pe baaaai efe yn bregethwr 
dilwydd. Pan,mewn gwiríonedd» yr oedd efe yn llwydd- 
ianans iawn, ag ystyried yr amgylchiadan y ilafarìai dan* 
ynt* Dyma y lle olaf o gwbl y dylai gweinidog ditwydd 
ymgl^ddio. 

Nodiadau l.^Gall gweinìdeg fod yn ddy$gedig iawn ae 
ddim ya ddoeth* Mae Itawer o weinidogion yn medda 
dysgeidiaeth mawr; deailant y celfyddydau a berthynant i 
natnriaeth, moeaan, a duwtayddiaeth; gallaat wybod yr hen 
ieithoedd, a pbob gwybodaeth, ac etto heb fod yn ddoeth 
at 3rr amcan n»wr y maent yn ei gylcfa : ffeithiàn a ddan* 
gosant l|yn yn eglnr. *' Y neb a enmiHo eneidiau sy ddoeth.'' 

2. Gaü gweinidog dilwydd fod yn dduwiol yn gystal ag 
yn ddysgedig, ac.etto ddim yn ddoeth. Annheg y w bama 
o herwydd fod gweinidog yn ddilwydd, ei fod yn rhagrith- 
iwr. Oall fod rhywbeth yn ddiffygiol yn ei ddygiad i 
fynn, nen yn yr olwg sy ganddo ar bwnc, neu y doll o'i 
drin, neu y fath éáìWf^ o $9^wyr cyffredi», ag sy yn dys* 
trywio ei lafnr, ac yn rhwystro eî Iwydd i enniil eneidiau, 
tra y galio efe ei hun fod yn gadwedig, etto megis trwy dân.'' 

3. Gall gweinidog íod yn ddoeih taioa, er nad yw yn 
ddysgedig, Dichon nad y w yn deali yr hen ieithoedd, na 
phethau dyrus duwínyddiaeth ; ac etto gall wyhod yr hyn 
sy eìsìau yn benaf ar weinidog yr efengyl, heb w^bod 
llawer o bethan ereill. Gweinidog dysgedig, a gweintdog 
doeth ynt bethan gwahanol. Ffeithiau yn hanes yr eglwys 
ya mhob oes a brofant hyn. Mynych y mae eglwysi» pan 
yn edrych am weinidog, yn eynnyg am un dysgedig iawn* 

Digitized by VjVJOy It; 



178 

Na feddyliwch y diraddíaf ddysgeidtaetb. Oorea pa 
fwyafo ddysgeîdiaeth, os yw efe hefyd yn ddoeth yn y 
gorchvryl mawr y mae wrtho. Os gŵyr gweînidog ÿ 
modd i eDnill eneìdian, gorea pa fwyaf o ddysgeidiaeth fo 
ganddo. Ond os medda ddysgeidiaeth arall, os htb hon, 
efe & fetha yn ddiaa yn nyben ei weinidogaetb. 

4. Mae aflwyddiant gweinidog (os hydd pethau ereill yn 
eu lié) yn pro6, (l.) naiU ai na aiwyd ef erioed i breg- 
etbu» ac iddo gymmeryd hyny o*i ben ei hnn; nen (2.) 
iddo gael ei gamddysgn,ac naddysgwyd iddo y pethan sy 
eîsiaa fwyaf arno; nen, (3.) os galwyd ef i bregetha, ac 
y gŵyr wnead ei ddyledswydd, eifod yn rhy ddiog a drwg 
i'w gwnend. 

5. Y gweinidogioD a ennillant eneidiau yw y rbaî a 
ddyêgwyd oreu,, Diystyrir gweinidogìon weitbian, a dy- 
wedìr eu bod ỳn anwybodas iawn, os na byddant yn 
gwybod y celfyddydau a'r ieithoedd ; er eu bod yn mhell 
iawn o fod yn anwybodus o'r pcíÄ mawr Vt hwn y gosod* 
wyd y weinidogaeth : baì yw hyn. Mae dysgeidiaetb yn 
bwysig, ac yn wastad yn ddefnyddiol; ond wedi y cwbl, 
gall gweinidog wybod y modd i ennili eneidian at Gristy 
heb ddysgeidiaeth fawr, a'r hwn a allo enoili mwyaf o 
eoeidiaa at Grist,a fedda y ddysgeidiaeth orea i weinidog^ 

6. Ëglur yw fod diffyg mawr yn y drefn bresenol o 
ddysgu gweinidogion. Mae yn FFAITH SOBR, at yr 
byn y dylid galw sylw yr egiwys yn bendant, mai ych- 
ydig o les a wna y llìaws o weinidogion ieuainc a addysgir. 

Pan ddelo gwÿr ieuainc allan o'r athrofeydd, a ydynt yn 
addas ì fyned i adfy wiad ? Edrycbwcb ar fan lle yr elai 
adfy wìad yn mlaen, ac yr oedd angen gwéinidog. Anfoner 
i athrofa dduwinyddol am un : a wna efe ymaflyd yn y 
gwaith, ei gynnal, a'i ddwyn yn mlaen? Yn anfynych. 
Fel Dafydd yn arfau Saul, daw i mewn yn llwythog o ry w 
sotbach o dduwinyddiaeth, fel na ŵyr pa betb i'w wneud. 
Bydded yno dros bythefnos, a derfydd yr adfywiad. Gẃyr 
a theimla yr eglwysi, nad yw y rhan amlafo'r gwŷr ieuaiuc 
hyn yn gwybod gwnead dim addylid wneud mewn adfyw- 
iad, ac achwynant fod gweinidogion ieuainc mor bell ar ol 
yr eglwys^ Geliwch anfon ì holl athrofeydd duwinyddol 
yr IJnol Daleithiau, heb gael ond ychydig o weinidogion 
ieuainc yn addas i ddwyn yn mlaen y gwaith. Y fath betfa 
truenus ! 



itiiedbyGoOgle 



1T4 

. Mae dìffyg mftwr wrtfa addysgu gweÌDÌdogioii. Dylai 
addysg fod yn gyfryw ag a fo yn parotoi gwŷr ieuainc at jr 
ŷwaith neilídwol y bwriedir hujy iMo. Ond yn lle hyný 
addysgir hwy at bethau ereiU. Y camgymmeriad mawr 
y w hyn : cyfeirir en meddyliau pi ormûdol ai bethau an^ 
mherthynol, y rfaai nid oes angen sylwi arnynt, Wrth 
fyfyrio^ ftnt dros faeg rhy faelaeth, yr hyu a dry en sylw 
oddiwrth y prif beth, ac felly oerant mewn crefydd, a píian 
orphenant» yn lle bod yn addas at ea gwaith, maeat wedi 
eu hanaddasu ato. Dan y ffug o reoli y meddwl, hwy, yu 
wir, a wasgarant y sylw ; fei pan ddelont at eu gwaith, 
maent yn lledchwith, ni wyddant ý modd i ymaflyd ynddo» 
na'r modd i enniU eneidiau: fel hyn y mae hi yn rhy 
fynych, er ddim yn gyffredinoU 

Arfera pobl siarad gyda rhwysg am weinídogaeth ddysg- 
edig. Na ato Duw i mi ddywedyd gair yn ei herbyu. 
Ond beth a olygwn wrth ddysgeidiaeth at y weinidogaeth ? 
A olygwn fod i wŷr ieuaìnc gael eu dysgu, fel yr addaser 
fawy at y gwaith? Os felly, goreu pa fwyaf o ddysgeid- 
iaeth. Bydded yr addysg o'r iawn ryw, dysgu y pethau 

fofynol, ac nid y pethau nad oes angen iddynt eu gwybod. 
)y.sger hwy at y gwaith. Na fydded yr addysg yn gyf» 
ry w» fel pan ddelo gwŷr ieuainc allan» ar ol treulio chwe, 
wyth, neu ddeng mlynedd i fyfyrìo, nad ynt hauner cystal 
ag oeddynt cyn dechreu. Gwelais wŷr ieuainc yn dyfod 
allan ar ol myned trwy hoU gylch myfyrdod athrofa, y rfaai 
nid oeddyut addas i ofala am gyfarfod gweddio, a'r rhai 
nad alient ei drefnu mewn modd buddiol a hyfryd. 
Blaenor eglwys mewn dinas gymmydogaethol, yn ddiw» 
eddar a nododd wrthyf amgylchiad o'r fath. Dyn ieuanc« 
cyji iddo fyned i'r athrofa, a lafurìodd yn eu plítb, blaenr 
orai yn eu cyfarfodydd gweddio, a buasai yn ddefnyddiol 
iawn yn eu plith. Ẅedi iddofod yn yratbrofa,aQfonasant 
am dano, a deisyfasant ei gymmorth; ond och, fel yr oedd 
.wedi newid ! yr oedd wedi myued mor hoUol wahanoi, fei 
ua wnelai un argraff; dechrenodd yr egiwys achwyn yn 
fuan y byddent farw dan ei ddylanwad; ac efe a ymadaw- 
odd, am nad oedd wedi ei barotoi i'r gwaithé 

> Peth cyffredin yw fod y gweinidogion hyny ag a fuont 
mewn athrofeydd,ac ynt yu awr yn ddefnyddiol, yn sicrhau 
mai ychydig o les a gawsuit yn yr atbrofa, ac iddynt gael 
âad'ddysgu yr hyn a ddysgasant yno, cyn iddynt alia 



Digitized by VjOOQIC 



175 

gwneud Ilawer, Ni ddywedaf hyn yn enllibn», ond mae 
yn ffaitb sobr, a rliatd i mi et ddywedyd mewn cariad. 

Tybfwcà «ich bod i wnend dyn yn feddyg morwyr. 
Yn Ue 61 anfon i'r ^sgol feddygawl i ddysgn llaw-feddyg* 
iniaeth, a anfonech chwi ef i ysgol morwyr, i ddysgu' 
morwrtaethf Yn y ffordd bon gellwch ei ddysgn i 
hwylio Uong, ond ddira i fod yn feddyg. Dylai gweìnîd* 
ofton gaeì en dysgn i ddeaU y Bibl a'r meddwl dynol» a'r 
modd ì berl i'r naîlt wetthredu ar y liaH. Dy lent arfer cyf- 
eillachn, a deall am bob gradd o ddynion. Dylent fbd àV 
Bibi mewn nn ilaw, a darinn o'r raeddwl dynol yn y llaUi 
a gwybod y modd i ddefnyddio y gwtrionedd er iachawd- 
wriaeth dynion. , , 

'^' I^ffyÿ 9ÿnwyr cg ff re d m yn fynych a ddymchwela 
ddybenion y weinidogaeth Oristionogol. Mae Ifawer o 
ddynion da yn y weinidogaeth, yn meddn dysgeidiaeth a 
dawn o ryw fath, ond ddim yn meddn synwyr cyffredin t 
ennîU eDeidiaii. 

6 welwD nn ddiffyg mawr yn ein hysgolion dnwînyddol: 
canír gwŷr ienaine yn en hysgoUon, oyfyngir hwy at lyfr- 
«1» ac oddiwrtfa gyfeiHach À'r bobl gyffredin. Oan hyny 
»M ynt yn gyfarwydd âVmodd y meddylia y bobí gyfired- 
in. Ef^tnra hyn y ffaith fod rhat dynìon gwledfg, ag a 
ddygwyd i fynn at fasnach, ac ynt gyfarwydd â'r natnr 
ddynol, ddengwaith yn addasaoh f énniU eneidian na'r 
rhftt a ddysgwyd yn y drefn bresenol, ac maent yn wir 
ddengwaith mor gyfarwydd à gwaith prtodol y weinidog- 
aeth. Geiwir y rhai hyn yn •* ddynion diddysg.'* Oam* 
gymmeriad mawr. Ntd ynt ddysgedig mewn* celfydd- 
yd$n; ond maent yn ddysgedig yn y pethau goíynol 
iddynt eu gwybbd fei ffwemidogùm, M id ynt weinidogion 
diddysgy eanys gwyddant yn gy wit y modd î gyrhaedd ý 
meddwl â gwirionedd. Deallant feddyliau dyhion» A 
modd i gymmwyso yr efengyl at en cyflwr. Maent yn 
addasach nl eugwaiih hẅif, na phe meddent hoU beh'ian- 
waith yr ysgolien, heb y wybodi^th bon* 

Hoffwn gaei ty neall: ni ddywedaf na fynwn iddyn 
ienanc fyned tV ysgoi ; ac ni fynwn ei ddigalonr i fyned 
dros faes celfyddyd. Ooren pa fwyaf» oa gyda hyny y 
dysg elohefyd ÿpeihau gofynol i weinidog eu gwybodp er 
enniH etieidian,— os yw yn deall y Bibl aV natttr ddynol, 
a'r modd i beri i'^r gwiríonedd weitfaredn, a'r modd i arwaih 
a rheoli y meddwli i dy wys oddiwrth bechod ac at Dduw* 

Digitized by V^:iUUy It: 



176 

9. Llwydd anrhyw fesur afwrîader er dwynadfywiad yn 
mlaen, a ddengys ei ddoethineb; gyda'r eithradau canlynol: 

(1.) Geüir arfèr mesur er peri cynhyrfiad» a'i fod yn 
gyfryw ag a ymddengys pan edrycher arno wedi byny» yn 
beth dwl, ac ddim ond dichell. Pan felly, efe a wrth* 
weithia, a'r arferìad o hono a wna fwy o niwed nac o les. 

(2.) Gellirdwyn mesarau i mewn,ac i'r adfywiad fod yn 
nertbol iawn, ac i'r Uwydd gael ei briodoli i'r mesurau, 
pan^ yn wir, mai petbau ereiU a wnaetb yr adfywìad ya 
nerthol, a gaU fod y mesuraa hyn yn rhwystrau. Gall 
gweddiau Cristionogion, a'r pregetbu, a pbethau ereiU fod 
yn tueddu gymmaint er dwyn yn mlaen y gwaitb, fel y 
Uwyddodd er gwaethaf y mesurau byn. 

Und pan yn eglur y bo benditb yn caplyn yr arferíad o'r ' 
mesur, mae y prawf yn gadarn fod y mesur yn ddoeth. 
Beius fyddai dywedyd y gwna y fath fesur fwy o niwed 
nac o lesc Duw a ddeall y petb. £i amoan ef, yw 
gwneud y radd ftoyaf o ddaioni ag a eUir. A diau na 
rydd efe ei fenditb ar fesur a wna fwy o niwed nac o les. 
GaU weitbiau atal ei fendith oddiwrth fesur a duedda í 
wneud peth Ues, am y byddai hyny ar draul Ues mwy, 
Ond ni fenditbia efe byth gynnyg drwg. Mi eUtr twyílo 
Duw yn y peth. Efe a ŵyr pa un a ydyw rhyw fesar, ar 
y cwbl, yn ddoetb ai peidio. GaU fenditbio cylch o ym* 
dreebion, er fod ynddynt ry w fesurau annoeth a niweidiol» 
Ond os benditbia efe y mesur ei hun, beio Duw fyddai 
cyhoeddi y mesur yn annoeth. Yr hwn a wnelo byn» 
gocheled. 

10. Amlwgyw y beiir Uawerar fesurau 9^ fendithiwydyn 
fawr ac yn barhaus gan Ddiiw er dwyn yn mlaen adfyw- 
iadau. Gwyddom y dywedir î Iwon erchyU tyngwr fod 
'yn foddion i ddeíFroi pecbadur Uai caled : ond peth anaml 
y w hyn : ni arfera Duw wneud y fath wasanaetb o ddryg* 
^dni. Ond os yw mesur yn cael ei fendithio yn barhau$ 
neu yn gyjfredm, tybied ein hunain yn ddoethacb na Duw 
fyddai beio y cyfryw, GOCHELËR rhag beio Duw ! . 

1 1 . Dy lai Crìstionogion weddio dros weinidagion» Frod- 
yr, pe teimlecb gymmaint o angen doetbineb sy ar weini- 
dogion er Uwyddo yn eu swydd bwysig, pa mor dywyil 
ynt oU, a pba mor annigonol o honynt eahunainy gweddi* 
ech lawer mwy drpstynt nac awnewcb; byny yw, pe 
gofalei^h.Tywbeth am Iwydd eu Uafur: mynych y beia 

Digitized by VjOOQ lC 



177 

pobl weinidogioii pan na weddiant drostynt Frodyr» 
temtîo Duw yw hyn ; canys ni {ddylecb ddysgwyl gweli 
gweîoidogion^ heb weddio drostynt. Ac ni ddylech 
ddysgwyl bendith ar lafur eich gweinidog, neu i'ch teulu* 
oedd gael eu troi dan ei bregethaii, pan na weddiwch 
drosto. Ac felly dros y paganìaid : yn ile gweddio o hyd, 
yn tinig am i Dduw anfon allan chwaneg o weithwyr, 
dylech weddio am i Ddnw wneud gweinidogion yn ddoeth 
i ennill eneidiau^ a bod i'r rhai a anfonìr allan gael eu hy« 
fforddi yn briedol^ fel y byddont yn ysgrifenwyr wedi eu 
dysgu i deyrnas Dduw. 

12. Mae y Uey^on hyny yn yr eglwys ag a wyddant y 
modd i ennill eneidiau, i'w cyfrif yn ddoeth. Ni ddylid 
eu galw *Mleygion anwybodus." A'r crefyddwyr hyoy 
y rhai na wyddant y modd i droi pechaduriaid, a'r rhai 
Di allant enniil eneidiau, ni ddylid eu galw yn ddoeth 
— fel Cristionogion : nid ynt yn Gristiooogion do'eth; yn 
unig^'yneb a ennillo eneidiau sy ddoeth." Gallant fod 
yn ddysgedig mewn gwieidìadaeth, mewn celfyddydau» 
yn fedrns i drin masnach a phethau ereill, a gallant ddiys- 
tyru y rhai a ennillant eneidiau, fel ddim ond yn ddynion 
gwledig a dwl. Os tuedda neb o honoch i ddibrisio y 
brodyr a ennillant eneidiau» fel ddim mor ddoeth a 
medrus ag ydych chwi» twyllwch eìch hunain. Dichon oa 
wyddantrai pethau a wyddoch chwi; ond hwy a wyddant 
. y pethau a berihynant fwyaf i Gristion eu gwybod, ac ni 
wyddoch chwi hwynt. 

Gellir egluro hyn trwy achos gweinidog a â i'r mòr. 
Gall/odyn ddysgedig mewn celfyddydau, ond ni ẃyr y 
modd i bwylio lloog ; ac efe a ddechreua ofyn i'r morwyr 
y peth hwn a'r llall, pa les y w y rhaíf hon, &c. <' Beth," 
medd y morwyr, '* nid rhaffau y w y rhai hyn ; nid oes ond 
nn rÀo^mewn llong; y taclau ywyrhaihyn; siarada y 
dŷn fei flPwl," Felly, y morwyr, eTallai, a chwarddant am 
ben y dyn dysgedig hwn, am na ŵyr hwylio lloog. Ond 
pp dywedai efe wrthynt hanner yr hyn a ẃyr am gelfydd- 
yd, dichon y tybient ei fod yn ddewin, am y gŵyr gym- 
maint. Felly gall myfyriwr dysgedig ddeali eu hic, hcec, 
hocp yn dda iawn, a chwerthin am ben y Cristion gostyog- 
edig, a'i alw yn anwybodus, er y gali wybod y modd i 
ennill mwy o eneidiau na pfaum cant o honynthwy. 

Trallodwyd fi unwaith wrth glywed gweinidog yn diya* 
2p 

Digitized by VjOOQ lC 



178 

tyrn pregethwr ienanc a gawsai ei droi dan amgykhii 
rhyfed(i,a'i awdardodi i bregethu, heb fyned trwy atbro&« 
Yr oedd y gweinìdog hwn» na Ìwyddai fawr, os diniy i 
enniü eneidian, yn Uyoiy arglwyddaidd» a sarhaaa iawn 
wrth y dyn ieuanc ; yn ei ddiyatym am na ehawsai lawer 
o ddysg'^pan, yn wir, yr oedd yn offerynol i droi mwy o 
eneidiau nac un pam cant o weinidogîoa fel efe. 

Ni fynwn ddywedyd dim i ddibrísio, aa'oh arwaia chwi 
i ddibrisioy addysg trwyadl i weinidogion. Ond ni alwaf 
yr hyn a dderbyniant yn ein hathrofeydd, yn adẁfsg 
trwyadl. Nid yw yn ea haddasu At eu gwaiih. Apeliaf 
at brofíad pawb, a ydyw gwŷr ieuainc ein hathrofeydd 
wedi eu dysga yn drwyadl i'r perwyl o ennill eneidiaB. 
A WNANT HWY HYNY ? Gẃyr pawb na wnant BdryeheF 
ar fynegiadau y Gymdeithas Genhadol gartrefoL Os wyf 
yn cofío yn gywir, yn 1830, nid oedd rhif y rhai a drowyd 
trwy lafur cenhadau y gymdeithas hòno dros bamb i bob 
eenhadwr, Yr wyf yn credu fod y rhif wedi cynnydda 
wedi hyny, ond mae etto yn fychan iawn at yr hya afaasai 
pe cawsent addysg priodol at eu gwaith. Ni ddywedaf 
hyn i'w gwaradwyddo; canys tosturiaf o'mcalon wrthyat; 
a thosturiaf wrth yr eglwys fod yn rhaid iddi gynnal y fath 
weinídogion, nea fod heb neb: maent y goreu a all y 
Gymdeithas Genhadol gael. Tybiaf, yn sícr, y beîir fí am 
ddywedyd hyn. Ood mae hyn yn rby wtr a galarns i'w 
guddio. Y tádau hyny ag sy yn hyfforddi ein gwŷr ieo» 
ainc ynt ddynion da, ood maent yn ddynion o ddnll gwa« 
hanol i'r hyn sy angeo yn y dyddiau cynhyrfns hyn, pan 
gyfyd y byd a'r eglwys i fwy o wybodaeth. Y tadau anwyi 
hyny, ni welant hyn, efallaì ; a dichoa y meddyliant yn 
galed am danaf am ddywedyd hyn; ond achos Orist ydyw« 
I)ychwei rhai o honynt at ail fabandod, a dylent roi eu Ue 
i rai ìeuangach, y rhai nad ynt o ran oed, yn analluog i 
gyd-gerdded â chynuydd yr eglwys. Ac yma dywedaf, 
yr ymddengys i mi yn amlwg, oddieithr i*n hathrawon 
duwinyddol bregetha liawer ac ymgymmysgú yn aml â'r 
eglwys, ystyried ei chynnydd, fod yn annhebygol y Uwydd* 
ant i ddysga gwŷr ieaaioc at ysbryd yr oês, Mae yn warth 
ac yn bechod, fod atbrawon ein hathrofeydd, y rhai ni 
phregethant ond yn aoaml, ac a neiüdaasant o waith cyf- 
lawn y weinidogaeth, yn eistedd yn eu myfyrgeUoedd ac 
y^ ysgrifena cyfarwyddiadau a gorchymynion i eglwyai a 

Digitized by VjOOQlC 



Î79 

gweînidogion'ag ynt ar y maes» ac mewn amgylchìadau i 
§mm beth ddylìd wnend. Y dynìon ag a drealtant y 
ewUy neti o leiaf, ran o'n baraaer yn y weînidogaetb, yw 
yr nnig rai a allant farnn beth ay fnddìol nen aofnddiol, 
yn ddoeth nen annoetb, fel mesnran o bryd i bryd. Ac 
mae mor beryglns a gwrthno i'n hathrawon dowinyddol, 
yrhai a noiUdnasaDt o faes yr ymdreoh, i gael rheoli 
niesnraa a gweitfarediadaa yreglwys, ag afyddai i swyddog 
eîstedd yn ei ystafell a cbynnyg trefoa brwydr. 

Yr oeidd dan weinidog nn diwmod yn sìarad am wein- 
idogarall, llafor yr bwn a fendìthiasid yn fawr yn ny- 
chwelìad rhaì mìloedd o eneidian. Dy wedodd nn o booynt, 
** Ni ddylai y dyn yna bregethn cbwaneg; dylai ymatal a 
myned i atbrofa/' yr hon a enwodd, '*a derbyn addysg 
cyfiawn.'' Dywedodd, ** Mae gan y dyn feddwl, a phe 
caffai addysg da,.gallai fod yn ddefnyddiol iawn." Ateb* 
odd y Ilail, ** A dybiwch cbwi y byddai yn fwy defnyddiol 
trwy fyned i'r atbrofa hòno ì Dangoswcb trwy fieitbian 
fod rhai ag a faant yno yo fwy defoyddiol. Na, Sy r, y gwir 
yw, i'r dyn hwn, er pan mae yn y weinidogaetb, fod yn 
offerynol i droi mwy o eneidian na'r boU wýr ienainc a 
ddaetb o'r athrofa hòno yn yr amser,** Dyma resymeg ! 
Ymatal, a myned i atbrofa, i ymbarotoi i droi eneìdìaay 
pan yn awr y try efe fwy na pbawb a ddaw o'r atbrofa ! 

13, Ewyllysiwn ofyn i chwi, cyn eistedd, pwy o honocb 
8y yn meddu y ddoethineb ddwyfol hon? Pwy o bonoch 
chwi, leygion? Pwy o honoch chwi, weinidogion ì A 
oes rbai o honoch? A wyf fì? A ydym yn ddoeth wrth 
y gwaith o ennil! eneidian ? Nen a ymdrechwn greda joad 
yw llwydd yn brawf o ddoetbineb ? Mae yn brawf ; ac yn 
brawf diogel i bob gweinidog brofi ei ban wrtho. Maint 
ei lwydd,os na fydd rhywbetb anarferol.a ddengys faint o 
û<ioethineb a wettbredodd yn y cyflawniad o'i swydd, 

Gyn lleied o honoch fu erioed yn medda cymmajnt o 
ddoethineb ag a dròdd nn pecbadnr! 

Na ddýwedwch yo awr, ** Ni allaf û droí pechadurìaid ; 
pafodd y gallaf fi cu troi? Duw yn unig a ali wneud hyny." 
Bidrychwch ar y testan, '*Y neb a ennillo eneidiau sy 
ddoeth," ac na feddyliwch ddianc rhag y ddedfryd. Gwir 
yw mai Duw sy yn troi pechaduriaid : ond mae ystyr, 
hefyd^ yn yr hwn y mae gweinidogion yn eu troi. Ac 
ffiae genych ry wbetb i'w wneud ; ry wbeth yn gofyn doeth- 

Digitized by VjOOQ lC 



180 

ineb; rywbetb, os gwnewch ef yn ddoeth, a ddiogeU dro* 
edigaeth pechaduríaid yn ol y radd o ddoethÎDeb a weith- 
redir, Os na wnaethoch hyn erioed» dylech íeddwl am 
' danoch eich hunain, àc edrych a feddwch ddigon o 
ddoethineb i achub hyd yn oed eich eueidiau eich hunain* 
Wýr ! Wragedd ! dyiech fod yn ddoeth i enuill eneid- 
iau, Dichon i eneidìau eisioes drengn; dichon fod cyfaill» 
neu blentyn yn ufferu^am na ddefnyddiasoch y ddoethinel» 
a feddech» er eu hachub. Mae y ddinas, ie, mae y byd 
yn myned i uffern, a rhaid iddynt barhau i fyned» nes y 
dealio yr eglwys y modd i enniil eneidiau, Mae gwleid* 
iadwyr yn ddoeth; mac plant y byd hwn yn ddoetb; 
gwyddant y modd i gyrhaedd eu hamoanytra yr ymdrown 
nif heb wybod beth i wneud, neu pa íodd i ymaâyd yn y 
gwaith^ ac á pechaduriaid i uíFern. 



DARLITH XII. 

T MODD I BREGETHU YB EFENGTL, 

T neb a eDDÌIIo eneidfausy ddoeth. — Diar. 11. 30. 

Un o'm sylwadau olaf yn fy narlith olaf oedd, y priodola 
y testun ddychwcliad i ddynion. Enniü eneidiau yw troi 
dynion. Yn awr bwriadaf ddangos» 

I. Y priodola y Bibl droedìgaeth i ddynion. 

Mae llawer o ysgrythyrau ag a ddarhiniant droedigaeth 
pechaduriaid fel gwaitli dynion. Dywedir, Dan. 12. 3. 
"A'r doethion a ddysgleiriant fel dysgleirdeb y ffurfafen ; 
a'r rhai a droant lawer i gyBawnder, a fyddant fel y ser 
byth yn dragywydd." Yma priodolir y gwaith i dd^nìon. 
Felly hefyd yn 1 Cor. 4. 15. ** Canys pe byddai i chwi 
ddeng mil o athrawon yn Ng^hrìst, er hyny nid oes i chwi 
nemmawr ó dadau: canys myíì a'ch cenhedlais chwi yn 
Nghrist lesu, trwy yr efengyl." Yma dywed yr apostol 
yn eglur wrth y Corinthiaid mai efe a'u gwnaethai yn 
Gristionogion, â'r efengyl neu y gwirionedd a bregetbai. 
Etto, dysgir yr un peth i ni, lago 5. 19^ 20. ** Fy mrodyr, 
os aeth neb o honoch ar gyfeiliorn oddiwrth y gwirionedd, 
a throi o ryw un ef ; gwybydded y bydd i'r hwn a drôdd 
bechadur oddiwrth gyfeiiiorni ei ffbrdd, gadw enaid rhag 
angau, a chuddio llîaws o bechodau," Gallwn nodi lìawer 
o adnodau ereiU sy yr un mor eglur. Ond mae y rhai 

Digitized by VjOOQlC 



181 

byn yn ddigon i gadarnan y ffaithy fod y BiM yn priodoli 
dychweliad i ddynion. 

TI. Daogosaf nad yw hyn yn anghyson áV rhanait 
hyny yn y rhai y priodolir troedigaeth i Dduw. Ac yma 
sylwaf, yr ymddengys i mi yn rhyfedd i ddynion erioed 
feddwl fod nn anghysondeb yma, nèn iddynt erioed esgenl* 
nso ystyried y petjli yn ol synwyr cyffredin. Mòr hawdd 
yw gwe^ed fod synwyr yn yr hwn y mae Dnw yn troi 
dynion, ac ystyr arall yn yr hwn y mae dynùm yn eu troi« 
Priodola y Bibl droedigaeth pechadnr i bedwar gweith* 
redydd gẁahanol — i ddynion» i Dduw^ Vr gwirioneM, ac i'r 
pechadur ei hun, Yr adnodan ag a'i priodolant i'r gwirion» 
edd y w y dosparth mwyaf. I ddynion erioed beidio sylwi 
ar y gwahaniaeth hwn, ac ystyried troedigaeth fel gwaith 
a gyflawnir yn unig gan Dduw, sy ryfedd. Neo i neh fod 
mewn dyryswch ar y pwnc» neui bobl eriued broffesu en 
bod yn analluog i gysoni yr amrywiol ddospartbau hyn 
ymadroddion. 

Llefara y Bibl ar y mater hwn yn hoUol fel y lleftirwn 

ni am bethau cyffredìn. Mor naturiol yw i ddyn ag a fn 

yn glaf îawn» ddywedyd am 'ei ieddyg* "Y dyn yna a 

achnhodd fy mywyd i." A feddylia efe i'r meddyg achnb 

ei fywyd heb feodith Duw ? Na wna yn ddiao, oddieithr 

ei fod yn anffyddiad. Duw a wnaeth y meddyg, ac efe a 

wnaeth ÿ feddyginiaeth hefyd. Ac ni eUìr dangos byth 

nad oes gweithrediad mor brìodol o eiddo Duw yn peri 

i'r feddyginiaeth effeithio i achub einioes» ag sy wrth ben 

. i'r gwirìoneddd effeithio i achub enaid. Atheistiaeth 

fyddai dywedyd yn groes. Gwir y w> gan hyny, i'r medd* 

yg ei achnb ef, a gwir yw hefyd i Dduw ei achub. Mae 

yr un mor wir t'r feddyginiaeth achub ei fy wyd, ac iddo 

ef achub ei fywyd ei hun wrth gymmeryd y feddyginiaeth; 

canys ni wnelsai y feddyginiaeth lea oni buasai iddo ef 

yn wirfoddol ei ehymmeryd M y gweithredai ar ei gorff. 

Yn nhroad pecbadur, gwir yw mai Duw sy yn rhoi 

effeithioldeb i'r gwìrionedd i droi pechadnr at Dduw* 

Mae efe yn weithredydd ewyllysgar a nerthol, wrth newid 

y meddwl. Ond nid efe yw yr unig weithredydd. Mae 

yr hwn a ddwg y gwirionedd dan y sylw yn weithredydd 

hefyd. Arferwn lefaru am weinidogion a dyníon erdil 

fel offerynau yn unig yn ohroad pechaduriaid : nid y w hyfi 

yn boUol gy wir : mae dyn yn rhy wbeth mwy nac offeryn. 

Digitized by VjOOQlC 



182 

Gwirioiiedd yw yr ofiTeryn dtdeìmlad yn y gorebwyh Vb 
fy mliregeth argraffedig, Rhif. l, egluraia y roeddylddrycb 
liwii tfwy ddarlonîo dyn yn sefyll ar ynylau Niagara. 

"Tybiwch eich hwn yn sefyll ar ymylaa Cwymp ]^(iag«- 
ara, Paa yn sefyll wrth ymyl y clogwyn» chwi a welwclt 
ddyn» ÿn nghanoi 8yn*fyfyrdod yn nean at yr ymyl, heb 
ddeall ei berygl. Daw nes-nes, nea y codo et droed î woè 
y cam a'i dẁg i ddinyatr. Y fannd hon chwl a lefwch yo 
nwch na rhuad y d wfr ewynawg, ac a waedd wch, *'Sefweli !'^ 
Efe a glyw y llef, ac a ddefiVy; try yn al yn ddioed; a 
dychwel mewn dychryn o ymyl angau. Llewyga braidd 
gan fraw ; try ac â yn araf i'r tafaradỳ ; ehwi a*i 
oanlynwch ; ei amgylchiad a ddwg lawer o'i amgjlcb ; 
pan nesaoch chwi, efe a gyfeiria atoeh, ac a ddy wed, Y 
dyn yna a achubodd fy raywyd i. Yma efe a briodola y 
gwaith i chwi; ac yn tict mae yartyr yn yr hwn yr aelrtih» 
asoch ohwi ef. Ond, wrth gael ei holi yn mhellaeii» 
dywed, Sefwch! y modd y swnia y gair yna yn fymghìmU 
iau. O, bu hwna i mi yn air y by wyd ! Yma elè a'i prmTohi 
iV gair a'i eynhyrfodd, ae a harodd 4ddo droi. Ond «rth 
Biarad ebwaneg etto, dywed, Oni bnaaai i mi droi y fanad 
bòno, biraawn yn ddyn marw, Yma llefara am y pedi, ae 
yn bríodoiy fel ei weithred ei hitn ; ond yn fuan clywoh ef 
yu dywedyd, O dmgaredd Daw! oni bnasai i Maw 
gyfryngn, trengatwn, Yu awr yr unig ddiffyg yn yr eglnr*' 
had hwn yw hyn : Yn y matnr dan flylw^nn rha^miaetàal 
oedd yr unig gyfryngiad o eiddo I>nw; ac mewn ystyr 
rbaglBDÌaethol yn nnìg y priodolir aebnbiaeth y dyn iddb 
ef. Ond yH nhroad pechadnr, gweithredir rhy wbeth mwy 
na rhagluniaeth Dnw; canys yma, nid yn unig trefna 
rhagluniaeth Duw fòd y pregethwr yn gwaeddi 8ef»ek! 
ood Ysbryd Dnw a weithia y gwirionedd adref ata yn y 
feth fodd grymnt ag a'i toedda i droí." 

Mid yn unig mae y pregethwr yn gwaeddi, Sejwelí, tmd 
trwy ej iait ef, yr Ysbryd a waedda Sefwth. Gwaedda y 
pregethwr, *' Dychwelwch, paham y byddwch feirwB" 
Yr Ysbryd a wasga yr ymresymiad adref gyda y fath nerth. 
fely try y pechadnr* Yn awr, wrth iefarn am y aewidiad 
hwn, mae yn holloi briodol i ddywedyd i'r Ysbryd ei 
droi, yn yr nn modd ag y dyw«dir am ddyn ag a berswad* 
iodd iHi aralt i newid ei feddwi am wleidiadaeth, iddo ei 
dfoi^ a'i ennilL Príodol hofyd jvr dy wedyd i'r gwirionodd 

Digitized by VjOOQlC 



188 

ei drw ; m^a pân nevidtr ty b dys ftm ẅlttidÌMlaetb (nry 
tjw wtMwm,. y dywedwn iV rheswm ei ennill. Felly^ 
iŵfyd, gyda t>fartodoldeb perffaitli y gallwn bríodoii y 
Bewìdiad Vr pregethwr, nen i*r bwn a ddangosodd yr an* 
nogaethaa ; yn yr nn modd ag y dywedwn am gyfreithiwt 
iddo Iwyddo yn ei reswm gyda y rheitbwyr, iddo ennill 
t\ fater» iddo droi y rheithwyr, Pirfodolír ef gydaV na 
l^ríodoldeb i'r dyn ei hnn, oaloB yr hwn a newidir; dy* 
wediriddo newid ei feddwl,iddo droi^ae edifarfaao. Ya 
üwr mae yn hollol wir, ac yn wir yn yr yatyr mwyaf pri» 
odol, msi ei eiddo ei hnn yw y weitbred» mai ei droad ei 
faan y w y troad, tra mai Dnw trwy y gwirionedd a'i taedd- 
odd i droi ; eto mae yn bollol wir mai efe ei hnn a dròdd. 
Fel hyn cbwi a welwch yr ystyr yn yr bwn y mae yn 
waith Dnw; ac hefyd yr yatyr yn yr hwn y mae yn waith 
y pechadnr ei ban. Ysbrvd Ì>aw trwy y gwirionedd, a 
daedda y pechadnr i Bewid, ac yn yr ystyr hwn efe yw 
achos effeitbiol y newidiad. Oad mae y pecbadar ei bnn 
yn newidy ac mae efe ei bnn gaa byny« yn yr ystyr mwy* 
af priodol, yn awdwr y newidiad. Sylwa rbai, wrtb ddar* 
Uen y Bibl» ar yr adnodau a briodolant y gwaith i Ysbryd 
Daw, ac ymddengys na sylwant ar y rbai a'i priodolant i 
ddjm» ac a lefarant am dano fel gweithred y pechadnr eî 
bnn. Pan goffaont adnod i brofi ei fod yn waith Dnw» 
ymddengys y tybiant iddynt brofi ei fod yn betb y maa 
dyn yn oddefol ynddo, ac na all^ mewn nn ystyr, fod yn 
waith dyn. Rai mísoedd yn ol, ysgrìfenwyd traetbawd* 
titl yr hwn oedd, "Adenedigaeth yn Effaitb galio Dwyf* 
oì." Yr ysgrifenydd a â rhagddo i brofi y gwneir y 
gwaitb ganYsbryd Duw, ac yna saif. Yn awr baasai yr na 
mor wir, mor ysgrytbyrol ac athronyddol, pe dy wedasai ei 
fod yn waith dyn. Hawdd oedd profí ei fod yn waith Dnw, 
yn yr ystyr yr eglurais ef, Yr ysgrifenydd, gan byny» 
a ddywed y gwir mor bell ag yr â; ond ddim ond banner 
y gwir. Canys tra mae ystyr yn yr bwn y mae yn waitb 
Duwy fel y dangosodd efe, mae befyd ystyr yn yr bwn. y 
mae yn waith dyn» fel y gwelsom yn awr. Maa titl y 
traethawd hwn yn faen tramgwydd: dywed wirioneddy 
ond ddim or hoíl wiríouedd, A gellìr ysgrifenu traetb- 
odyn ar y tìr hwn, fod ** Troediÿaetht neu adenedigatih^ 
yn waith dyn;^^ yr hyn a fyddai yr un mor wir, ysgryth- 
yrol, ac athronyddoU â'r un y cyfeiríais ato. Fel byn yt 

Digitized by VjOOQ lC 



164 

ysgrìfenydd, yo ei zel i gydnabod ac anrhydeddu Duw yn 
6Ì berthynas áV gwaith hwn, trwy adael allan fod Dewidiad 
calon y pechadar ynweithred oH eiddo ef ei hun, a adaw- 
odd y pechadur mewn noddfa gadarn, a'i arfau yn ei ddwy- 
law gwrthryfelgar, yn gyndyn yn gwrthwynebu hawl ei 
Grëwr, ac yn aros i Dduw wneud iddo galon newydd. 
Fel hyn gwelwch y cysondeb rhwng gofyniad y testun, a*r 
ffaith a gyhoeddir mai Duw yw awdwr y galon newydd. 
Duw a archa ac a ddysgwyl î chwi ei gwneudy ac os byth 
y gwneìr hi, rhaid i chwi ei gwneud. 

A gadewch i mi ddy wedyd wrthych» bechaduriaid, os na 
wnewch hi» ewch i uffem ; a thros byth teimlwch i chwi 
haeddu cael eich anfon yno am beidio ei gwnead. 

III. Yn awr sylwaf ar amry wiol o bethau pwysig perth- 
ynol í bregethn yr efengyl, a'r rhai a ddangosant fod ílawer 
o ddoethineb ymarferol yn ofynol i eDnill eneidiau at Grist. 

Yn gyntaft gyda golwg ar y tbstunau. 

1. Dylai pregethu fod yn ymarferol yn wastad» 

Dyben priodoi pob athrawiaeth yw ymarferiad. Un-» 
rhyw beth a gyhoeddir fei athrawiaeth, ag nad ellir eí 
ddwyn i ymarferiàd, nid yw yn bregethu yr efèngyl: nid 
oes dìm oV cyfryw bregetha yn y Bibl: mae hwnw oll yn 
ymarferol. *• Yrholl ysgrythyr sydd wedi ei rhoddi trwy 
ysbrydoliaeth Daw, ac sydd fuddiol i athrawiaethu, i ar- 
gyhoeddi, ì geryddu, i hyfforddi mewn cyfiawnder; fei y 
byddo dyn Duw yn berffaitb, wedi eì berffeithio i bob 
gweithred dda.'^ Gelwir llawer o bregetbu y dyddiau 
hyn yn athrawiaethol^ fel yn wrthwyneb i bregetbu ymar' 
feroL Y gwabaniaethìad hwn sydd ddyfais o eiddo y 
diafol. Ac ni ddyfeisiodd Satan ei hun èrìoed ddyfais 
waeth. Dy wed rhai weithiau lawer am ** bregetha^athraw- 
iaeth iV bobl.'* Wrth yr hyn y golygant ry wbeth gwahanol 
oddiwrth bregethu ymarferoi ; dysgu iddynt ryw wirion- 
eddau, .heb nn cyfeiriad neillduol at ymarferiad. Ac 
adwaenwn weinidog yngbanol adfywìad, tra yn cael ei 
amgylchu gan bechadariaid dan wasgfa, yn gadael liafurio 
î droi eneidiau, i *'athrawiaetbu" iV dychweledigion ieu- 
aincy rhag ofn i ry w un arall wneud hyny o'i ílaen ef« Ac 
yna safodd yr adfy wiad ! Naill ai nid oedd ei athrawiaeth 
ef yn wir, neo ynte ni phregethai efe hi yn y dull ìawn. 
Peth gwrthun yw pregethu athrawiaethau heb gyfeiriad at 
ymarferiad, Duw yn wastad a ddefnyddia athrawiaeth ì 



Digitized by VjOOQlC 



185 

reolî yinarferíad. Mae pregetha athrawiaethau i anrhyw 
ddyben arall, nîd yn anig yn íTolìneb, ond yn ddrygioni. 

Mae rhai pobl yn groes î bregethn aihrawiaethoL Os 
arferasant glywed pregethn athrawîaethaa mewn modd 
oer» ac ddim yn ymarferol, nid rhyfedd ea bod yn groes 
ihyny: dylent fod. Ond beth a all dyn bregetha, heb 
bregetho athrawiaeth ? Os na phrègetha efe athrawiaeth* 
ni phregetha efe efengyl. Ac os na phregetha efe hí ?n 
ymarferol, ni phregetha efe yr efengyl. Dylai pregethu 
fod yn wastad yn athrawiaethol, ac yn wastad yn ymarfer- 
ol. Dyben athrawiaeth yw rheoli ymarferiad: nid efeng- 
yl yw anrhyw bregetha na tbuedda at hyn. Gall math o 
gynghori diamcan effeithio ar y nwydaa, a pheri cyffroad» 
ood ni addysga y bobl byth yn ddigonol i ddiogela gwir 
droedigaeth. Ar y llaw arall, gall pregetha athrawiaeth 
wrthì ei han, lenwi y pen â thybiaUt ond ddim byth sant- 
eiddio y galon a'r fnchedd. 

2. Dylai pregetha fod yn gymhwysiadoU Dylid preg- 
etha yr efengyl % ddynion, nid am danyni: rhaid i weinidog 
anerch ei wrandawyr. Rbaid iddo bregetha iddynt am 
danynt eu hunain, ac nid rhoi lle iddynt feddwl y pregetha 
iddynt am ereill. Ni wna les byth iddynt, yn mhellach 
Bag y llwyddo i argyhoeddi pob an y golyga efe ef. Ofna 
llawer o bregethwyryn fawr rhag i neb feddwl y golygant 
i^eb yn neilldaol. I^regethant yn erbyn rhyw bechodaut 
nid oes a fy nont áV pechadur, Y pechod, ac nid y pechadur, 
^geryddant hwy ; ac ni fynant er dim lefara fel pe tybient 
fod neb o'a gwrandawyr yn eaog o'r pethaa ffîaidd hyn. 
Nid pregetha yr efengyl yw hyn. Nid fel hyn y gwnelai 
y proffwydi, na Christ a'i apostolion; ac nid fel hyn y gwna 
y gweinidogion a Iwyddant i ennill eneidian at Grist. 

3. Peth arall pwysig iawn wrth bregethu yr efengyl yw, 
fod i'r gweinidog hela pechadariaid a Ghristionogion» o'u 
boll lochesaa o segardod. Nid amcan pregetha yw gwnead 
dynion yn esmwythy ond perl iddynt T?£ITHIO. Nid 
dyben galw meddyg i mewn yw iddo roi cYfiTyriaa i beri 
cwsg, ac felly goddio y olefyd, a gadael iddo gryf haa nes 
lladd ; ond chwilio allan y clefyd pa le bynag y flecho, a'i 

2mad. Felly os bydd crefyddwr wedi gwrthgilio, ac yn 
twn amhenon ac ofnaa^nì ddylai gweinidog ei dawela yn 
ei bechodaat a'i gysaro^ ond ei hela allan o*i wrthgiliadaa» 

Q 

Digitized by VjOOQlC 



186 

a (laDgos iddo y tir y saif arnoy a beth a'i lleinw ag am* 
heaoti ac ofnan. 

DyUtigweinidogwyhod tyhiau crefyddol pob pechadur yn 
ei gynnulleidfa. Ÿn wir, nid oes i weinidog yn y wlad es^us 
Oi na éyr. Mae yn ddiesgus os na ŵyr oiygiadau crefydd- 
ol ei holl gynimlleidfai a phawh ag ynt dan ei ddylanwad. 
Pa fodd yn amgen y gall bregethn íddynt? Pa fodd y 
gall wybod y modd i ddwyn allan bethau newydd a hen» 
a chymhwyso y gwir at en cyflwrT Pa fodd y gall ea 
hela allan os na ŵyr pa le y llechant? ŵall drin ychydig 
o athrawiaethan sylfaenol yn ol ac yn miaen, Edifeirwoh 
a Ffydd, a Ffydd ac Fdifeirwch» hyd ddydd y fam, beb 
wneud aragraph byth ar lawer o feddyliau. Mae gan bob 
pechadur ryw noddfa y llecha ynddi, Mae ganddo ryw 
GELWYDD hoff, â'r hwn yr ymdawela. Chwilied y 
gweinidog beth ydyw» a symuded ef» naill ai yn yr areith- 
fa neu mewn cyfeillachy neu ynte â y dyn i uffern yn ei 
becbodau, a bydd ei waed ar law y gweinidog. 

4, Peth pwysig arall i sylwi arno yw»y dylaìgweinìdog 
sefyll ar y pethau mwyaf angenrbeidiol, Egluraf yr hyn 
a olygaf, 

Gall weithiau gael pobl wedì eu barwain i bwyso llawer 
ar eu pendetfynìadau. Tybiant y gallant ystyried eu cyf- 
leusdra, ac edifarhau rywbryd, pan yn barod, heb un 
gofal am Ysbryd Duw. Sylwed ar y tybiau hyn, a dan- 
gosed eu bod yn hollol groes i'r Bibi. Dangosedy os 
tristeir ymaith Ysbryd Duw, pa mor aìluog hynag ydy w, 
fod yn sicr nad edifarha efe hyth, ac yn y man pan fo yn 
gyfleus iddo ef wneud hyny» na fedda duedd. Y gwein- 
idog a gaffo y llwydda y cyfeiliornadau hyn, a ddylai cu 
dynoethi. Dylai eu chwilio allan, a deall y modd y delir 
hwynty ac yna pregethu dosparth o wirioneddau a dden- 
gys dwyll, ffoiineb, a pherygi y tybiau hyn. 

Felly ar y llaw arall, Gall gael pobl a chanddynt y 
fath dybiau am^ etholedígaeth a phenarglwyddiaeth, fel y 
tybiant nad oes* ganddynt ddim i wneud ond dysgwyl am 
gynhyrfiad y dwfr. Ymosoded i'w berbyn, ac eglored 
iddynt eu gallu i ufuddhau i Ddawp a'u dyledswydd, a 
gwasged hyn atynt nes y plygoot, ac yr achuber hwynt 
I^iechant tu ol i olwg anghy wir ar yr athrawiaetbau hyn, 
ac ni ellir eu gyru o'n Ijoches heb eu hargyhoeddii Pan 
lecho pechadur, os na fwriwçh oieuni ntno yno ni syflwch 

Digitized by VjVJOy It; 



18T 

ef bylh. Ni wiw gwasgn áto y gwirionèddaa a addefa efe, 
pa mor eglnr bynag y gwrthbrofont ei dybiau gaa ef. Efe 
a dÿbia eu bod yh berffáith gyson» ac ni wel yr anghyson- 
deb, felly ni wna hyny ei syflyd» na*i ddwyn i edifeirwch, 
Clywais am weìnidog yn Lloegr Newydd, yn aros gydft 
chynnnlleidfa na fwynbasai fawr, dros amser maith, ond 
gweínidogaeth Arminaidd, ac yr oedd y bobl y rhan amlaf 
yn Arminiaid. Y gweinidog hwn, wrth bregethu, asafodd 
yn dýn ar yr ochr arali, yr atbrawiaeth o etholedigaeth» 
penarglwyddiaeth dwyfol, rhagluniad, <^c, Y canlyniad 
fa, fel y gellid dysgwyl lle y gwnelid hyn yn fedrus, i 
adfywiad nerthol fod yno. Ryw bryd wedi hyny, galwyd 
3rr un gweinidog i laforio mewn roaes arall, yn y dalaetb 
hon, lle yr oedd y bobl oll ar yr ochor arall, yn tneddu yn 
gryf at Antinomiaeth. Ffurfient y fath dybiau anghywir 
am ethoUdigaeth a phenarglwyddiaeth dwyfol, fel y dy» 
wedent o hyd na feddent nerth i wneud dìro, ond fod yn 
rhaid aros amser Duw. Yn awr beth a wna y gweinîdog 
hwn, ond pregethd etholedigaeth yn ddioed, Pan ofyn- 
wyd iddo pa fodd y meddyliai am bregethu etholedigaeth 
felly i'r bobl hyny» oan mai dyna yr hyn a'u sîai i gysgs 
yn drymacfa, ateboda, ** Dyna y gwiHoneddau trwy y rhai 

Îceiais y fath adfywiad yn ;*' heb ystyried y gwa- 
aniaeth yn ngolygiadan y bobl, Ac os clywaìs y gwir, 
mae yno hyd heddyw, yn pregethu etholedigaeth, ac yn 
synu na pharai hyny adfywiad mor nerthol yno ag a fu yn 
y ile arall. Dichon na throir y pechaduriaid hyny byth. 
Rbaíd i chwi gymmeryd pethau fel y maent; chwilio pa le 
y llecha pechadurfaidy a bwrw goleu arnynt yno, a'u 
BRAWYCHÜ O'U noddfeydd celwydd: mae o bwys 
niawr i weinidog ddeall pa le y mae y gynnâlieidfay a 
phregetbu yn gyfatebol. 

Bum mewn llawer o leoedd yn amser ádfywiad» ac ni 
ddealtais erioed y gwnelai yr un duU ò bregethn y tro yn 
y naili ag yn y llall. Mae rhai mewn un noddfa, ereiU 
mewB ua>aralL Mewn ub He mae angen dysg« yr eglwys; 
a dysgn peehaduriaid mewn m ftrall; trln ue dosparth o 
wiríoneddau mewn un lle, ac un arall yn y Itall: aV rhai 
a elwir i tafurìo o faes i faes a welant hyn. 

&• Os myn gweinidog gael adfywiad^ dylai oehelyd 
dadleiuieth, rhag tristao Ysbryd Duw. Tebygol y di- 
ffoddir adfywìadau yn fwy trwy I»yn na thrwy ddhn arall» 

Digitized by VjOOQIC 



188 

Edrycheryn ol ar hanes yr eglwys o'r decbrenad, a gwelir 
fod gweînidogîon yn fynych yn euog o dristan yr Ysbryd, 
a pUeri adfeìlíadau, trwy ddadleaaeth ; trin pethaa dadl- 
eagar, a thrwy hyo, yn faan, ànt yn zelog iawn drostynt, 
a dygant yr eglwys i'r an yshryd, ac felly tristeir ymaith 
Ysbryd Duw. 

Pe byddai amser genyf î fyned dros hanes yr eglw ja 
er dyddìau yr apostolion, gallwn ddangos y gellir beio 
gweìnidogìon am yr holl ddadleuaeth, a'r holl ddirywiadaa 
mewn crefydd, a fu, - Credwyf fod y gweinidogion presen- 
ol yn gyfrìfol am gyflwr presenol yr eglwys, ac y gwelîr 
byn yn y farn. Pwy na ŵyr i weÿnidogion fod y n gwaeddi» 
" Heresi/' a ** Mesurau newyddion," ac yn siarad am 
•• ddrygau adfywiadau," nes dyrysu yr eglwys? £drycher 
ar wrthwynebiad yr eglwys Henaduriaetbol ! O Ddow, 
trugarha wrth weinidogion. Siaradant am eu dyddiaa o 
ympryd a gweddi ; ond ai dyma y dynion i alw ar ereill i 

Imprydio a gweddio? dylent wneud hyny eu hunaio« 
[ae yn bryd i weinidogion ymgasglu, ac ymprydio a 
gweddio o herwydd drygau dadleuaeth, am iddynt eu 
baGhosi, Nid elai yr edwysi i ysbryd dadleugar, heb ea 
barwain iddo gan weinidogion : mae y rhan amlaf yn groea 
iddo, ond llusgir hwy iddo. Pan ddeffroir crefyddwyr, ni 
thueddant at ddadleuaeth, i'w ddarllen na'i wrando. Ond 
gellir dywedyd wrthynt am y çyfry w '* heresiau dinystriol" 
ag sy yn ÍTynu, nes dyfod i bleidio dadlenaeth, ac ynader- 
fydd am yr adfywiad. Ob gwel gweinidog fod angen trin 
pynciau neillduol, am y rhai nid yw crefyddwyr yn cyd- 
weled, £R DIM gocbeled yshryd a duìl dadleugar wrth 
wneud hyny.* 

6. Dylid pregethu yr efengyl mewn dull ag a ddelo aV 
holl efengyl dan sylw y bobl, ac ÿ paro ei henaith briodoh 
Os rhoddir gormod o bwys ar nn dosparth o wirioneddaa» 
ni bydd y cymmeriad cristìonogòl yn gyfartal : ni bydd ei 
ranau yn berffaith. Os amcenir braidd o hyd at oleuo y 

* Ymddeogyi fod fsbfyd dadlen wedi flÿna I raddau belaetb mewii 
rhai partbau o America; ae j dadleaid mewa ysbryd aDweddus, yr byo, 
y n anocbeladwy, a nycbai ysbryd crefydd yn yr eglwyti. Ttwj dragar- 
edd, nid oea fawr o byn yn Ngbymra yn bresenol ; yn anaml y ceir 
gweinidog.yn tuedda at byny; ac mae y teimlad a ddengys Hawer o 
weinidogl(Â| yn breseool dros acboa Criatya'a bymdrecbion didor drosto^ 
yn rhoi Hei obeitbio fòd llWyddiaat mawr gerllaw. Dyweded pob 
Crifttioo, Felly y byddo^^CTBOiBPOTDp. 

Digitized by VjOOQlC 



189 

deall, heb gyfeirío at y galon a^r gydwybod, ceîr gweled y 
llenwîr penaa crèfyddwyr â thybiau, ond na byddant yo 
efiro a gweithgarer cynnydd crefydd. Os, ar y llaw arall, 
y bydd y pregetha oll yn toedda i gyffroi y nwydan, bydd 
yr eglwys fel llong ag iddi ormod o hwylîau i ateb ei bal- 
astr. Bydd mewn perygi cael ei dinystrio gan dymbestl 
o deìmlad, He nad oes digon o wybodaeth i'w cadw rhag 
cael ea dwyn ymaith gan bob awel dysgeídiaeth. Os 
8e6r gormod ar etholedigaeth a phenarglwyddiaeth, ffyna 
Antinomiaeth, a lleclia pechadariaid dan y twyii na ailaat 
wneod dim. Os sefír gormod ar yr athrawiaethaa o alla 
a rhwymedigaeth, pair byoy i Arminiaeth ffyna, ac â 
pechadarìaíd yn hananol. 

Pan ddecfareaais i fy ngweinidogaeth, dywedasid'cym- 
maint am etboledigaeth a phenarglwyddíaeth, fel y cefats 
mai lloches gyffredinol pechadnriaid a chrefyddwyr oedd, 
nad allent wnead dim, ac nad allent afaddhau i'r efengyl ; 
a gwelais yn mhob man fod distrywío y noddfeydd cel- 
wydd hyn yn anhcbgorol. Ac ni ellid cael adfywiad 
mewn an modd, ond trwy sefyll ar y gwirioneddan a 
ddangosent allu, rhwymedigaeth, a chyfrifoldeb dyn. 
Dyma yr unig wirìoneddau a ddygent ddynion i blygn, 

Nid felly yr oedd yn amser Ëdwards a Whitefíeld. Y 
pryd hwnw ni fwynasai yr e*glwy»i yn Lloegr Newydd 
fawr ond gweibidogaeth Arminaidd, a phwysent oll ar ea 
nerth ea hanain. Y gwroniaid hyn a gyhoeddasant ethol- 
edigaeth a phenarglwyddiaetb, a bendithiwyd hwynt yn 
fawr. Nid ar yr athrawiaethau hyn yn ttntg y safent, ond 
pregethent hwynt yn gyOawn iawn. Y caniyniad fu, o 
berwydd yn yr amgylciúadau hyny t'r fath bregethu beri 
adfy wiad, i'r gweiwidagion dilynoi sefyll agos yn hoilol ar yr 
athrawiaethau hyn; a safwyd arnynt cyhyd, fel yr aeth y 
byd a'r eglwys i tech'a danynt, a dysgwyl i Dduw wnead 
yr hyn y gofynai iddynt kwy ei wneud, ac felly peidiodd 
adfywiadau dros lawer o flynyddoedd. 

Üros lawer (^'r blynyddoedd diweddaf, ymdrechodd 
gweinidogion i'w gyra a'r llochesaa hyn-; ae mae o bwys 
mawr i'r gẅeinidogion presenol gofío, os safant yn hoUol 
ar alla a rhwymedigaeth, y gyrant ea gwrandawyr yn ol 
i'r hen> dìr Arminaidd, ac yna peldia eu hadfywiadaa. 
Mae yma gorff o weinidogion ag a bregethasant lawer o 
wirioneddy a thaa fendith Daw a gawsant adfywiadaii 

Digitized by VjOOQlC 



190 

mawrion. Yn awr sylwer, mai y rheswm yw» iddynt hela 
pechaduriaid o'u Uochesaii. Oiid os parhanti sefyil ar yr 
un gwirioneddau, nes yr ymlecbo pechaduriaid tu ol iV 
gweìnidogaeth, rhaid pregethu gwirioneddau ereill. Ac 
os na newidiant eu dull, daw cwmwl arall ar yr eglwys, 
nes y codo dosparth arall o weinidogion a hela pechadur- 
iaid o'r llochesau newyddion hyny. 

Buddiol yw cael golwg gywir ar y ddau ddosparth o 
wirioneddau,etholedigaeth a rhydd-weithrediad. Taedd- 
4tnt yn fawr i argyhoeddi pechaduriaid a chadarnfaau sainU 
Golwganghywir arnynt sy yn oeri yr eglwj9,ac yn cau ììyg^ 
aid pechaduriaid mewn cwsg, nes y soddont i ufiern. Pe 
meddwn amser, sylwn ar y modd y clywais weithiau 
bregethu etholedigaeth, penarglwy<idiaeth dwyfol, a gallu ; 
sef ya hollol groes i'w gìlydd : y cyfryw bregethu nid y w 
yn efengyl, ac ni thuedda i beri i bechadur deimlo ei gyf- 
rifoldeb i Dduw. 

Wrth bregethu pob gwirionedd mewn cyfartalwch y 
naiU i'r Uall, ni olygaf gymmysgu y cwbl yn yr un bregethy 
mewn modd na welo dynion eu cysylitiad na'u cysoodeb, 
Gofynodd gweìnidog unwaith i un arait, Paham na phreg- 
ethwch chwi etholedigaeth ? O herwydd, ebe y llaliy y 
Uecha pecbaduriaid yma dan anallu. Y cyntaf yna a 
ddywedoddy yr adwaenaf weìnidog a arferai bregethu 
etholedìgaeth yn y bore, ac edìfeirwch yn y prydnhawn. 
Yr oedd yn rhaìd cael gras rhyfedd i beri adíywiad dan y 
fath bregethu ! Pa gysylltiad sy yma? Yn Ue dangos 
i'r dyn ei becbodau yn y bore, ac yn y prydnhawn ei aiw 
i edifeirwcb, troir ef yn gyntaf at etholedigaeth, ac yna 
erchir iddo edifarhau. Am ba beth y mae i edifarhau? Ai 
am etholedigaeth ? Nìd hyn a olygaf wrth bregethu 
gwirioneddau mewn cỳfartalwch i'w gilydd. Nid doeth 
cymmysgu pethau rhag dyrysu y meddwl. Pan yn trin 
etholedigaeth, ni lefara y pregethwr am ddyledswydd y 
pecbadur: ni pherthyna hyny i'w ddyledswydd; perthyna 
etholedigaeth i lywodraetb Duw. Mae yn rhan o fawr 
oludeirasef* Dengys gariad Duw, ond ddim o ddyied- 
swydd dyn. Dwyn etholedigaeth ac edifeìrwch ynghyd 
fel hyn, a dry feddwl dyn oddiwrth ei ddyiedswydd. Ar- 
ferwyd mewn Uawer o leoedd, am amser hir, i ddwyn 
etholedigaeth i bob pregeth. Archwyd i bechaduriaid 
edifarhaui a dywedwyd wrthynt yn yr üu bregeth oad 

Digitized by VjOOQlC 



191 

allent edifarhaii^ Arferwyd cywreînrwydd mawr wrtfa 
ymdreGha cysoDÌ '*anaUu" y pechadur ì edifarhaa â'i 
rwymaa i afaddhao i Ddaw. Cafodd etholedîgaeth, rhag- 
lamadyrhydd-weithrediad» analla, a dyledswydd, eacym« 
mysga oll ynghyd. Ac mae yn wtr, gyda golwg ar lawer o 
bregothan fel y gwrthddadleawyd, i weinidogion bregetha» 
"Gellwch ac ni eüwch, cewch ac ni chewch, ademnir chwi 
08 na wnewch." Mae y fath gymmysgedd o wir ac anwir, o 
oleani a tbywyllwch, wedi dy rysu y gynnalleidfa, ac achosi 
Cyffredinoliaeth, a phob math oanfTyddiaeth achyfeiliornad. 

7. Mae gwnend i'r pecbador deimio ei euogrwyddy9iC nid 
ei adael i feddwl ei fod yn anffoduSf o bwys mawr. Tybiaf 
fod hyn yn fai cyffredin iawn, yn enwedig mewn Uyfraa 
ar y pwnc. Taoddant i berî i'r peclladar feddwl mwy am 
ei ofídiau nae am ei bechodaa, a theimlo fod ei gyâwr yn 
anffoduB yn hytrach nac yn feius. Dichon i*r rhan amlaf 
o honoch weled llyfr gwerthfawr, a gyhoeddwyd yn ddiw- 
eddar, o'r enw Todd'i Leeture$ to Chiidreu. Mae yn waítb 
gwych iawn, a hapus yn rbai o'i ddullìaa o egluro gwir- 
ionedd : ond mae ynddo nn bai pwysig. Nid yw llawer 
o'i ddulliau, yn wir, nid yw y rban amlaf o honynt, yn 
taedda i wneud argraff cy wir yngbylch euogrwydd pech- 
adariaid, neu i beri iddynt deimlo mor/eiiM ydynt. Mae 
hyn yn beth anffodus iawn. Pe buasai yr awdwr yn wyl- 
iadwros yn hyn, er gwneud pecbaduriaid yn ystyriol o'a 
beuogrwydd, ni welaf pa fodd y gallai plentyn ddariien y 
llyfr hwnw drosto heb gael ei droi. 

Mae llawer o'r llyfrau a ysgrifenwyd i blant» ac i bobl 
mewn oed hefyd,o feẃn i'r ugain mlynedd díweddaf, wedi 
rhedeg i'r camgymmeríad hwn ì raddau arswydus. Mae 
y bai hwn yn mbob tu dalen ago^o lyfrau Mrs. Sherwood. 
Ni thueddant i beri iV pecbadar feio a cbondemnio ei hun. 
Ni effeithia yr efengyl byth nes y gwneler hyn. 

8. Dylaì gwneud i'r pecbadur deimlo rhwymedigaeth 
presenol fod yn brif beth gan y pregethwr. Tybiaf fy mod , 
wedi siarad â ilawer o 6Ioedd o rai dan wasgfa ; a cbefais i 
na iheimlasent erio^d o*r biaen bwys rbwymedigaetb presen- j 
ol, Ni wesgir yn gyffredin gan weinidogion wrtb bregethu, I 
y dysgwylir i bechador edifarhau YN AWR. Ac os tybia ! 
gweinidogion y gwnant yr argraff hwn, twyllant ea hon- | 
ain. Yn fwyaf cyflredín rhy w argraff arall a wna y preg- j 
etfawr ar feddyliaa pecfaaduriaidy ac nid y dysgwyUr iddynt | 

Digitized by VjOUy It: 



192 

blygn yn awr, Ond pa fath efengyl yw hon? A awdar- 
doda Ünw y fath? Ai fel hyn y pregethai Críst ? A 
ddengys yr Ysbryd Glàn, wrth ymryson â'r pechadar, na 
ddysgwylir iddo ufaddhan yn awr ? A wnawd rhyw argraff 
o'r fath gan bregethan yr apostolion ? Pa fodd y mae 
cynnifer o weinidogion yn awr, wrth bregethn, yn tnedda 
en gwrandawyr i feddwl na ddysgwylir iddynt edifarhaa 
yn awr? Hyd nes cyrhaeddir cydwybod y pechadnr ar y 
mater hwn, ofer yw pregethn iddo. Ac hyd nes dysgo 
gweinidògion bregethn fel ag i wnend yr argraíf priodol^ 
ni ellir troi y byd bytb. Och, i*r fath radd arswydus y 
íFyna y dyb yn roysg yr anedifeiriol, na ddysgwylir iddynt 
edifarhan yn awr, ond y rhaid iddynt aros amser Dnw ! 

9. Dylid gwneud i bechaduriaid deimlo fod ganddynt 
rywbeth iV wneud, sef edifarhau; ei fod yn beth na all 
neb arall wnend drostynt — na Dnw na dyn, a rhywbetb a 
allant wneud, a*i wneud yn awr, Peth i'w wneud yw cref- 

< ydd, ac nìd i ddysgwyl am dano, Â rhaid iddynt ei wnead 
yn awr, nen fod mewn perygl o angan tragywyddol. 

10. Dylai gweinidogion beidio gorphwys ces DYS- 
TRYWIO holl esgusion pecbaduriaid. "Anallu" yw y 

- gwaethaf oV cwbl. Mae yn anfri ar Ddnw, yn eî gyhnddo 
o grenlondeb dirfawr, gorchymyn i ddynion wneud yr hyn 
ni feddant nerth i'w wneud. Gwnewch i'r pechadur weled 
a theimlo mai dyna natnr ei esgus. Dangoswch i'r pech,- 
adnr fod pob esgus dros beidio plygn i Dduw, yn wrthryfel 
iV erbyn. Drylliwch y CELW Y D D olaf y gafaela ynddo, a 
gwnewch iddo deimlo ei fod yn gondemniedig o flaen Dnw. 

11. Dylid gwnend i bechaduri'aid deimlo, os tristânt 
ymaith Ysbryd Dnw yn awr, fod yn debygol iawn y coliir 
hwy am hyth: mae hyn yn beryglus iawn. Dylid dangos 
ìááyni paham y maent yn ddibynol ar yr Ysbryd, mai nid 
am na allant ẁnend yr hyn a arcba Dnw, ond am nafynant; 
ond eu bod mor anewyllysgar fel y mae mor sicr nad 
edifarhant heb Ysbryd Dnw,â phe baentynawryn nffern, 
nen yn weithredol anallnog. Maent mor anewyllysgary fel 
oad edifarhant hebi Dduw anfon yr Ysbryd Glân arnynt. 

Dangoser iddynt hefyd y bydd i becbadnr ag sy yn 
clywed yr efengyl, os troir ef oll, yn gyffredin gael ei droi 
pan yn ienanc ; ac os na throir ef pan yn teuanc, ei fod yn 
gyffredin yn cael ei roi i fynu gan Dduw. Lle y pregethir 
y gwirionedd, caledir nen troir pechadnrìaid. Troir rhai 
hen bechadnriaidy ond ddim yn gyffrediu, 

Digitized by VjOOQ ItT 



199 

Ffi atl, gwnaf rai sjflwadao ar y DULL o brsobthu. 
1« Dylai îoá fel ymddyddanf fel y dealler ef. Rhaid 
i weinidog bregethu fel y siarada, os myn gael ei ddeall 
yo gyflawn. Ni thoedda dira i beri i bechador feddwl fod 
crefydd yn rhywbeth dirgelaidd na eilir ei deall» yn fwv 
na'r d^U ffarfìol ac ochel o lefara a arferir mor aml wrtE 
bregetho. Dylai y gweîoidog wneod fel y gwna y cyf* 
reithiwr pan fyn i*r rheithwyr ei ddeall yn berffaith : mae 
yn hollol fel pe bai yo siarad : doU ocbel chwyddedig, ni 
wna lea. Ni phair yr efeogyl effaith gref bytb, nes delo 
gweinldogion i siarad á'o gwrandawyr yn yr areithía fel y 
gwnatit mewn ymddyddan cyffredin. 

2. Rhaid fod y pregetho mewn iaiih gyffredin. Nid yn 
nnig dylai fod fel siarad yn ei ddoU, ond dylai fod j geir» 
iau mewn arferiad cyffredio» os amgen ni ddeallir hwynt. 
Yn y Testament Newydd gwelir yr arferai Crist bob amser 
y geirian mwyaf arferol. Prio y ceir gair yo ei addysg* 
iadao ef, nad aU plentyn ei ddeaU. laitb yr efengyl yw yr 
egluraf a hawddaf i'w deall yn y byd. , 

£ai mewn gweinidog yw esgeoloso yr egwyddor hon* 

Arfera rhai eiriao hoUol gelfyddydoU wrth bregethn. Medd- 

yliant ochelyd y niwed trwy eo hegloro s ond ni wna hyn 

y tro : ni wna hyny i'r bobl ddeall yr byn a olygir. Os 

arfera efe eiriao anghyfifrediOy ag na ddealla pobl, gall ei 

eglorhad fod yn Uawn iawn* ond y niwed yw yr ang- 

ho6a pobl yr eglorhad^ ac yna mae ei eiriao fel Groeg 

iddynt, Neo os arfera efe air cyffredin ond mewn ystyr 

ofi^hyffrçdin, gall roi eglorfaad neiUdool amo, mae hyny 

yr on^cyoddrwg; canys aoghofia y bobl el eglorhad neilU 

dool ef yn foan, ac yna bydd yr argraff a wnawd ar en 

meddylia,oya ol fel y deaUant hwy.y gair yn gyffredin: 

ac fel hyo ni rydd efe y meddylddrych cywir byth i'w 

gynnnlleidfa. Rbyfedd gynnifer o ddynion deallos sy 

mewD cynnoUeidfa ag na ddeallant y geiriao celfyddydol 

mwyaf cyffredin a ddefnyddia gweinidogion, megis ad« 

enedigaetby santeiddhad, &c. 

Arferer geiriao a eUir ddeall yn berffsith. Na cbyjB* 
mysgwch Ladio a Groeg, yr byn ni ddeall y bobl, er 
. mwyn ymddangos yn ddysgedig. Dywed yr apostol fod y 
dyn a arfera iaith na ddeall pobl, yn farbariad. Ac *'os 
yr odgorn a rydd swn anbynod, pwy a barotoa i ryfelî'' 
Yn nyddiao yr apostol yr oedd rhai yn boff iawn o ddan* 

Digitized by VjOOQlC 



ŵ 



194 

g08 ea gwybodaeth mewn ielthoeddt gy&nifer o hony&t a 
allent leftt n, y rbai ni allai y bobl gyffredin ddeall. Cer- 
ydda yr apostol yr y»bryd hwn yn llyni, a dywed, *'6weli 
genyf lefaru pam gair trwy fy neali, fel y dysgwn ereiU 
befydy na myrddiwn o eiriau mewn tafod dyeithr." 

Clywais weinidogion weithian yn pregethn» hyd yn oed 
mewD adfywiad, pan nad allai Uawer yn y gynnttMeîdfa ea 
deaU heb £iríadur. Arferid cynnìfer o ymadroddion^ 
er mwyn addarno y bregeth, yn hytrach nac addysgu y 
bobl, fei y teimlwn awydd dywedyd wrth y dyn, '* Bist- 
eddwch, ac na ddyryswch feddyliau y bobl â'ch pregétfaa 
barbaraidd, yr hwn ni allant ei ddeaU," 

3« Dylai pregethu fod yn ddammegùl; hyny yw, dylid 

i barhaus eglaro pethau trwy gyfeirio at amgylohiadaa. 
igiarai Crist eiaddyagìadau beanydd yn y dull hwn. £fe 
aaiU ai a nodai egwyddor, ao yaa a'i heglurai trwy ddam* 
Uiegi hyny yw, trwy hanes byr am ryw amgylchiad, à 
fuaaai aea a allasai gymmeryd lle, neu ynte daagoaai yr 
egwyddor yn y ddammeg. Mae miloedd o ffeithtaa a elUd 
ddefnyddio er lles, ac etto ychydig o weínidogion a 
feiddiant eu defnyddio rhag ofn cael eu beio. ** O/' medd 
rhywun, ''mae yn adrodd chwedlau/' Adrodd chwedlau! 
Bethy dyna y dull y pregethai Criat : a dyna yr unig dduU 
i bregethu. Dylid defnyddio ffeithiau i egturo y gwirion- 
ionedd. Gwirioneddau heb eu begluro, ni thneddaat i 
droí pechadurìaid. Ai fel hyn y bydd hi o hyd ? Ai 
gwarth o hyd fydd i weinidogion ddilyn esampì Crist, nea 
egluro gwirioneddau trwy ffeìthiau ? Bydded iddynt wi^ead 
hyny, a gwaradwydded ffyliaid hwynt fel rhai yn adrodd 
ohwedlan. Mae Crist, a synwyr cy ffredin o'u tu. 

4, Dylid tyna yr eglurhad oddiwrth achoẃm iywyd, a 
.masnaoh eyffredin. Clywais weinidog unwaith yn egluro 
ei feddylddrychau trwy y modd y trinir masnaóh. Gwein- 
idog aráll ag oedd bresenol a'i beiodd, am fod yr eglurhad 
hwn» meddai efe» yn rby iseU ac yn lleihaa urddas yr 
areìthfa. Dywedodd y dylid tynu pob eglurfaad wrth 
bregethu, oddiwrth hen hanesiaetb, neu oddiwrth rywbeth 
araii a gynnaliai arddas yr areithfa. Urddas yn wir! 
Dyna iaith y diafol : efe a lawenha ynddi. Dyben eglar- 
had yw gwneud i l)obl weled y gwirionedd, nid dal i fyiia 
urddas areithfa, Nid y w gweinidog sy a'i gelon yn ei 
^waithy yn arfer eglorhad i beri í bobi sylwi arno ef| oad i 

Digitized by VjOOQ IC 



195 

wnrad iddynt weled y gwiríoiiedd, Pe tyoai eí eghirliad 
o hen baDésìaetb» ni allai berí i'r bobl wUd^ nid eglnrat 
ddim. Gallai newydd-déb y petb ddeffroi en sylw, ond 
collent y gwiríonedd ei bun. Canys os bydd yr eglnrhad 
ei bnn yn betb newydd» tynir y sylw atp ef, a ebollir golwg 
ar jgwtrionedd ei Atiii« yr bwn y bwriedir ei eglnro. Oylai 
yr eglnrbad» os dicbonadwy, fod yn betb cyffredin, a 
fhsLfwyaf cyffredin y byddo» sicraf y bydd o beidto tyn« 
y sylw ato ei bun, ond o wasanaetbn fel eyfrwng trwy yr 
hwn y dangosìr y gwirîonedd. Blinwyd fi, wrtb glywed 
son am betbaa o ben banesiaetby am y rhai na cbly wsai na 
o gant o'r gynnalleidfa erioed. Y doU o gyfeirío atynti 
a arwyddai, weitbian, gynnyg i ddangoa dysgeidiaetb. 

Eglurai Crist ei addysgiadan yn wastad trwy betban a 
gymmereot le yn mysg y bobl y pregetbai iddynt» ao á'r 
rhai yr oeddynt yn gyfarwydd. Disgynai yn Ìfynyeà 
lawer islaw yr byn a dybir yn awr yn hanfodol er cynnal 
nrddas yr areithfa. Siaradai am yr iâr a'r cywion, planl 
yn y farcbnadfa, defaid ao ŵyn» bngeiliaid, tyddynwyr» a 
masnacbwyr. Pan siaradai am freninoedd» fel yn mbri* 
odas mab y brenin, aV boneddwr a aeth i wlad bell i dder* 
byn teyrnas, cyfeiriai at ffeitbiau adnabyddns yn mysg y 
bobl ar y pryd. Dylid tyon yr eglnrbad yn waslad oddi- 
wrtb bethau mor gyffredin, fel na byddo i'r eglnrbad ei 
hnn dynn y sylw oddiwrth y pwnc, ond y gwelo pobl 
trwyddo y gwirionedd a eglorír. 

ô. Dylid ail ddywedyd wrtb bregetbn. Os myn gwein* 
idog bregetbn yn efièitbiol, rfaaád iddo beidio ofni ail 
adrodd beth bynag y meddylio na ddealla ei wrandawyr ya. 
berffnitb : mae arfer ysgrifen yn ddrwg at byn. Llefara 
y pregetbwr rhag ei flaen fel y mae yr ysgrifen, ao ni all 
syiwi a ddeallir ef ai peidio. Os bydd iddo beidio darHen, 
a cbynnyg sylwi ar wyneban ei wrandawyr» ac eglnro yr 
byn y tybio na ddeallant, d yrysir ef, a rbydd beibio. Os 
sylwa gweinidog ar ei wrandawyr, gaü yn gyflredin.ddeall 
wrth eugolwg pa un a ddeallantef ai peidio ; ac os gwel na 
ddeallant ry w bwnc neiUduol, safed ao eglured ef. Os na 
ddeallant nn eglurhad, rbodded nn arall, a gwnaed y cwbl 
yn eglur iddynt cyn yr elo rhagddo. Ond y rbai a Ysgrifen- 
ant eu pregethaa a ânt rbagddynt, yn yr nn modd a pbe 
darllenent draetbawd, ac ai ail adroddant eu meddyiiau 
nes y deallo eu gwrandawyr bwynt yn gyflawn. 

Digitized by VjOOQIC 



196 

Dywedodd on oV dadtenwyr penaf yn America ^rrlh vf, 
mai yr anhawsdra i bregethwyr wnead en hnnain yn dde- 
alladwy, yw, nad ail-adroddant ddigon. ** Yr wyf 6,'^ eb 
«fe, "wrtb aneroh rheithwyr, yn dysgwyl yn wastad, pa 
bryd bynag y mynaf wnend argraíT ar ea meddylian, y 
rhaid i mi o leiaf ddywedyd ddwywaith, ac yn fyBycn 
dair a phedair gwaith, a chwaneg; os amgen ni allaf dyna 
ea sylw fei y'teimlont rym yr hyn a ganlyno," Os na all 
rheithwyr, area llŵ, wedi ea galw i benderfynn materion 
oyffredin y byd hwn, ddeali rheswm heb iawer o aiiddy- 
wedyd, pa fodd y geliirdysgwyl i ddynion ddeall pregethn 
yr efengyl heb hyny ? 

Felly, dylai gweinidog droi mater pwyáig drosodd a 
throsodd o flaen ei wrandawyr, nes y deallo hyd y nod 
plant ef. Na ddy wedwch y tramgwydda hyny ddynion 
deallns ; na wna ; nid hyn a dramgwydda y fath ddyaion ; 
ni flìnant hwy ar ymdrechion gweinidog i gael ei ddeall. 
Y gwir yw, pa égìnraf fo dall pregethwr, mwyaf yr hofla 
dynion call ef, Owu fod y dynion callaf, yn fynych yn 
cael meddylddrychan na welsant o'r blaen» oddiwrth ym« 
adroddion a fwriedid i ddwyn yr efengyl i lawr at ddeall 
plentyn. Mae a fyno y fath ddynion yn gyffredìn gym* 
maìnt à materion y byd hwn, fel na feddyliant iawer am 
grefydd, am hyny mae arnynt angen y pregethn egluraf, ^ 
hwy a'i hoffant. 

6. Dylai gweinîdog bennydd deimlo ei fater yn ddwys» 
ac yna bydd ei agwedd a'i air yn cyd<*daro, er gwnead 
argraff priodol i'r gwirionedd : dylai fod yn ddifrifol yn yr 
kyn a ddywed, Clywais yn ddiweddar feirniadaeth call 
iawn ar hyn. ** Mor bwysig yw fod gweìnidog yn teimle 
yr hyn a ddy wec^ : yna bydd ei agwedd a'i eiriau yn cyd- 
daro. Os cymmer arno umeud ystnmiau, gall ei freichíaa 
droi fel melin wynt, heb wnead an argraff." Mae chwar- 
eawyr yn gorfod ymdrechn eu beithaf i beri i'r gwrandawyr 
deimlo. Dybçn hyawdiedd yw dysgu y ddyfais hon« Os 
ieimla dyn ei fater, efe a wna hyn yn naturiol: eíe a wna 

anaturiol yr hyn a wna hyawdledd trwy drafferth. 
rycher ar ddyn cyffredin yn yr heol, a fo ÿn siarad o 
ddifrif ; gwelwch rym ei ystumiau. Edrychwch ar wraig 
nea blentyn yn siarad o ddifrif — mor naturiol ydyw ! Mae 
gwnead ystumiau â'o llaw mor naturiol iddynt à symod ea 
gwefusau: perffeithrwydd hyawdledd ydyw. 

Digitized by VjOOQlC 



197 

Teinled gweioidog, gan hyoy, yr byn a ddywed, ac na 
mrymed ei hiin wrth ei nodiadan, i ddarllen traetbawd, 
fel plentyn yn yr ysgol, yn awr ar nn troed ac yna ar y 
Hall, gan estyn nn llaw yn awr ac yna y llall. Llefared» 
•c ystomied yn ol ei deimlad, a bydd yn hyawdi. 

Nid rhyfedd fòd llawer o bregethu heb lesau fawr. 
Mae ystumiao o fwy pwys nac y tybir yn gyflredin. Ni 
waa geiriaa yn antg byth eglnro yr efengyl: mae y dull 
o'a dywedyd o bwys mawr. Tybiwch fod nn o honoch ag 
sy fam, yn myned adref heno, ao mor fuan ag yr eloch at 
y drws, fod y forwyn yn rhotbro atoch, a chyffroad yn ei 
gwyneb, ac yir dywedyd fod eicb plentyn wedi llosgi i 
farwolaeth. Credech a theimlech hyny yn ddioed. Ond 
tybiwch ei bod yn dywedyd mewn dall oer a diofal; a 
gyflTroai byny cbwiP Na wnelai. Difrifoldeb ei doll, a'r 
trallod sy yn ei golwg, sy yn dywedtfä yr hanei. Gwydd- 
ocii fod rhyw flinder arni cyn y dyẁedo hi air. 

Clywaìs ddy wediad addysgìadol iawn nnwaith, am wein- 
idog îenanc. Yr oedd yn ddiddysg, yn ol ystyr cy^redtn 
ygair, ond wedi ei ddysgu yn dda i ennill eneídiau. Dy« 
wedid am dano, *• Mae ei ddnü yn dyfod i mewn, yn eis- 
tedd yn yr areìtbfa, ac yn codi i lefarn, yn bregeth ei 
í»ttn, Dengys fod ganddo rywbeth i'w ddywedyd sy 
'^^yaig a sobr. Byddai ei ddull ef o ddywedyd rbai petb- 
aayn cyífroi cynnulleidfa gyfan^ pan na wnelid un efiaitU 
wrth ddywedyd yr nn pethau mewn dull marwaidd. 

l^ylai flFaith a goiTawyd gan un o'r rhai enwocaf sy yn 
^yagn areitbyddiaeth yn yr Unol Daleithiau, wneud ar- 
graff ar feddyliaa gweinidogion ar y mater hwn. An* 
ffyddiad oedd y dyn. Dy wedodd, " Bum 14 mlynedd yn 
^ysga gweinidogion i areitbio, a gwn na chredant y 
Grefydd Gristlonogol, Dicbon fod y Bibl yn wir: ni 
Çbymmeraf arnaf ddeall hyny, ond gwn na chreda y gweìn- 
idogion byn ef : gallaf brofi na wnaot. Dyben fy ngalwad 
' yw eu dysgu i lefani yn naturiol ar y pwnc hwn. Yr 
^y^ yn myned i'w llyfr-gelloedd, yn siarad â bwynt, a llef- 
arant yn byawdl. Dywedaf wrtfaynt, Foneddigion,^ os 
P^egethwcb fel yn naturiol y llefarwch ar unrfayw fater 
•fall a deimlwch, ni raid eicb dysgu. Dyma yr hyn yr 
ynidrecbaf ei ddysgu i chwi. Clywaf cbwi yn siarad am 
'^thfttt ereill, gyda grym a hyawdledd rhyfeddol. Gwelaf 
^umi yn myped i^ areithfa, a Uefarwch ac ystumiwch 

R 

Digitized by VjOOQ lC 



198 

fe\ pe na chredech yr byn a ddywedweh. Dywedals wrth- 
ynt, drachefn a thrachefn, am aiarad yn yr aretthfa fel yn 
natnríol y siaradant á mi ; ac ni allaf ìwydéo, ac felly gwn 
na chredant y grefydd grìstîonogol," 

Coffeaís hyn i ddangos mor gyffredfnol y mae ystumiaa 
dynion yn briodol, os teimìant yn briodol. Yr nnig beth 
a rwystra weînidogion i lefam yn natnriol yw.nadynt YN 
TEIMLO YN DDWYS. Pa fodd y galiant leíara yn 
natnriol» pan na theimlant? 

7» Dylai gweinidog amcann Iroi ei gtpmMtUtfa^ Ond 
gofynwch, Oni amcana yr hoU bregethu at hyn ? Na wna, 
Mae gan weinidog ryw amcan mewn golwg yo wastad, ond 
ni fwriedir y rban amlaf o bregethan at drot pechadariaid. 
A phe tröid pechadnriaid danynt, synai y pregethwr ei 
hnn ; clywais am dro o'r fath, Yr oedd dan weinidog 
ienainc y rhai a aethent ìV weinidogaeth yr nn pryd, 
llwyddodd nn i droi Uawer o bechadnriaid, ni Iwyddodd 
y UaU ddim. Gofynodd yr olaf iV Uall nn diwmôid» beth 
oedd y rheswm o'r gwahaniaeth hwn. Atebodd, '* Y rhes^ 
wm y w fy mod i yn amcanu at beth gwahanol i ehwi, wrth 
bregethn. Fy nyben i yw troi pechadnriaid, ond ni am« 
eenwisb chwi at y fath beth ; ac yna beiwch benarglwydd- 
iaeth Daw,am na pherwch yr nn effaith^ pan na amcenwch 
athyny. Oymmerwch nn ò'm mhregethan i, a phregethwch 
hi i'ch pobl, ac edrychwch beth fydd yr effaith." Gwnaeth 
y dyn felly, pregethodd y bregeth, a hi a gynhyrfodd. 
Brawychodd y dyn pan ddechrenodd pechadariaid wylo; 
a phan ddaeth nn ato ar ol yr oedfa, ì ofyn beth a wnelai, 
ymesgusododd y gweinidog, a dywedoddt " Ni fwriedais 
eich archolii, mae yn flin genyf os niweidiais eich teiml- 
adan.*' OerchyU! 

8. Rhaid i weinidog gyfarfod gwrihddadleum pechadnr- 
iaid, a'u hateb. Beth a wna cyfreithìwr pan yn dadlen o 
flaen rheithwyr ? O mor wahanol i achosion dynol y dadl- 
euir achos Crist! Sylwodd cyfreithìwr mai gan achos 
Crist yr oedd Ueiaf o ddadleuwyr gallaog o nn achos yn y 
byd : credaf hyny mewn rhan. A â cyfreithiwr rhagddo» 
faeb eglnro rhywbeth dyrys^ nen gy/arfod rfaesymaa ei 
wrthwynebwr ? Pe gwnelai feUy, coilai ei fater , yn ddiao. 
Ond ni wna. Y cyfreithiwr sy yn dadlén am arian, a 
ragwel wrthddadlenon ei wrthwynebwr^ ac a*«f symnd nen 
a*n heglsra yn ofalos, fél.y gwnelo y cwU. yn olen wrth 

Digitized by VjOOQlC 



189 

fjmd riiagddo» fel y boddbner y rfaeithwyr ar bob peth, 
Óod gweÌDtdogion yn fyných a adawant bethan dyrys heb 
ea cyffwrdd. Pechadariaid wrth en gwrando a deimlant 
y dyryawch, ni ddenant trwyddo, ao ni wyddant y modd 
i'w symud, ae efallaî nia ohwiHa y gweinidog er gwybod a 
oèB y fath ddÿrysweb, ac etto rhyfedda am na throwyd et 
gynnnlleidfa, ac nad obb adfy wiad. Pa fodd y gall ryfeddu 
o herwydd hTny, pan na ohwilia efe am y dyryswch a 
deimla pechadnriaid, ao nad egluraefe ef ? 

9. Oa myn gwetnidog bregethn yr efengyl yn eSeithiol^ 
rfaaid iddo ofaln peidio Uefaru o hyd yn yr im ddn, os 
aragen efe a bregetha y bobi i gysgn, IJnrby w swa ucfael 
iien tsely os pery yn hirt a duedda bobl i gysgn. Cwymp» 
Niagaraỳ rfanad y mòr, nen nnrhyw swn nchel arall, a 
effeithia yn nattfrìol fel hyn ar y gewynion : ni chly wir pobl 
yn aiaraia heb newid ett tôn ; ao ni aii gweinidog beidio 
newîd ei dòn wfifcfa bregetha, os teimla yr fayn a ddywed. 

10. Dylai gẃeinidog gyfeírio d^on at y teimiadaa i 
dyaw sylw. ac ymymŵrlm á'r gÿdwybody acfawiiio i'r byw. 
C^feirìo at y tetmladáa yn nnîg ni thry ddynion byth ; os 
ymdrina gweinidog laWèr á'r rhai hyn, gall beri oyffroad» 
a eliael tòn ai' ol Un o déimiad yn et gyaúnileidfa, a gail 
dyniott gael ev Uènwi â gaa obaith. Yr iiDÌg ffbrdd i 
ddiogela ^totr droedigaeth yw ymdrio yn fiyddlun á'r gyd* 
wybod. Os un pryd y lleiha y sylw, cyfeiriwch at y 
teimladan eilwaith er en oyffroi; oud gwneweh éicfa 
^iDatl4 ar y gydwÿbod. 

11. Dymahòi ir.weinidog» os gall, yw gwybod eífaUh aa 
bregeth, cyn fMregetha nn ai'alU Dysged a ddeallwyd hu 
ao a waaeth hiryẁ argraffy aoes ryw ddyryswch gyda gol» 
wg ar y mater ag y dyiid ei eglarot rhyw wrtbddadleuon» 
aV cyffd|yb. Paa ddeallofaynÿ yua gŵyr beth ì'w bregetha 
nesarf. JSetfa debygid am y meddy g a roddai gyffyriau i'r 
claf draohc^fti a tbraeliefpỲ hçb hoH beth oedd effaith y cyn'^ 
taf» 000* awoaeth.iyw eiaitbneu beidiòP Ni all gwein^^ 
idog byth ^ttdrin a pbeebadariaid fel y dylai, nes y deailo 
a ddeH>yi»Wyd nea a ddeallwyd ei addysgiadan ai peidio^ 
a symadwyd y dyryswch o feddwl y pecfaáditr; ac a ydy W 
ei ffbrdd yn agored at y Gwareüwr, fel aa. raid iddo 
dramgwyddo a thramgwyddo nes coHi eì enaid. 

Bwriedais sylwi ar amrywiol o bethaa ereilly önd nid. 
t)es amser ; terfynaf gydag ychydig o nodiadao^ 

Digitized by VjOOQlC 



200 

JVodta<iaii.-^l« Gwelwn y rheswni paham y mae cyn 
lleied o ddymfm detdiu$ mewn Uawer o gymdetihaaan yn 
oael eu troi. 

Hyd yr adfywiadau diweddar, yn anaml y cyrfaaeddîd 
dyoion niewn galwedigaethau cryn barchas, ac yroeddynt 
agos oU yn anffyddiaid o galon. Tybíai pobl fod y Bibl 
braidd yn rboi lle i gredu, na ellid en troi : mae y ríieawm 
yn eglur. Mi wasgesid yr efengyl at eu cydwybodau. 
!Nid oedd gweinidogion yn ymdrin é'r meddwly ac yn 
rhesymu er peri i'r cyfryw ddynion weied gwirionedd yr 
efengyl a tbeimlo ei grym« gan byny daetbant i ystyried 
yr efengyl fel petb anDbeilwng o'u aylw. 

Ond yn ddiweddar nid felly y mae, ao mewn rhai Ue- 
oedd mae m wy o'r dospartb bwn wedi eu troi, yn ol eu rhif, 
nao o on arall; amygwneir iddynt ddeali bawl yr efengyl. 
Ymdrioai y ilefarwr â'u meddyliau» a dangosai iddyat 
resymoldeb crefydd. Pan wneir hyn, ceir fod yn hawdd* 
acb troi y dynion hyny na neb ereilL Maent yn gym- 
bwysacb i ganfod rbeswm,acmor arferoloblygui'wnertfaf 
fel nior fuan ag y gafaelo yr efengyl yn eo meddyliau» hi 
a'u dryllia ac a'u todda wrth draed Crìst. 

2. Cyn y gallo yr efangyl gael eíFaiih gyffredÌDol» rhaid 
cael dosparth o bregetbwyr difyfyr^ o herwydd y rheaym- 
au canlynol : 

(l.) ì^i all neb ddal dan y ilafur o yagrifenu pregethaUf 
a pbregetbu cymmaint ag sy angen. 

(*2.) Ni thuedda pregetbau ysgrifeoedtg i beri yreffaith 
ofynol: ni ddangosant y gwirionedd yn y dull iawn* 

(d.) Annichonadwy yw i ddyn a ysgrifeno ei bregetbao 
drefnu ei fater, a tbroi a dewis ei feddyliau, fel ag i beri 
yr un efiaitb a pban anercho y bobl yn ddifyfyr» ac y gwna 
iddynt deimlo yr byn a /toriada iddyM. Dechreuwyd 
ysgrifenu pregetbau mewn amserau o ddyryswch gwladol : 
nid oedd yr arferiad yn amaer yr apoatolion. Diau i'r fath 
bregetbau wneud Ues mawr, ond ni allant roi i'r efengyl eì 
gwir nertb. Dicbon i lawer o weinidogion arfer cymmaint 
à nodiadau, fel mai gweli iddynt beidio eu gadael: dicbon 
y dyrysent hebddynt. Nid diffyg meddwl ond arferiadt a 
barai y dyryswch. Decbreuir yr arfer ddrwg pan yn 
blant yn yr ysgoi ; yn lle rboi y plant i osod allan en 
meddyliau a'u teimladau yn eu iaitb a'u dull natnrioi eu 
hunain, yn oi cyfarwyddyd natur ei hun, gwneir iddynt 

Digitized by VjOOQlC 



sot 

ddysgn ar gof wnitb rhy wim mJI» ae yna ei aihròdd newnr 
modd ffìiríiol ac aoyaiwyth. Ac felly pan elo y dyo ieu* 
«nc Pr atbroíii, yn lle ei byfforddi i lefam yn ddifyfyr» 
gosodir ef i yegrifenii ei areitinaii, tL*xt dysgn ar ei gof. 
Mynwn gjmmeryd y flbrddarall'o'r deohrenad: rhoddwn 
fater iddo, a gadawn ef jpn gyntaf i fedáml^ ao yna llefaru 
ei feddyliao: dicfaon y oollaì wetthiaa: mae hyny iV 
ddysgaryl mewn nn^ yn dechren* Ond dysgai. Tybiẁch 
nad yw yn hyawdi ar y oyntaf ; gall ddiwygio; máe yn y 
ffordd i hyny. Y llwybr hwn yn unig o addysgu a gyfyd 
weinidogion a allo droi y byd. 

Ond yn erbyn pregethn difyfjrr, dywedtr^ os na wna 
gweinidogion ysffrifenu, n^ífeddyHanU Bydd yr wrthddadl 
hon o rym gyda y rhai a árferasant ysgrifenn en mèddyl- 
ian ; ond gyda dyn o ddnll gwahanol ni bydd o nn pwys. 
Nid ysgrifenu yw meddwl: a phe byddwn i famu wrth 
lawer o'r pregethaa* ysgrífsnedig y clywais ea pregetha,' 
tybiwn nad oedd en gwneathnrwyr yn meddwi iTawçr* 
Mae y draffertb o ysgrifena, yn wir, yn rhwystr i rediad 
cyflym y meddwl. Gwir yw nad yw pob pregethwr dtfy* 
fyr yn feddylgar; ac mae yn wir nad yw llawer o'r rhai 
a ysgrifenant ea pregetban yn ddynion o feddwl. Dyn a 
fo yn wastad wedi arfer yagrifena wrth fyfyrio, diaa y 
teimla efeanbsrwsdraar y cyntaf i fyfyrio heb ysgrifeno; 
ac os cynnygia efe bregethn heb ysgrifena, bydd yn an- 
hawdd iddo, hyd nes y newidio ei arferiad yn llwyr, i roi 
oymmaint o synwyr yn ei bregethaa,ag a wnelai pe dilynai 
ei faen ddall o ysgrifenu. Ond dylid cofio mai yr unig 
acfaos o hyn y w ei fod wedi arferyd ysgrifenu : yr hen ar- 
feriad sy yn ei wneud mor anhawdd iddo feddwl heb 
ysgrifena. A antnria rhyw un ddywedyd nad yw cyf- 
reithwyr yn ddynion o feddwl? Nad yw eu rhesymaa o 
flaen llys a rheithwyr yn gryfion a threfnus? Ac etto 
gŵyr pawb nad ysgrifenant'Ca hareithiau. Dylid ystyried» 
hefyd,yr hyfforddir hwy yn yrathrofcydd yn yrun modd 
a gweinídogiou, ac iddynt fod dan yr un anfantais o gael 
eu harferyd i ysgrífenu eu meddyliaa ; ac mai ar ol de* 
chreu areu galwedigaeth, y newidiant eu dail. Pe ceffent 
hwy eu harfer fel y dylent gael^ i iefara yn ddifyfyrt yn yr 
ysgolion, byddent yn ilawer mwy hyawdl a grymos eu 
rhesymau nac ydynt. 

CJywais lawer am yr wrtbddadi hon yn erbyn pregethu 
2 R 

Digitized by V30Uy It: 



ao2 

beb yftgrifeiin pan ddleölHtMim «r fy i^veiiiidogMlfa« 
Dy wedid yn íyBycb wrthyf bryd hjFAy» mewn atebiad rm 
goly^adan i ar y doll bwnw o bregelhaÿ na wnelal gweí»- 
idogion ag; a faFregetheat beb ysgrifeny addiftmá eglwyM» ae 
y dywedent yn fynych yr nn pethan, ac y aenenl y» fntà 
yn ddiflas ae heb asirywiaetbi o ddiflyg myfyrio« Oad 
mae pob blwyddyn o brofiad yn oadamban fy argyboedd- 
ìad, mai yn ^rroe* i byẁ y nno hè^ Y dyn sy yn yagrtfenn 
leîaf, Mfeddwl mwyuf^ oa fDjhf a gaU ddy wedyd yr hjoi a 
fyfyrío mewn dnll a ddealUr yn wéil tta phe byddai wedi 
ei ysgrifenu ; ac yn ol fel y rhodde efe beibio y Uafnr o 
ysgrifena, caiff amser Bd ymárferiad ercryfbad ei gorff» a 
dliyn ei fyfyrdodan yn egniol, 

Y rheswm mawr paham y tybir fod y rbai a bregetbant 
beb ysgrífen yn fynychach yn dywedyd yr nn meddyj« 
ddrychan wrtb bregethn» yw fod yv byn a ddywedant, 
yn gyffredin» yn cael ei gofio yn weU gan y gynnnlloid* 
fa» na pbe darlleBasid i^. Own am iawer o bregeth- 
wyr» y rhat a ailent aUddarUen eo pregctban yn mben 
ychydig. o flsoedd, heb i'r gynnnUeidfb en badnabod. 
Ond mae y dull yn ÿr hwn, yn gyffredin, y pregethir beb 
ysgrifen, gymmaint yn fwy eyffroas» íelna elUr ailadrodd 
y meddylddrychan mor fnan, heb iddynt gael en cofio. 
Ni chawn byth gymdeitbas o ddynion yn ein senedd-daî; 
yn ein Uysoedd cyfiawnder» ac yn ein bareitbfeyddy ag a 
fyddont yn llefarwyr grymus a gor<^ygol» yn enmâl y 
byd, nes y byddo y doU o addysgn yn en dwyn i feddwí, 
yn ddwys, cyflym» a (brwyadl, ac fayd nes yr arferer hwy 
i lefara yn yr ysgoHon heb ysgrífen. Nid y w y dnU o 
draddoddi meddwl, yn yr byn a eìwir yn gyffredin iaith 
dda mewn ysgrílen, yn tnedda i wnend argraff dwys ar y 
galon, na dangos synwyr mewn modd eglar a chyffrons. 
Nid yw yn fyr, nniongyrchol, a pherthynol : nid iatth 
natnr ydyw. Ni eUir art'er ystnmian adda$ yn gyffredin 
wrth ddarllen. Gan hyny, pan gynnygtr ystnmio wrth 
ddarllen traethawd, nen draddodi pregeth ysgrifenedig, 
mae yr ystnmian yn wartb i areitbiwr. 

Wrtb ddartlen pregeth, rbaid y coUir boU áän synwyr, 

grym ystnm, edrycbiad, agwedd, a phwyslais. Ni eilir 

cael liawn ystyr yr efengyl byth, nes y rhoddir heibio 

ddarllen pregetbaa.* 

* Nid yw ft RWdwr psrcbus; pao jn ^dywedyd yn erb/a itanUenpni^» 

Digitized by ^^UUy It: 



208 

3. Mevn dmü iíÿi d ùieíh fm mmg y dylti gweteidog gael 
ei ddyeg^* Yr wyf yn meddwl yr hyn • ddywedaf. Kid 
ài yn awr ì ebwilio a ddylai pab dygiad i fyna ddifli bed 
yn ddnwînyddtel. Ond dywedaf y dylai dygiad i fynn i'lr 
weÌBÌdegeeth fod yn bolloi feUy. Ond chwi a ofynwcli, 
Oni ddylai gweinìdog ddeail y eàfyddydan ? Alebaf.Dylai, 
gereo pa iwyaf : hoffwn fod gweinidegion yn gwybod yr 
Ml gelíyddydan: oad dylai fod hyny oil mewn eyaytttiad 
â dnwìnaetfa. Mae myfyfrio eeifyddyd yn fyfyrîo gwaitb 
I>nw ; ao niae myfyrio dawiaaetb yn fyfyrio ar Dduw. 

Oefyner i yfgolbaig» er engraiÉt» ''A oes Dnw?" Er 
eael atebiad, ohwilted y bydysawd» eled trwy bob rliaa o 
gelfyddyd, er cael profion o mnean» ac yn y ffordd hon i 
ddyags bod Dnw« Yn nesaf, ymofyned pa aawl Dnw 
sjàáf a chwilied y greadigaeth draohefn i edrych aoea y 
lath mmUaeth o aracan ag a brefa mai «n Duw aydd, Yn 
yr w modd yraofyned ynghylch priodoliaethan Dnw, a'i 
gyBuneriad. £fe a ddyag gelfyddyd yma, ond efe a'i ájëg 
íéi rban o ddnwinyddtaelh. Chwilied hoU feuaydd gwyl»- 
odaeth er cael ei brefion^. Beth oedd amean y cynUnn 
hwn ì Beth oedd dyben y fath drefoiad ? Gwelir fod pob 
petb yn y bydysawd^ oa aa ohamddefnyddir ef yn tneddu i 
beri bapuarwydd» 

A elai ealon y rayfyriwr yn galed ao oer wrtb fyfyríc»» 
fel mnriau yr athrofa, pe* dilynid ceifyddyd fel hyn? 
GwMlai pob gwerB ei ddwyn i ymyl Duw, ac, yn wir» ì 
gymmnndeb k Duw, oynhesu ei gidon» a'i wnend yn fwy 
duwiol, difrifol, a santaidd* Mae gwahaniaethu rayfyrio 
ieithoedd oddiwrth ddnwioyddiaeth yn felldith i'r eglwys 
a'r byd. Treuliay myfyriwr bedair blynedd ya yrathrol'a i 
fyfyrio yr ieithoeäd^ heb un Duw ynddynt; ac yna trenlia 
dair blynedd i fyfyrio mewa dtaaÌMyddiaeth ; abetb wedi 
hyny ? Druan 1 Rhoddwch ef i weitbioi a gwelwch nad 
yw wedi ei addysgu. at y wẃdd^gaeth^. Ocbeneidîa yr 
eglwys dau ei weinidogaetb, am oa phregetha gydag enein* 
ttlad na grym. Dinystriwyd ef wrth ei addysgo. 

ethau^ yn meddwl na ddylid ea myfyriei nM hyoy á faddylia wrtfa 
bregretlm à{fyfyf (e«terupore). Nid oea dim yn gofyn ntwy o fyfyrdod 
na pbregethu yr efeogyl — trin gwirioneddau yn dai pertbyuas ä cbyflwr 
tragywyddol eneidiaa anfarwol. Sicr yw fod dywedyd pethau mewa 
modd cymmysglyd ac angliyson, yn díflasa dynion deallus, yn ea 
tnedda i feddwl yn wael am yr efengyl, rhoddl heibîo ei gwrando» fel 
yr ft&t, o gam i gam» i dir anflÿddiastb,— *Ctu. 

Digitized by VjOOQlC 



204 

4. ŵwelwn beth y-w pre^hu a^^fmad. Djlai pob 
gweinidog fo'd vtt br^ethwr n^fywiâd, a*r hoU bregelfani 
yii bregethu adfywiad ; hyny yw/ dylai dueddu i ddwytt 
santeiddrwydd yn mlaen. Dywed pobl, *' Da ddigo& 
fyddai oael rhai dynion yn yr eglwys» ag ynt bregethwyr 
adfywiad, a'r rhai a allant fyned o amgyleh er dwyn yn 
inlaen adfy wiadan ; ond yna rhaid cael ereill i athraiwiíÊethM 
i'reglwyg/' Rhyfedd ! A wyddant hwy ddim fod adfywiad 
yn dysgn yr eglwye niewn athrawiaeth yn gynt na dim 
arall? Ac ni phair gweinidog adfywiad bythy os na 
athrawíaetha efe i'w wrandawyr: mae.y pregethn a ddes- 
grifiais yn llawn o athr awiaeth» ond athrawiaeth i'w íiorferyd 
ydy w : a dyna beth y w pregethu adfy wiad. 
' ô. Dygir weithian ddwy wrtàadl yn erbyn y dnli o breg- 
etha a gymmeradwyais. 

(l.) Fod pregethn mewn dnll o siarad^ fel cyfreithwyr, 
yn itei» urddas yr areitbfa: dycbrynant rhagddo; oná 
raae hyny o herwydd ei newydd-deb, ac nìd o herwydd 
nnrhy w anmhriodoldeb yn y peth ei hnn. Clywais ddyn 
ynghanol y dalaeth hoD| yn sylwi gyda golwg a^ bregethn 
rhyw weinidog, mai dyna y pregethn cyntaf a glywodd ag 
a ddeallodd efe erioed, ac mai dyna y gweinidog cynlaf a 
glywodd ag a iefarai fel po credai ei athrawiaeth, ao*y 
golygai yr hyn a ddy wedai. A phan giy wodd efe ef gyntaf 
yn pregethu fei pe dy wedasai ry wbetíi a olygai, tybiodd ei 
fod yn orphwyllog. Ond o'r diwedd gwnawd iddo weled 
fod y cwbl yn wir, ao efe a blygodd i'r gwirionedd, fel 
gallu Duw er iachawdwriaeth ei enaid. 

Beth y w nrddas yr areithfa? Oeh, fod gwetnidog yn 
myned i'r areithfa i gynnal ei hnrddas ! Pán yn teithio 
trwy wledydd dyeithr, clywaisgenhadwr Seìsnig yn preg- 
ethn yn hollol yn y duil hwn. Yr wyf yn credu ei fod ya 
ddyn da, ac allan o'r areithfa, siaradai fel yn golygu yr 
hyn a ddywedai. Ond mor fuan ag yr elei i'r .areithfa 
byddai yn hoUol wahanol— chwyddai, bioeddiai, a ehanai, 
ddìgon i beri i bawb gysgu; ac ymddaagosai yramcanai 
hyn oU er eynaal urddas yr areithfa, 

(2.) Dadieuir fod y duli hwn o bregethu fel chware». 
Esgob Llandain a ofynodd unwaith i Garrìck, y chwareuwr 
clodfawr, pa fodd yr oedd chwareuwyr, wrtb ddangos ffag 
o betb, yn cyffroi cynnulieidfa, byd yn oed nes yr wylent, 
tra mai prin y gall gweinidogion gaei gwrandawiad wrih 

Digitized by V3UUy It: 



205 

ymdrin ä'r gwirioneddau mwyaf pwymg. .Gamck afliroii* 
yddol a atebodd, "Am ŵìu bod ni yn dangot fibf^ fel 
aylwedd, a cbwtthao yn daDgoa sylwedd fel ffag.*^ Dyra* 
y cwbl am y matter. Yn awr beth y w amoao y chwarea* 
wr yo ei ddarloniad chwareuol ? Bwrw ei hnn i ytbryd 
ac ystyr yr yagrtfenydd, fel ag i fabwyaiado ei dybian, en 
gwnend yn eiddo iddo ei hon, en teimk>, eu cryohoiy u*n 
tafla i'w wrandawyr fel pe llefarai yr awdwr eî hnn* Ac 
yn awr beth yw yr wrthddadl yn erbyn y dnli bwn o broo 
getha ? Y chwareawr a addasa yr yatam i'r gair, aV gair 
i'r yatam. Bwriedir ei edrychiad, ei ddwylaw, ei agwedd, 
a phob peth, i ddangoa hûUJíeddwl yr yagrifenydd ; yn awr 
hyn ddylaifodamcan y pregethwr. Ac oa wrth '^cbwarea'^ 
y meddylir y darlnniad eryfaf a all fod o'i* meddylddrych* 
aa a u9odir alian, yna pa fwyaf chwarcnoi a fyddo pregetbi 
gorea oH, Ac os yw gweinidogion yn rhy anystwyth, a'r 
bobl yn rhy fnrseoaidd» i ddyaga hyd yn oed oddiwrth 
chwareawr, nea oddiwrth y chwareufa, y ffordd oreu i 
reoli meddwl, i rymoaa meddyiddrychy a gwaagaro gwrea 
meddwl cynnea trwy yr hoil gynnalleidfa» yna rbaid iddynl 

2" ned rhagddynt yn ea dall marwaidd a chwyddedig o 
iarllen. Ond cofient» tra fel hyn y diyalyrant ac y bei« 
aat ddnll y cbwareawré ac y cynnygìant gynnal **arddaa 
yr areithfa," fod y chwareudai yn üawnioo bob nos. ilfys 
aynwyr eyffredin pobl gael ei ddifyra âV doll hwnw o lef» 
arn, ac ô pecbadariaid i uíffertt. 
6. Gallcynnaüeidfaddyagay modd iddewia gweioidog* 
Pan fo eglwys heb weinidog yn edrych am an» aylwant 
yn gyffredin ar ddaa beth. (I.) Ei fod yn bobiogaidd, (2.) 
Bi fod yo dd!f$gedig* Mae hyny o'r gorea. Ond hyn 
ddylai fod y gofyniad cyntaf — *'A ydy w yn ddoêth i enniU 
eneidiao ? " JN i waeth pá morhyawdl fo fwoínidog» na pha 
mor ddysgedig ; ni waelh pa mor hyfryd a phohlogaidd ÿw 
ei ddali; oa yw yn ffaitb na throir pethadoriaid dan ei 
weinidogaeth, amlwg yw na fedda ele y ddoethifieb hm^ 
a'cfa plant a'ch cymmydogion a ddiagynant i affern dan ei 
weinidogaetlu 

Da gényfddeall y gofyna llawer o eglwyai y gofyniad 
bwn yn nghylch gweinidogion; acoa deidiaBt fod gweinid* 
ogynymddifad o'rcymmwyader pwysig hwn^nifŷnantef; 
ac os gellir cael gweioidegion ag ynt yn ddoetb i ennili 
^neìdiaoy y myn yr eglwysi y cyfryw, Ofer yw dadlea 

Digitized by VjOOQlC 



366 

yn erbyo hya» à bòiri »d yot «reöi en baddysgu yn dda, 
nea nad ynt ddysgedig, «'r oyffelyb* Ofer yw i'r ysgolioa 
gynnyg gwasgo ar yr eglwyai weimdogion ag ynt ddysg* 
edig yn mbob petb ond y peth niwyaf ei bwya iddynt 
Dywed yr eglwysi na ffurnwyd hwynt yn iawn, ao. lúi 
ohynnaliant betfa sy mor bell oddiwrtb ateb y dyben ag 
yw y dnll presenol o ddysgn dawinyddiaetb. 

Anbawdd iawn yw dywedyd yr byn sy angen ei ddy« 
wedyd ary mater hwn» faebfod mewn perygl o beri teimiad 
anhyfryd yn yr eglwysi at weinidogion. Aiae liawer o 
grefyddwyr yn barod i feio gweinidogion beb lod gan-^ 
ddynt reswra dros hyny ; fel y mae yn anbawdd iawn dy- 
wedyd am weinidogion yr byn sy wir, a'r hyn sy angen ei 
ddywedyd, heb i hyny gael eì gamddefnyddio gan y oyfr 
iÿw grefyddwyr. Ni fynwn, am y byd, ddywedyd dim i 
niweidio dylanwad gweinidog i Orist, ag sy mewn gwir* 
ionedd yn ymdrechn gwnend daioni. Da fyddai genÿf pe 
baeddent gantoymmaint o ddylanwad, ag a haeddant yn 
wmn Ondÿ ni wna díywedyd y gwirionedd niweidio dy* 
lanwad y gweinidogion ag ay, trwy eo bneheddau a'tt 
pregetban, yn proft i'r eglwys mai en dỳben yw-gwneud 
daionîi ao emríll eneidiao at Orist. Y gweinidogion hgn 
a gydnabyddant wirienedd yr byn oU a ddywedaf ; gwel- 
antef, a galarant o'i herwydd. Ond os oes gweinidogton 
na wnsnt lesy y rbai a borthant èn bunain ac nid y praîddf 
ni haedda y cyfryw rai ddylaawad. Os na wnan^ les, mae 
yn bryd iddynt gymmeryd rbyw alwedigaetb árall: nid 
ynt ond geleod» yo sngno gwaed ealon yr eglvys< Maent 
yn ddíies» ae yn waetb nac yn ddtles : a gorett* pa gyntaf y 
aymndir hwynt» ac y llanwer eU Ue àV rbai a ffmäreeÌMi 
dros Griat* 

7. Dylai yr eglŵŷs weddio drosom, fel gweînîdogion* 
Nid oèa on o honom y fath ag a ddylai fod: fel PanU 
gallwn ddywedyd, "Pwy sy ddtgoool i'r pethaü byni'' 
Ond pwy o honom sy fel Paui ì Pa le y oeir y fath weín* 
idog á Phaal ? Mid oes y fáth y raa : cawsom oil ein dyfl(gn ar 
ddnll drwg. Gweddiwch dros yr ysgoHon, a'r athrofeydd 
gweddiwch dros fyfyrwyr a gweinidogiooi fod i Ddow roi 
iddynt ddoethineb a ènniilo eneidiau^ A gweddiwch am i 
Ddúw rbi tV eglwys ddoetbineb a gaihi i addysga oen* 
edlaeth o weinidegion <a ek> aUan ao a wnelo droi y byd« 
Bèaid i'r e^lŵysi- weddio mewn ingr ac poheneîdio an 

Digitiied by VjOOQlC 



byfi : mae hyo yn avr yn b«rl gwerihftfrr iV eglfrys— 
oael digoa o'r iawnfaih o weinidogioo. Dibyoa dyfodiad» 
y mti blynyddoedd ar i ni gael math arall o weinidogiiNì^ 
a fyddoBl wedi ei dysga yn fwy Irwyadl.cl emgwaiihs m 
chawB fayn mor sicr a bod addewid Dnw yn gadarB. Y' 
cjrfryw weinidogaeth ag sy yn awr yn yr eglwys, ni wm 
byth droi y byd; ood ma» y byd i gael ei droi; am hyn^ 
bwriada Daw fyon gweinidogion a wnelo ii»yny« **Qweddi« 
wch, gan hyny, fod i Arglwydd y cynhanaf» anfonjKWetelK 
^yr î'w gynhanaf." ^^-^^ 




DARLITH XIII. 

T MODD I EGLWTSI GTNNORTHWTO GWEINIPl 

A pfaao gŵdai Moies et law, y fayddai larael yn drechaf ; a pban olh 
jngàì ei law î lawr» Amalec a fyddai drechaf* A dwyUw Moaet oedd 
drymioD ; a liwy a gymmerasaot faen, ac aì gosodasaDt dano ef ; ac efe 
a eisteddodd arDo : ac Aaron a Hur a gyDnaHasant ei ddwylaw ef, nn ar 
y naill àn, aV Ilall ar y ta arall ; felly y ba ei ddwylaw ef sythion nea 
naefalndo banl. A Joiim a orcbfygodd Analee a'i hobl A mla y cleddyf» 
-^Ec80o.l7. 11— 13. 

Chwi, y rhat a ddarUenwch eich Biblan, a gofîwcb yo 
mha gysylltiad y saif yr adoodan hyn, Pobl Ddnw».wfftlft 
ddarostwDg en gelynion, « ddaethant i frwydr á'r AutMec* 
iaid^a ehymmerodd yramgylchindan hynle. Anhnwdd yw 
deall pahamyrhoddwyd pwysarfod Mosesyndaleiddwy- 
law ì fynu, oddieithr fod y geirian i'w deall am agwedd 
mewn gweddi. Ac yna ei waith ef yn dal ei ddwylaw 
i fyDn, a'r llwydd a ganlynai byny» a ddysg i ni bwyn 
gweddi at Ddnw, am ei gymmorth yn ein hoU frwydrau à 
gelynioD Dnw. Cafodd cydweithrediad Aaron a fihir ei 
ddeall yn gyffredin fel yn dangos dyledswydd eglwysí i 
gynnala chynnorthwyogweinidogionynen gw«ith«aphwya 
y cydweithrediad hwn er llwydd yr efengyl: defnyddiaf y 
geirian i'r perwyl hwn yo bresenol. Megis y dy wedais am 
ddyledswydd gweinidogion i lafnrio am adfywiadaa» yn 
awr ystyriaf 

Bwys cydweithrediad yr eglwyê er eael a dwyn yn mlaem 
aäjywiad. 

Mae llawer p bethan pwys y rhai er dwyn adfywiad yn 
mlaen nid ystyriwyd yn ddyladwy gan eglwysi a gweiiiid* 
ogion, y rhai, os na ofalir am' danynt» a'i gwnantynaa-r 
oiehonadwy i adfywisMÌ ledtty nao hyd ya oed paybaa 

Digitized by VjOQQlC 



208 

4roft fawr o amger. Yn fy iivy ddarUtii oiaf, safais ar ddyl^ 
edswydd gweÌDidogioo, gaD nad allwn bregethu cylch o 
ddarlithiaa ar adfywiadaa, heb gyffwrdd â'r pethau hyoy ì 
vyw raddaa. Ni tberfypaia â'r rhan hòno o'r pwnc, oiid 
fybiais obwys yma i droi o'r naill do, a thrin rhyw betliaa, 
jn y rhai y rhaid i'r eglwys gynnorthwyo m gweinidog, os 
dysgwyUant adfywíad. Wrth drin y matery 

I. Yttyriaf amÉ*ywiol o bethan y rhaid i grefyddwyr en 
goehtlyd. 

1. Er d^m gochelwch feddwl na gweithredn fel rhai ya 
ereánfod ŷweinidog wrtho ei hun i ddwyn yn mlaen actfyw' 
iadau, Taedda llawer o bobl i fod mewn agwedd bddefol 
gyda golwg ar hyn/a theimlant fel pe na byddai ganddynt 
ddím i'w wneuthar. Maent wedi cymmeryd gweinîdog, 
ac yn tala iddo, i'w porthi ag addysg a chysar, ac yn awr 
nid oes ganddynt hwy ddim i'w wneud ond eistedd a Hynca 
yr ymborth a roddo efe iddynt. Maent i dala ei gyflog 
iddoy ac i gyrchu dan ei weinidogaeth, a thybiant fod 
gwneud byny yn Uawer iawn, Adysgwyiir iddo yntaa 
bregetha athrawiaeth dda, iachus, a chysuruSf i'w dal hwy 
i fynu, a pheri iddynt deimlo yn gysurus, ac felly dys- 
gwyliant fyned i'r nefoedd. Dywedaf wrthych, HW Y A 
ANTIÜFFERN! os dyma ea crefydd. Nid dyna y 
fibrdd i'r nefoedd. 

Byddwch sicr pa le bynag y ffyna yr Ysbryd bwn yn yr 
eglwys, pa gystal bynag fo y gweinidog, fod yr eglwys 
wedi cymmeryd Uwy br i rwystro adfy wiad. Pa faint bynag 
fyddo ei ffyddlondeb, ei ddiwydrwydd, ei ddoniau, a'i 
hyawdledd, gall dreulio ei hun allan, ac efallai ddystrywio 
ei fywyd, ond ni ehaiff ond ychydig^neu ddim adíy wiad. 

Lle nad oes eglwys neu ddìm ond ychydig o aelodan 
mewn eglwys, geliir dwyn adfywiad yn mlaen heb nn ym- 
drech trefnus o eiddo-eglwys, am nad oes yno un; ac ya 
Y fath amgylcbiad, cymrawysa Duw ei ras at yr amgylch- 
ladau, fel y gwnaeth pan aeth yr apostoiion allan, wrthynt 
ea hanain, i blanu yr efengyl yn y byd. Gwelais adfyw- 
iadaa grymos mewn manau lle nad oedd eglwysì. Ond 
Ue y byddo moddion, myn Dow iddyot gael eu harferyd. 
Grwell genyf fyddai bod heb eglwys mewn Ue, na chyn" 
nygdwynadfywiad yn mlaen mewn man lle y mae eglwys 
na weitÉio. Myn Duw i'w bobl ymofyn ag ef am iddoroí 
benditbionw Maegwrthddylanwadeglwys naweithio, yn 

V DigitizedbyGOOgle 



209 

waeth nac anffÿddiaeth. Ni •llìr bod ar dir anmhleidiol» 
gyda golwg ar adfywiad» er y tybia rhai crefyddwyr en 
bod yii anmhleidiol. Os nad ymdrecha orefyddwr droa 
ygwaithy efe a'i gwrthwyneba. Cynnygied y cyfryw un 
gymmeryd tir caool, a dywedyd ei fod yn royned i aros ac 
edrych beth a ddaw o'r gwaith — beth, dyna y tîr yr ewylU 
yiia y diafol iddo gymmeryd. Gall proffeswyr yn y ífordd 
faon wnend ei waith ef yn Uawer mwy efleithiol na thrwy 
wrthwynebiad cyhoeddns; Pe gwrthwynebent yn gy* 
faoeddna, dywedai pawb nad oes crefydd ganddynt. Ond 
trwy y ffordd ganol hon cadwant en dylanwad, ac felly 
gwnant waith y diafol yn fwy effeithiol. 

Wrth gymroeryd g^einidog, rhaid i eglwys go6o« nad 
ynt ond wedi cymmeryd blaenor^ i'w tywya i frwydr yn 
achos Crist. Bhyfeddai pobi pe cynnygai rhywun gyn* 
aal llywyddy ac yna ei adael i fyned ao ymladd wrtho ei 
hun ! Nid yw hyn yn fwy gwrthun a dinystriol» nac yw i 
weinidog gynnyg myned rhagildo wrtho ei han. Camgym- 
mora yr egíwys am amcan y weinidogaeth, os gadawant en 
gweinidog i weithio wrtho ei hna. Nid digon yw en bod 
yn gwrando y pregethan: nid yw y rhai hyny ood ý cyfar* 
wyddyd» yr hwn y dylai yr eglwys ei ganlyn. 

2. Nac achwynweh ar eich gweénidog am, nad oes adfyw- 
iady os na wnewch ekwi eieh dyledtwydd: ni wiw achwyn 
am nad oes adfywiad, os na wnewch chwi eich dyled- 
swydd ; mae hyny yn unig yn ddigon. o reswm nad oes 
adfywiad. Peth crenlon ao erchyil iawn yw i eglwys 
achwyn ar ei gweinidog, pan y cysgant hwy yn drwm. 
Mynycb y roae crefyddwyr yn meddwl yn fawr am danynt 
en hnnain» ac yn tawelu eu cydwybodan, trwy acbwyn ar 
en gweinidogion, A phan siaradir am y pwys o fod 
gweinidogion yn effro, mae y fath hyn o bobi yn barod i 
ddywedyd, Ni chawn ni adfywiad byth gyda y fath weia- 
îdog ; pan mai y gwir yw, fod en gweinidog lawer yn fwy 
efiro na hwynt. 

Mae peth arall sy wir gyda golwg ar y mater hwn, ac 
yn deilwng o sylw, Pao ío yr eglwys wedi soddi i gyâwr 
isei, mae crefyddwyr yn barod i acbwyn ar yr eglwyi^ ac 
o herwydd cyflwr isel crefydd yn eu plith : achwyoant 
lawer âr *• yr eglwys." Maent yn gwynfanus iawn yn 
achwyn ar gyílwr isel crefydd, ac oeder yr eglwys nea 
y gweinidog, ac ni ddangosant yr ystyriant y gwneiryr 

s 

Digitized by VjOOQ It: 



•eglwys i fyna o bersonau» ac hyd nes y cymmepo pób titi 
el fater et hun mewn llaw, ac achẃyn arno ei Àuit, ac 
ymostwng o flaen Daw, edifarbau, a deffro, nad all fod 
dim grym byth yn yr eglwya» ac nad atl byth fod adfyw- 
iad. Ós, yn He achwyn ar elch gweinidog, nea ar yr 
oglwys, y deffrowch bob un, heb achwyn arno ef na hwy-> 
than hyd nes y gallocb ddywedyd eich bod cbwi yn bar 
oddiwrth waed pawb, ac yn gwnead eich dyledswydd i 
achab eneidiau, efe a fydcf yn barod i deimlo cyfîawnder 
eich achwyniadau, ac os na, Daw «a deimlaf ac a wna 
naill ai ei ddeffroi ef nea ei symad. 

3« Na adewch i'ch gweinidog ladd et natur trwy gyn- 
nyg dwyn y gwaith yh miaen wrtho ei hnn, tra y nacewch 
chwi ei gynnorthwyo. Dygwydda weithiau y gwel gwein- 
idog na symnda arch Daw heb iddo ymdrechu hyd ei 
eithaf, ac iddo fod mor awyddoi am adfywiad fel y 
gwnaeth hyn, a marw : ac yr oedd yn ewyllysgar i farw 
er mwyn hyny. Oallwn goffau am rai gweinidogion yn y 
dalaeth hon ag a faant feirw, a hyny, yn ddiaa, o her* 
wydd eu llafar i ddwyn adfywiad crefyddol yn mlaen Ue 
y safai yr eglwys yn ol oddiwrth y gwaith. 

Coffaf un amgylchiad. Yr oedd gweinidog, rai blyn^ 
yddan yn ol, yn llafario mewn man Ite yr oedd adfywiad; 
a daeth ato flaenor eglwys o ryw beilder yr hwn a fynaì 
iddo ddyfod a phregetha yno. Nid oedd nn adfywtad 
yno, ac ni fnasai un yno erroed; ac achwynodd v blaenor 
o berwydd eu cyflwr, a dywedodd iddynt gael dau wein- 
idog rhagorol, focf nn wedi treulio ei hon yn holiol a 
marw, a bod y ttáll wedi ymdrenlio, a Ilesgao ues gorfod 
eu gadael; mái eglwys dlawd a gwanaidd ydoedd, a bod 
golwg dywyli iawn o'u blaen os nachaentadfywiad, ac felly 
erfyniodd ar y gweinidog hwn ddyfod a'ü cyanorthwyd. 
Ymddaogosai ynalarasiawn,agwrandawodd y gweinidog 
ar ei gwynfan, ac o'r diwedd gofynodd^ Paham na cbaw- 
soch chwi adfywiad erioed? Nis gwn, ebe y blaenor; 
llafuriai ein gweinidog yn galed iawn, ond nid ymddan- 
gosai fod yr eglwys yn deffroi, ac yn rhyw fodd ni bu dim 
adfywiad. ••Wel, yn awr," ebe y gweinidog, <• Gwelaf 
beth a fynwch; yr ydych wedi lladd un o weinidogion 
Daw, a thorasocb galon un arall, fel y gorfa iddo eich 
gadaei ; ac yn awr mynwch gael nn arall yno a''i ladd yntan; 
a'jr diafol a'ch anfouodd chwi yma i ofyn i mi ddyföd i 

Digitized by VjOOQ It: 



211 

Mglo eicfa caweiL Chwi a gawtoch an gweinidDg da i 
bregetha i chwi, ond chwi agysgasoch, ac efe a ymdirech- 
odd oes marw yn y gwaith* Yna gadawodd Ouw i chwi 
gael an arally a ba i cbwi o hyd orwedd a chysgn» ac ni 
ddefiTroasoch at eich dyledswydd. Ac yn awr daethocb 
yma mewn anobaithi a mynwch weinidog aaall, a fyn» 
wch chwi ? Na ato Daw i chwi gael an arall bythb tia' 
y parhaoch i wnead fel y gwnaethoch. Na ato Duw i chwi 
byth gael gweinidog nes y bo iV eglwys ddeílroi at ei 
dyledswydd.'* Teimlodd y blaenor, canys yr oedd yn 
ddyo da. Treiglodd y dagrau o*i lygaid» a dywedodd' 
nad oedd hyn ood yr hyn a haeddasant. <* Ac yn awr/' ebe y 
gweinidog, '*afyddwch chwi yn ffyddlon, a myned adref a 
dywedyd wrth yr eglwys yr hyn a ddywedais? Os 
gwnewch, ac os byddant hwy yn ffyddlon, a deffroi at ea 
dyledswydd, cânt weinidog, sicrhaf hyny iddynt.*' Dy» 
wedodd y blaenor y gwnelai» a ba gystal á*i air; aetb 
a dy wedodd wrth yr eglwys, y fath beth crealon ynddynt 
oedd gofyn am i weinidog arali ddyfod i'w plith, oddieithr 
Mdynt ddeflfroi. Hwythaa adeimlasant hyny, cyffesasant 
ea peohodaa, a deffroasant at ea dyledswydd, anfonwyd 
gweinidog atynt» ac adfywiad gwerthfawr a nertbol a 
ganlynodd. 

. Nid y w eglwysi yn ystyríed pa mor fynyoli y gall ed 
hoerder a'n diofalwoli hwy, fod yn achos angau gweinid- 
ogiom Mae cyflwr y bobl, ac eiddo pechaduriaid, yn 
gorphwys ar ea meddyliaa» maent mewn gwewyr eoaid 
ddydd a nos, a llafariant mewn aoiser ao allan o amser« 
nes trecha ea natar a marw. Ni ŵyr yr eglwys ing oalon 
gweinidog, pan mae mewn gwewyr dros oneidiau, ac yn 
ymdrechù i ddeffroi yr eglwys i'w gynnorthwyo, ac o hyd 
yn ea gweled yn nghwsg angaa* Deffroant efallai ac ym* 
drechant yn rhyfedd dros ychydig o ddyddiaa, ao yna oer« 
ant oli dracbefn* Ao felly mae Ilawer gweioidog ffyddloo 
yn treulio ei hun ailaD, ac yn marw, ac yna y crefyddwyr 
marwaidd hyn y w y rhai cyntaf i'wfeio am wneud c^inaiatiU* 
Yr wyf yn cofio am weioidog, ag a aeth i fan lle yr oedd 
adfywiad, a thra yno a gly wodd brageth lem i weinidogioo. 
£le a'i gwrandawodd fel gwr Duw ; ni wrthryfelodd yn 
arbyn y gwirionedd, ond addunedodd wrth Dduw, na or* 
phwysai bytb nes y gwelai adfywiad yn mysg ei bobl. 
Dycbw^lodd adref a decbreaodd weithio ; ni ddeffroai yr 

Digitized by VjOOQlC 



212 

eglwys, oddieithr ychydig oV aelodaa^a Dowa'a bendith- 
iodd hwyntf ac a dywalltodd ei Ysbryd ; ond gorweddodd 
y gweinidog ar ei wely, a bu farw ynghanot yr adfywiad, 

4. Gofalwch beidio achwyn ar bregethn eglar, a llyniy 
hjfd yn oed pan afaelo y eeryddon yuoch eieà hunain, Mae 
eglwyst yn4>arod i anghoíìo mai i Dduw y'n antg y mae 
gweinidog yn gyfrifol. Mynant ffnríìo rheolau î weìnidog 
i bregethn wrthynt, ag a fo yn addas iddynt hwy. Oa bydd 
efe yn llym wrth yr eglwys, dywedant eì fod yn rby ber* 
aonol, a gwrthryfelant yn erbyn y gwirionedd. Nea 
dy wedant, na ddylai bregethn mor noeth i'r eglwys oýlaen 
y byd; fod hyny yn iselu crefydd, ac y dylai bregethu i'r 
eglwys wrthynt ea hunain, a pheidio dywedyd wrth bech- 
adoriaìd pa mor ddrwg yw crefyddwyr, Ond niae am- 
gylchiadau yn y rhai ni all gweinidog beidio daagoa ea 
peehodau i dý Jacob. Os gofynwch, Paham na wneir 
hyny pan fyddom wrthym ein hnnain 7 Atebaf, Oni ŵyr 
pechaduriaid eich bod yn feius? Pregethaf i chwi wrth- 
ych eich hunain, aro eich pechodau eich hunain, pan 
ymgaagloch i bechu wrthych eich hunain.^ Ond fel mai 
byw yr Arglwydd, os pechwcb o 6aen y byd, cewch eich 
eeryc[du o Haen y byd. Onid yw yn wir fod pechadoriaid 
yn ewybod y modd yr ydych yn byw, ac yn tramgwyddo 
wrtnych nes syrthio i uffern ? Gan hyny na feiwch wein- 
idogion, pan welont mai eu dyledawydd yw cerydda yr 
eglwys yn gyhoeddus o flaen y byd. Os ydych mor falch 
fel na ellwch oddef hyn,ni wiw ichwi ddysgwyl adfywiad. 
Na ddywedwch fod pregethu yn rhy noeth, am ei fod yn 
dangot beiau yr eglwys. Ni ellir pregethu yn rhy noeth. 

ô. Brawycha crefyddwyr weithiau» rhag i'r gweinidog 
ddigio yr annuwiolion trwy bregethu yn noeth ; a rhybudd- 
iant ef yn erbyn hyny» gan ofyn a fyddai ddim yn well 
îddo newid ychydig rhag tramgwyddo, &c. Ofnir fel hyn 
yn enwedig os digia rhai aelodau cyfoethog a rhai o ddyU 
anwad, rhag iddynt attal eu cymmorth i gynnal yr achos, 
ac felly i'r baich syrthio yn drymach ar yr eglwya. Ni 
all fod adfywiad byth yn y fath eglwys. Dylai yr eglwv8 
weddío, uwchlaw pob peth, am i'r gwirionedd syrthio lel 
tân ar becbaduriaid. Beth os digiant? Gall Crist fyned 
rhagddo yn ddìgon da heb eu harian hwy: na feiwch eich 
gweinidog, ac na pfynwch iddo newid ei ddûll o bregethu, 
i foddio yr annuwiolion. Ni wiw i weinidog bregethu i'r 

Digitized by VjOOQlC 



218 

medtfemol, oddieithriddo allii pregetha y gfrir iddynt ; 
aoBÌ wiw iddynt &i0y dala er cynnal yr efengyl, os na 
phregethìr hi mewn dali a fo yn ea ohwiHo, ac yn taedda 
er ea haohob. 

Siarada crefyddwyr weìthiaa yn eu plith eu hunai» am 
anghallioeb y gweinidog, a ffarfîant blaid, ac ànt i ysbryd 
drwg iawn, am yr anfoddlonir y drygionns. Vr oedd man 
Ue yr oedd adfywiad nerthol, a gwrthwynebiad mawr. 
Brawychodd yr eglwys» rhag ofn os na phregetbai y gwein- 
idog yn llai noeth a líym» yr elai rhai o'r anedifeiriol ac yr 
anent á rhyw gynnalleidfa araiL Penoodwyd an o*r 
blaenoríaîd i ofyn i'r gweinidog beidio pregethu yn holloi 
mor llym, o herwydd os parhäai i wnend felly, y gadawai - 
y cyfryw a'r cyfry w bersonaa y lle. Atebodd y gweinidog^ 
•*Onia yw y pregetha yn wir? Ydyw. Oni fendithia 
Daw ef 7 Gwna. A welsoch chwi y fath waith erioed 
o'rblaenyma? Ddim erioed. Dos yn fy ol i, Satan, y 
diafol a'ch anfonodd chwi yma ar y oeges hon; gweiwch 
fod Daw yn bendithio y pregetha.mae y gwaith yn myned 
rhagddo, a throir pechadariaid bob dydd ; ac yn awr chwi 
a fynwch i mi dynera ya y dall o bregethn, er esmwytho 
meddylian yr annuwiolion." Teimlodd y dyn y cerydd» a 
derbyniodd ef fel Cristíon ; gweiodd ei gamgyihmeriad a 
phlygodd, ac nì chlywyd ef bytU mwy yn boio iiymder y 
weinidogaeth. 

iMíewn tref arall, lle yr oedd adfywiad, gwraig o ryw 
ddylanwad, nid oedd yn dduwiol, a achwynodd yn fawr 
fod y pregetha yn noeth, llym, a phersonoi. Ond yn mhen 
ychydig dygwyd hi at y gwaith, Wedi hyny coífaodd 
rhai o*i chyfeillesau anedifeiriol iddi yr hyn a arferai ddy- 
wedyd yn erbyn y gw^einidog am bregetha mor boeth* 
Dywedodd yn awr fod ei golygiadau wedi newíd, ac na 
ofalai hi pa mor boeth y pregethìd y gwírionedd. 

6. Na phleidiwck yr annuwiolion mewn un ffordd. Os« 
gwnewch hyny, cadarnhewch eu dwylaw. Os cyhuddant 
y gweinidog o anghallineb» neu ei fod yn bersonol ; ac oa 
yr aelodau, heb ddywedyd fod y gweinidog feliy, a addef- 
ant fod pregethu personol yn feias» ac a siaradant am 
anmhriodoldeb pregethu personol,cadarnheir yr anouwiol 
gan y fath sylwadau. Na unwch à hwynt er dim, canys 
teimlant eich bod chwi gyda hwynt yn erbyn y gweiaidog:# 
yr ydych ya mabwysiada eu hegwyddorion, ynslaradea^ 

2s 

Digitized by VjOOQlC 



214 

iaith, ac ystyrir y cyd-ymdeimlwoh á hwynt. Beth yw 
pregethu personol ? Ni dderbyn un dyn les trwy bregetbn 
nes y teimlo y golygir ef: mae y fath bregetha yn waatad 
yn bersonol. Yroddengys yn fynych mor bersonol i ddyn* 
lon drygîonns, fel y teimlant fel pe byddent ar gaei ea galw 
allan oflaenygynnnlleidfa. Gweinidog wrth ddesgcìfíorhyw 
gymmeríadau, a ddywedodd, '«Pebyddwn hoTlwybodol, 
gallwn alw wrth eu henwau y personan a atebant i'r deagiif» 
iad hwn." Q waeddodd dyn allan» ^' Enwch fi !** ae edrychaí 
fel pe buasai yû barod i soddl i'r ddaear. Dywedodd wedi 
hyny na feddyliai lefaru allan ; ond i'r gweinidog ei ddes-» 
grtfio mor gywir, fel y tybiodd y galwai efe ef wrth ei 

.^^ enw: ni wyddai y gweinidog fod y fath ddÿn yn y bydi 
Mynych y tybia pobl y desgrifir en hymddygiad hwy, ac 
achwynant, '*Pwy ddywedodd wrtho am danaf? Ba 
rhywun yn sìarad ag ef am danaf, ac yn ceisio ganddo 
bregethu i mi." Tybiaf i mi glywed am bnm cant neu fiL 
oV fath droion. Yn awr os addefa crefyddwyr fod yn feiu» 
mewn gweinidog olygu neb wrth bregethu, pa fodd y gail 
efe wneud lies ? Os na foddlonwch i'ch gweinidog olyga 
neb, neu bregethu i neb, gwell i chwi ei ollwng ymaìth. I 

! ^^y y pregetfaa efe, os nad i'r personau a fo o'i flaen ? A pha 
fodd y gall bregethu ìddynt hwy, pan na olyga efe hwynt? 

7. Os mynwch gefnogi eich gweinidog i ddwyn adfyw- 
iad yn mlaen, na wrthddywedwcb ei bregethau â*ch ínich* 
eddau. Os dy wed efe yr á pechaduriaid i uffern, peidiwoh 
chwi a dywedyd yn groes trwy eich ysgaíìider a'ch diofaj- 
wcb. Ciywais bechaduriaid yn son am yr effaith a wnaed 
arnynt, gan ysgafnder crefyddwyr ar ol pregeth lem a 
difrifol-^flto^ a deimlant yn sobr a tbyner, a dechreuant 

' frawychu o herwydd eu cyflwr ; a gwelant y crefyddwyr 
hyn, yn Ile wylo uwch en penau, yn ysgafn ac esmwyth : 
gystal a dywedyd, " Nac ofnwch, bechaduriaid,nid yw yn 
ddrwg iawn, wedi y cwbl ; byddwch dawel,a gwnewch o'r 
goreu; a feddyliwch chwi y gwnelem chwerthin a ehell- 
wair, pe byddech yn myned i ufl^ern mor gyflym ? Ni 
chwarddem pe byddai ond eich tŷ ar dân ; llawer llai pe 
gwelem chwi yn ilosgi ynddo." Pa les yw i weinidog 
bregethn i becbaduriaid, pan fo petbau felly ? 

8. Peidiwch difa amser eich gweinidog yn ajreidiol: 
cyll gweinidogion lawer o amser trwy fod pobl yn galw 
arnynt i siarad á hwynt heb ganddynt ddim pwysig í 

Digitized by VjOOQ lC 



i 2Ì6 

•Itrad yn ei gyìch, nac iin negea neíUdiioI. Da» yn ddtaii« 
gan y gweinidog weled ei gyfeiliíoo, a rhy barod yw jrü 
fynjroh i drenlio amaer i siarad á'i bobl, gan y cara ac y 
parcha efe hwynt. Dytai crefyddwyr gofio fod amaer 
gweinidog yn werthfawrocach nac aor, canys gall ei 
drenlio yn nghylch yr hyn ni phrynir ag aar. Os cadwant 
y gweinidog oddiwrth fod ar ei linian, oddiwrth ei Fibl^ 
nen ei fyfyrgell, fel y gallont hwy fwynhan ei gyfeiilacli, 
gwnant niwed mawr. Pan fo genych resum da droa hyny, 
na pfaetmswch yn nghylch galw arno, a chymmeryd ^rr 
hoil amaer fo yn ofynol« Ond pan na bo genych ddim 
pwysig i'w ddywedyd, cedwch draw. Adwaenwn ddyn 
nnwaith, yn an o'n dinasoedd, ag oedd heb waith, arferai 
ddifa misoedd o amser y gweioidog ; denai i'w fyfyrgell, 
ao eìgteddai a siaradai droa dair awr ar y tro, yn nnig am 
nad oedd ganddo ddim arali i'w wnend ; nea o'r diwedd 
ìV gweinidog ei geryddn yn llym, a dywedyd wrtho gym* 
maint a bechai. 

9, Byddwch sicr o beidio cefnogi dím a daedda i dynn 
sylw pobi oddiwrth grefydd. Mynych,pan ddelo y tymmor 
o'r flwyddyo i weithio, pan fo yr hwyr yn hir, ao na bo y 
gwaith yn drwm, a'r amser hawddaf i wnend ymdrech 
anarferol, ar y pryd hwn, rhyw grefyddwr a bennoda gael 
difyr'gyfarfod (party), ac a wahodda ei gyfeillion Crist- 
ionogol, fei y byddo yn gyfarfod crefyddol, Ac yna rhaid 
i ry w denln arall wneud yr nn peth, i daln yn ol. Yna nn 
arall, ac an arall, nes yr elo yn beth cyffredin, ac yr elo 
y ganaf heibio. Gwarthus ! Dyfais y diafol yw hon« 
canya ymddengys mor ddinîwed a phrìodol, meithrin 
teimlad da, a chynnyddu gwybodaeth crefyddwyr am en 
gilydd; ac feliy, yn lle cyfarfodydd gweddio, cadwant y 
cyfarfodydd hyn. 

Mae drwg y cyfarfodydd hyn yn fawr iawn. Mynych yr 
â tranl fawr atynt; ac y bydd glythineb ffiaidd ynddynt 
Dywedir fod y draul weitbiau o gant i ddwy 61 oMollars. 
Olywaìs i grcfyddwyr rai gweithiaa gadw difyr-gyfarfod- 
ydd, a gwneud gwleddoedd mawrioD, ac iddyut, esgas* 
odi eu gwastrafiT annuwiol o arian lesu Grist, trwy roi yr 
hyn oedd weddill arddiwedd y wleddi'r /fodioit/ Gwnead 
rhinwedd fei hyn o wledda, hyd yn oed hyd lythioeb, ar 
dmgareddan Daw, dan y ifug o wnead iles i'r tlodion. 
Yr nn yw hyn mewn egwyddor â'r dawns-gyfarfod (balt) 

Digitized by VjOUy It: 



216 j 

costns a gadwyd raî blynyddoedd yn ol, mewn dinai gyf* 
agos. Pennodwyd y oyfarfod er lles y Uodion, ac yr oedd 
pob booeddwr i dala swm pennodol, ac ar ol terfyna y 
cyfsrfod, yr oedd y gweddill o*r ariao byn i*w roi i'r llod- 
ìon. Dyma elusen ryfedd yn wir ; bwyta, yfed, a dawnsio^ 
ac wedi iddynt wttresa a gwledda nes na allent fwynhaa 
hyny yn hwy, rhoddant i'r tlodion y briwsion a syrthìas^ 
ant oddiar y bwrdd. Nì welaf fi nad yw y cyfry w ddawns* 
gyfarfod yn gwbl mor ddawiol à'r difyr-gyfarfodydd cref- 
yddol yma. Nid mewn dawnsio yn nnig y saif drwg 
dawns-gyfarfod, ond yn y llygredigaeth» y glythineb, a*r 
temtasiynan sy ynddo. 

Ond dywedir mai cyfarfodydd crejyddol ynt, ao tnai 
crefyddwyr yw agos pawb ag a gyrcbant iddynt; ac» 
hefyd, y diweddir hwy yn fynycb, trwy weddi. Ëdrychaf 
nr fayn fel nn o'r petbau gwaetiiaf a berthyna iddynt ; ar 
ol y gwastraff amser ac arian, y gormodedd mewn bwyta 
ac yfed, y siarad ofer, a llawer o bethaa ffbl ereill, ag sy 
ar y cyfryw aniserau, bod cynnyg i santéiddio y cwbl, a'a 
cynnyg i Ddnw, trwy ei derfyno â gweddi. Dywedwch 
a fynoch, nìd mwy gwrtbun ac annuwioi fyddai terfyna 
dawns-gyífarfod mewn tŷ annedd neu chwareadŷ, nea gyf- 
arfod chwarea cardiau, á gweddi. 

A ddaeth hi i hyn, fod crefyddwyr, rhai yn proffesn 
dymnno iachawdwriaeth y byd, pan mae y fath alwadau 
amynt o bob cẁr, i anfon efengyl a chenhadao, gwasgara 
Biblau a tbraethodau, er achub y byd rhag angau, yn treuHo 
eu eannoedd doUars mewn un hwyr, ac yna myned i'r 
cyfarfod misol, a gweddio dros y paganiaid! 

Mewn rhai angreiflTtiau, clywais eu bod yn gallu tawelu 
eu cydwybpdau, trwy gael eu gweinidog i'w cyfarfod. Hyn, 
yn sicr, a rydd bwys i'r fatb beth. Ac os bydd i un cref- 
yddwr gadw difyr-gyfarfod,a gwabodd y gweinidog, rhaid 
i ereiil wneud felly. Dichon mai y peth nesaf, fydd iddynt 
gadw dawns-gyfarfod, a pbennodi eu gweinidog yn llyw- 
ydd! Paham lai ì Ac efe, efallai, yn mfaen ychydig, a'u 
hanrhydedda trwy chwareu y crwth, Vn fy nfayb i, byddai 
lawn gystal iddo wneud byny, à niyned a tfaerfynu y fatfa 
ddifyr-gyfarfodydd â gweddi. 

Glywais g^da galar, i gylch o ddifyr-gyfarfodydd,ni wn 
pa mor heiaeth, gaei eu cadw yn Rochester — lle a Oafr- 
iwyd morfawrgan Dduw. Ni wn trwy ddylanwad pwy 

Digitized by VjVJO V IV:: 



21T 

y sefydlwyd hwyDl, na phwy a'n noddai Dae a gyrchai 
iddynt. Ond cynghorwn unrhy w gynDalleídfa, ag a fwr* 
iadant gadwcylch oV fath gyfarfodydd,i ollwngea gwein- 
idog ymaith, a'i adael ef i fyned a phregethu yr efengyl 
lleybo pohl yn barod i wrando y gair a chael lles trwyddo, 
ac nid ei gad^w i ofidio a liadd ei hun« trwy gynnyg dwyn 
crefydd yn mlaen yn ea plitb, tra yr ymosodant hwy» o 
ran caion a llaw, at waith y diafol. 

Ni ddylai crefyddwyr sefydlu dim à uUo droi sylw pobl 
oddiwrth grefydd, heb yn gyntaf yrogynghori &'u gwein* 
idog, a gweddio am gyfarwyddyd ; ac os gwelant y taedda 
at hyny» dylent beidio ei wneud, Daw pethau yn fynych 
dan sylw pobl ag a dueddant at hyny: rhyẁ gylch o 
ddariithiaa» nea olygfa ddyeithr, a'r cyíFelyb» Dylai 
crefyddwyr fod yn gall, a deall ynghylch beth y maènt, a 
pheldio cefnogi dim o*r fath, nes deail pa eífaith a gaiff, a 
pha an a rwyatra efe adfywìud ai peidìo. Dylid barna 
pob peth o'r fath wrth ei eífaith ar deyrnas Crist. 

Gyda golwg ar ddifyr<gyfarfodydd, dywedwch yr hyD a 
fynoch nad ynt ond difyrwch díniwed, apeliaf at an o 
honoch ag a fu erioed ynddynt» a ydynt yn eich addasa at 
weddi, nea yn eich difrifoli» ac a fa i bechadariaid erioed 
gaei ea troi ynddynt, nea i grefyddwyr orfod gweddio 
ynddynt mewn ing dros eneidiaa 7 

II. Coffaf amrywiol o bethaa ag y rhaid i eglwysi ea 
GWN£UD, 08 mynant gael adfywiad, a chynnorthwyo 
ea gweinidog. 

l* Rhaid iddynt ofala am ei angAenim tymmaroL Gwein* 
idog, a roddo ei han yn gwbl i'r gwaith, ni ali ymyraeth â 
galwedigaeth bydol, ac felly dibyna yn bollol ar ei bobi 
am gynnaliaeth iddo ef a'i deoiu. Ni raid i mi brofi y 
mater hWn yma, canys deallwch ef oll. Gorchymyn Duw 
yw, fod i'r "rhai a bregethant yr efengyl, fyw wrth yr 
ofengyl." Ond edrycher ar ymddygiad eglwysi gyda 
golwg ar hyn. £r engraifilt, pan mewn angen gweinidog, 
ysiyriaot pa mor isel y gallant gaei on. Cyfrifant i'r ffyr^ 
iing heth fydd gwerth ei halen a'i ílawd, ac yna rhoddant 
ei gyflog mor isel fel y bo yn anhawdd iawn iddo gadw ei 
denla. Dylai gweinidog gael ei feddwl>yo esmwyth, i 
fyfyrio a llafario yn eficithioi, ac wrth bryan ni aii wasgo. 
prisoedd i lawr, ac edrych am y cyfle gorea i brynu yr byii 
sy aogen arno, Oddieithr iddo gaei ei gynnal, mewn modd 

Digitized by VjOOQlC 



218 

na byddo ei anghenion yn teifysgn ei (eidwU pt fodd y snll; 
wneud ei ddyledswydd? 

2. Byddwch yn onest at eich gweinidog. Na ohyfriCwcb^ 
yn fanol pa faint o baien ac ŷd fydd raid iddo gael. Cof* 
iwch yr yDidrÌDÌwoh â Christ; ac efe a eilw arnocfa i osod 
ei weínidogion yn y fath sefyllfa, ag y gallontf ond bod yo 
ofalns, gadw o ddyryswch tymmorol. 

3. Byddwch at eich addewid iddo, Mae mewn rhai 
eglwysi» wrth sefydla gweinidog, lawer o falchder yng- 
hylch cyflog: gwnant danysgriíìad, a phennodant swm yr 
hon na tbalant byth, ac efallai na fwriadent ei thalu, Ac 
felly, yn mhen ycbydig o amser, bydd cyflog y gweintdog 
yn fyr, a dysgwyliant iddo roi y diffyg iddynt. A synani 
yr holl amser nad oes adfywiad ! Dicbon mai bvn y w y 
rheswm— iV eglwys DDYWËDYD CELWYDD; adci- 
awsant yn sobr dalu rhy w gymmaint, ac ni wnaetbant. Ni 
all Dnw gyda cbysondeb dy wallt ei Ysbryd ar y fath eglwys* 

4. Telwoh iddo ei gyfiog heb iddo ofyn am dani» Nid 
oen dim mor anbyfryd i weinidog yn fynych, a gorfod 
gofyn i'r eglwys am ei gyflog. Mynych y gwna eîynioo 
ac y tramgwydda trwy orfod galw dracbefn a thrachefn 
am ei arían, ac yna ddim en cael yn ol en haddewid. 
Buasent yn taln iddo pe baasai en bri mewn perygl ; ond 
gan nad yw ond ma^er cydioy^MÍ esgeulusant ef. Pe byddai 
arnyot arían i'w talu i aríandŷ, byddent ofalns i fod yno ar 
y dydd, rhag coUi eu cy mmeriad. Ond gwyddant na rydd 
y gweìnìáog gyfraith iddynt am ei gyflog» ac esgeulnsant^ 
a rhaid iddo ef oddef cyfyngder : nid yw hyn mor gyff* 
redin mewn dinas ag yw mewn gwlad. Yn y wlad gwn 
am amgylchìadau tor-calonus iawn, o herwydd esgenlns» 
dra a cbreulondeb egiwysi yn attal yr byn oedd ddyledna* 
Mae eglwysi yn enog o gelwydd a tbwyll, ac*ynarhy- 
feddant na cbant adfywiad. Pa fodd y gallant ryfeddn? 

6. Oweddiwch dros eich gweinidog. Golygaf rywbeth 
wrth byn : a betb a dybiwcb chwi a olygaf? Hyd yn oed 
yr apostolion a erfynient ar yr eglwysi i weddío drostynt ; 
mae byn o fwy pwys nac a feddyliwcb cbwl. Ni ofyna 
gweÌDÌdogion i bobl weddio drostyot bwy yn unig fel dyn«- 
ion» nac am iddyot gael eu Ilenwi âV Ysbryd, yn nnig er 
mwyn eu cysnr personol. Ond gwyddant,os na ddymuna'r 
eglwys yn daer am fenditb ar lafur gweinidog, mai temtio 
DnWf yw iddo ef ei dysgwyU Pa mor fynych yr â 

Digitized by VjOOQlC 



219 

^#ètâiòogi'iv areithfa, gan deimlo ei galon ar ddryUio am 
rondith Daw» ira y teimla faefyd nad oes lle i'w dysgwyl, 
mà nad oes aail i greda i*r eglwys ei dymuDo ! Dichon 
iddo ef fod ddwy awr ar ei liaian mewn ymbiliau ; ac eto 
am na ddymnna yr eglwys fendith» efe a deimla fei pe 
gwrthneidian ei eirtan iV wyneb. 

Gwelais grefyddwyr ag a fyddent mewn ing pan elai y 
gweinidog iV arekhfa, rhag ofn i'w feddwl fod mewn cwm» 
wl, nea i'w galon fod yn oer» nen na chaffai eneinniad, ac 
felly na ddeuai bendith ; bnm yn llafnrio gyda dyn o'r fath. 
€rweddiai nes caei sicrwydd yn ei feddwl y byddai Dnw 
gyda mi wrth bregethn; a gweddiai weithian nes y claf* 
ycfaai. Byddai ambell dro mewn tywyllwch am dymmor» 
pan gasglai y bobi, a byddai ei feddwl yn drallodos iawn^ 
elai drachefo a thrachefn i weddio, nes o'r diwedd y denai 
iV ystafell yn siriol ac y dywedai, " Yr Arglwydd addaeth, 
ac efe a fydd gyda ni.^ lii aylwais erioed ei fod yn cam- 
gymmeryd. 

Adwaenwn eglwys ag a ddygai ei gweinidog ar ei 
breichiau bonnydd mewn gweddii a sylwent gydag awydd 
amthraetfaadwy, a fyddai yr Ysbryd Glán gydag ef yn ei 
lafur! Pan yn teímlo ac yn gweddio fel hyn» O y fatti 
deimlad a golwg ryfedd sy gan y gynnuUeidfa ! Teimlant 
awyddannhraetfaadwy am i'r gair gael effaith; a phan 
gaffbnt atebiad i'w gweddi, ac y clywont air neu ymadrodd 
yn dyfod yn G YNNE8 o'r galon, ac yn effeithio ar y bobl, 
llawenfaa eo faeneidian ! Mor wafaanol yw fai lle bo eglwya 
yn meddwl os bydd en gweinidog yn gweddoi ; nad oes 
angen iddynthwy weddio! Camgymmerant. Rhaid i'r 
iV eglwys ymbil am y fenditfa. Dywed Duw yr ymofynir 
agef^im dý /trae/. Hofi^wn i efawi deimlo fod hyn yn 
anhebgorol. 

Gwelais rai adfywiadau yn y rfaai ÿ gadewid yr eglwys 
tu cefn gyda golwg ar weddi, ac y gelwid ar ddyeitfariaid 
i weddio yn yr holl gyfarfodydd« Mae hyn yn annoeth 
yn wastad, fayd yn oed os bydd adfywiad, canys rfaaid ei 
fod yn Ilai nerthol a fayfryd yn ei effaitfa ar yr eglwys. 
Ni wn na bu i mi weithian ddigio aelodan a gweinidogion 
dyeithr, trwy barbau i alw ar aelodau yr eglwys yu y lie i 
weddio, ac ddim ar ddyeithriaìd. Nid oedd hyny mewn 
aDmharcfa iddynt fawy; ond am mai y dyben oedd caei 
yr egltoys hònOf yrfaon yn benaf y perthynai iddynt i ddy- 
mano a bod mewn íug am y fendith, 

Digitized by VjVJOy It; 



220 

CyDnaliwyd cŷfarfod mawr mewn Ue heb iddo wnead dim 
Ues, ond niwed mawr. Tneddwyd fi i chwilio y rheawm ; 
a deallaisi oa alwyd ar itn o aelodan yr egiwya i weddî«r 
mewnun cyfarfod» ond mai dyeithriaid oH a weddiedd. 
Nid rhyfedd na wnawd Ues. Ni ddygwyd yr eglwys at y 
gwaith : yr oedd dyben y blaenor yn dda, oml ymdrecfaai 
gael adfywiad heb fynn yr eglwys i weitfaio ; gadawodd 
eglwye gysglyd yn Uonydd faeb wnead dim» ac íMy nì 
aUai fod Ues. 

Dylid gweddio dros weinidogion fel rhai a oiodwyd i 
ddarostwng pechadariaid â gair y gwirionedd. Gweddîir 
yn fynych dros weinidogìon mewn modd ffàrfioli mawn 
ojrbrfodydd gweddio. Dywedir y gweddiaa yn yr faen 
ddaU» fel arferol: ^'Arglwydd bendithia dy was» yr fawn a 
oaodwyd ar y rhan hon o fnriaa Sioir," a'r cyffelyb ; ae 
nid yw hyn o nn pwys, sm nad oes gwres ynddo. A'r gwîr 
yw yn fynych^ na feddyUant am weddiodroato yn ddirgel, 
nid ynt byth yn ddirgel mewn ing am fendith ar ei lafar: 
ni tbal iddynt ei esgeoluso yn faoUol yn ea oyfarfodydd. 
Os gwnant hyny, amlwg yw na ofalant fawr yn wir am lafur 
•a gweinrdog : ond nid dynà y Ue pwysicaf. Yn y dirgel 
y mae gweddio yn efféithiol dros eiefa gweinidog, a pfaafi 
yno ymdrecho á Daw am Iwydd ar ei lafor. 

6wn am weinidog ag oedd yn ddrwg ei iecfaydi yr fawn 
a lesgaodd yn ei ysbryd, ac a fu iawer mewu tywyUwcfai 
fel y teîmlai nad aUai bregetfau mwy. . Deffrowyd un o 
aelodau yreglwysi deimlo o faerwydd sefyllfa y gweinidog» 
ac i weddio am iddo gael yr Ysbryd Glan i fendithio ei 
weinidogaeth. Un bore Sabboth» cynhyrfwyd roeddwl y 
dyn hwn yn fawr, ac ar y wawr dechreuodd weddio» 
gweddiodd drachefn a thracfaefn am fenditfa y dydd hwnw» 
Dnw mewn rby w fodd a ddygodd y gweinidog o fewn ciyw 
ei wcddi. Yr oecfd y dyn yn dy wédyd wrth Duw beth a 
dybiai ef'e am sefyllia y gweinidog^ ac agwedd ei feddwif 
ac yn dadleu ani íendith fel pena ehymmerat nacâd. Aeth 
y gweinìdog i'r areiifafa a phregethodd yn nertbol, a de- 
chreaodd adfywiad y dydd hwnw. 

6. Dylai yr eghcys ddarpara at gynnal gweinidí^, Ä^ 
ddibynu dim ar yr annuwiolion. Os amgen bydd raid iddo 
naill ai newyna ei deala,nea atal rhan oV gwirioneddyrhag 
tramgwyddo pecljaduriaid. Ymresymais onwaith àgweia- 
idog, yr hwn y cefais yr ofnai ddy wedyd y gwir yn noetb« 

Digitized by VjOOQ It: 



221 

Dy wedaís wrtbo y synwn sa safaî ar ryw bethau. Dy wcd- 
odd fod eì sefyllfa yn gyfryw fe! yr oedd yn rhaid iddo 
foddio rhyw bersonau, y rhai felly a gyffyrddid. Yr 
anniiwtolion yn benaf a'í eynnalient ef, a gwnaeth hyny ef 
yn ddibynol a gocbelgar. Ao efallai y bydd Vr eglw^/s 
hònOy a adawai ei gweinidog yn ddibynol ar yr annuwiol- 
ìon am ei fara, droì a1 ddifrio am ei fod yn wan ei íTydd, 
ac yn ofni dynion. Dylai .yr ogjwys ddywedyd beunydd 
wrth ea gweinidog, "'Ni a'ch cynnalîwn; gweithiwch; 
dywcdwch y gwir wrth y bobl, ao ni a'ch diffynwn.*' 

7. Gofalwch drefon y cwbì fel yr eisteddo pobl yngyi" 
urus roewn cyfarfod. Os na eistedda dynion yn esmwyth, 
anhawdd y w cael a chadw en sylw. Os na sylwant, ni 
eìlir en troi. Daelhant i wrando am en bywydaa, a dylent 
gael eu cyOen mewn modd ag y gallant wrando à'u holl 
enatd, ac na bo dim yn agwedd eu cyrff i dynu eu sylw« 
Nid ystyria eglwysî pa mor bwysig yw fod addoldý yn 
gysoras : ni feddyliaf ei fod yn ardderchog. Eitbafed ar 
y tn arall yw yr hoU wychder mewn canwyllbrenau, car- 
peë«Q, ac areithfa arddefchog, a thýnaut ymaìth y sylw yr 
un ìnor effeîthiol, acy maent yn ddinystriol i bob dyben í'r 
hwn y dylai pechadur ddyfod i gyfarfod, Ni wiw i chwi 
ddysgwyl adfywiad yno, 

8. Gofalwoh fod tŷ Dduw yn cael ei gadw yn lân. Dylai 
gael ei gadw mor lân ag yr hoffech gadw eicb tŷeich ban: 
inynych y cedwir addoldai yn fndr iawn. Gwelais addoldai 
lle yr arferai y bobl gymmaint o fyglys, ae y gofalent cyn 
ileied am lendid, fel na ellid pregethu ynddynt yn gysurus. 
Mewn cyfarfod mawr unwaith, cyhnddwyd yr eglwys (a 
hwy a addefasant hyny,) y talentfwy o arian yn y flwydd- 
yn am fyglys nao at yr achos cenhadol ; ni allent beulinío 
yo eu heisteddleoeddy ac nid allai gwragedd eistedd heb 
wylio eu dillad o hyd, a rhaid oedd iddynt ofalu pa le y 
rhoddènt eu traed, am fod y tŷ mor ftidr, a bod cymm^int 
o nòdd myglys yn rhedeg ar hyd y llawr, Os nad all pobi 
fyned lle y gallont wrando heb gaei eu blino gan olwg ac 
arogl annymunol, a lle y gallant benlinio wrth weddio, pa 
les a wn» cyfarfod mawr? Nid ystyrir pwys y pethau hyn : 
edrychwch ar y dyn ynal beth a wna? Yr wyf yn prég- 
ethn iddo am fy wyd tragy wyddoU ac mae efe yn meddwl am 
yr eisteddleoedd bndron« Ac mae y wraig yna yn gofyn 
am droedfainp î gadw ei thraed o nòdd myglys ! G warthus ! 

T 

Digitized by VjOOQIC 



222 

9. Mae o bwys fod y iŷ yn ddi^ cynMei^ ac ddíni yn 
rliy gyooes. Tybiwch fod gweinìdog yn dyfod i dý, ao yn 
ei gael yn oer; gwel yn ddioed y boasai gystal iddo aros 
gartref ; mae y bobl yn crynn, en traed yn oerion, teioftlant 
fel pe cymmerent anwyd, maent yn anesmwytb, ac afe a 
ddymana ei fod gartref, canys gẃyr nad all wnend dicn ; 
ond rhaid iddo bregethu, nea siomir hwynt. 

Nea gall gael y tŷ yn rhy d»wym9 ac mae y bobl, yn IJe 
gwrando ar y gwirìonedd, yn gwyntylla, ac yn metfaa cael 
anadl, ac yn fuan llewyga rhyw wraig, a bydd terfysg, a 
rhediad meddwl a theimlad a gollir yn llwyr, ac felly â 
pregeth oll yn ofer. Y pethau bychain hyn a dynant sylw 
pobl oddiwrth eiriau y bywyd tragywyddol. Ao yn fynyeh 
iawn, os collir un ddolen yn y gadwyn o resyman, coUir y 
cwbl ; a demnir y bobl, yn unig am yr esgeuiasa eglwys 
ofala am drefno y pethau hyn. 

10. Dylai fod digon o awyr yn myned irwy y tŷ. O bob 
tý dylai fod digon o awyr yn myned trwy addoldy. Ob na 
bydd yr awyr yn newid,mae cynnifer yn anadlu ynddofel 
yr â yn afiach, ac y treulir ei fywiogrwydd, a dyheua y 
bobl, ni wyddant paham, a theimlant duedd anorchfygol 
braidd i gysgu, ac â pregethu y gweinidog yn ofer» a 
gwaeth nac yn ofer. Synaìs yn fynycfa oa feddylid mwy 
am hyn. Y blaenoriaid a eisteddant ac a wrandawant 
bregeth drwyddi, pan mae y bobl braidd yn trengu o ddiffyg 
awyr,a'r gweinidog a dreulia ei nerth wrth bregethu mewn 
ystafell heb fawr awyr ynddi, ac ni feddyliant am wneud 
un diwygiad. Dylent ofalu fod y tŷ yn gynnes, a'r awyr 
yn bur, Pa mor bwysig yw fod yr eglwys yn effro at hyn; 
er mantais i'r gweinidog i lafurio, ao i'r bobi alla rhoi eu 
holl sylw i'r gwirionedd, yr hwn sy ì achub eu heneidian. 

Mynych y rhoddir y bai oll ar y drysor, os na bydd 
pethau yn iawn. Nid arno ef yn aml y mae y bai yn hyn. 
Os yw y tý yn oer, yr achos yn fynych y w nad oes dar- 
pariadau i'w gynnesu, neu ei fod mor agored fel nad ellir 
gwneud hyny. Neu os oes bai ar y drysor, dichon fod 
hyny am na thelir digon iddo am ei lafor: tynir ei 
gyflog i lawr weithiau i'rman iselaf,o dewisir rhai anaddas 
i'r swydd, am y cymmerant hi yn isel: mae y bai yn yr 
eglwys; talent yr hyn sy resymol am y gwaith, a^ yna 
gwneir ef yn ffyddlon. Os na wna un ef, un arail a'i gwna; 
a dylai yr eglwys ofalu ei fod yn cael ei wneud yn iawn; 

Digitized by VjOOQlC 



223 

Boii ynte gollynf«at ymMth en gweinidog, ao nìd ei gadw, 
a gadael petban ar yr an pryd mor anobrefnns fel yr â eí 
waitb oll yn ofer. Y fath drefn ! Taln cyflog y gweinidog» 
ac yna, o eiaian ychydig yn chwaneg i'r drysor» mae pob 
peth mor aanhrofnua fel y mae Uafnr y gweinidog oll yn 
ofer. collir eneidiaa, a'ch plant a'ch cymmydogion a ddis- 
gyoant i nffern ! 

Mae y bai weithiaa ar y gweinidog am y budreddi, yr 
esgeulnaíira» a'r anobrefn byn. Efaliai y defnyddia efe 
fygiys,ac y rbydd esampl o halogt tý Ddnw. Vr areitbfa, 
efallai, fydd y lle badraf yn y tý. Bum rai gweitbiau 
mewn areithfeydd ag oeddynt ry ffiaidd i ddyn fyned idd- 
ynt. Os nad oea mwy na hyo o ddnwioldeb a ^weddus- 
rwydd gan weinidog, nid rbyfedd fod annhrefn yn y gyn- 
naileîdfa, Felly y mae hi ya gyffredin. 

11. Dylai pobradael eu cwn, a phlant ienaìne iawn 

Eartref, Mynycb y raae cwn yn cweryla, a pblant yn 
efain, ar bryd mawh addoliad ag a ddystrywio bob effaith 
dda. Os bydd i blant lefaìn» dylid ea synind yn ddioed^ 
Hamau weitbiau a eisteddant ac a siglant ea plaot, tra y 
tyno ea llefau sylw yr holl gynnulieidfa. Mae hyn yn 
grenlon. Ac am gwn» gwell fyddai eu bod wedí meirw, 
nao iddynt dynu sylw pobl oddiwrth air Duw. Dichon i 
gi blaenor, yn y ffbrdd hon» ddystrywío mwy o eneidiaa 
nac a acbub efe byth l 

12. Dylai aelodau yr eglwys gynnortbwyo y gweinìdog 
trwy ymtoeledo dỳ i dŷ^ ac ymdrecbu acbub eneidiau : na 
adewch hyn oli i'r gweioidog. Ni all efe ei wneud, byd 
yn oed pe rhoddai eí boll amser, ac esgeuluso ei fyfyrgell. 
Dylai aelodau draâTertbu ac ymaddasu at y gwaitb bwn, 
fel y byddont ddefnyddiol ynddo. 

13. Dylent gadw dowparthau Biblaidd. Dylid dewis 
personau addas i flaeoori mown dosparthan Biblaidd, er 
addysga pobl ieuainc, Ue y geliid derbyn a tbroi rbai a 
deinilaot dan bregetbaa. Mor fuan ag y gwelìr fod rby w 
uu wedi ei gyfi^roi, gwabodder ef i uno â'r dosparth Bibl- 
aidd, lle y caiff^ ei drtn yn iawn, a dicbon y troir ef. Dylai 
yr eglwys ddewìs y dyoion goreu at hyn, a dylent oil ym- 
drecbu llenwi dospartb y Biblau. Gwnawd byn yn y 
gynnulleidfa bon ; ac yn fynych pan fo personau dan 
wasgfa, mae rhywun yn eu gweled, ac yn eu gwabodd i 
uno â dosparth y Bibl, a hwy a wnant hyny, ac yno troir 

Digitized by VjOOQlC 



224 

bwynt. Ni feddyliaf J gwnawo oU a ddyleni^tiac a alU 
yo y ffbrdd hoo. Mae arooio aogeo chwaoeg o athrawoa 
gailuog ac ewyllysgar i ofala am y cyfryw ddogparthau. 

14. Dyiai egiwyai gyoiial ysg^flion Sabboihol^ ac yn y 
fíbrdd hoD gyooorthwyo eo gweioidog i acbab eneidiaa. Pa 
fodd y gali gweioidog ofaia am hyo a phregetha ? Oddì- 
eithr i'r eglwya ofala am y gwaith hwo, a Ilafurio gydag 
ef, rhaid iV gweioidog oaili ai ei esgeoloso, oea gael ei 
drechu. Bydded i'r egiwy^ DDSFFROI, gwyho,a dwyo 
plaot iV ysgoU or eo dysga yo ffyddloOf ac ymdrecha 
peri adfy wiad yo yr ysgoi. 

15. Dyieot fi>t^/io dros €teMlau fr eÿlwÿêé Dylenl ym- 
weied â'u giiydd, er deffroi eu gilydd» gwybod cyíìwr 
yehrydol eo giiydd, aonog ea gilydd i gariad a gweitbred- 
oedd da. ]Nid oeg amser gan weioidog i woeud bynt nî 
ali fyfyrio a pharotoi ei bregethao, ac ymweied â phob 
aeiod o'r egiwys mor fynych ag y dylid er eu cadw ar 
gyooydd : rhaid i'r eglwys woeod hyo; maeot dan iib í 
wylio dros les ysbrydol ea giiydd. Ood pa fodd y gwneir 
hyo? Níd yw liäwer yo adoabod ea gilydd; oyfarfydd- 
aot ac ânt heibio fel dyeithriáid» ao oi holant am sefyilfa 
ysbrydoi eo giiydd^ Ood os ciywant ryw ddrwg am eo 
gìlydd, ânt a dywedaot ef wrlh ereiil: yo iie gwyiio dros*- 
tynt er ea lies, gwyliaot am eu liithradaa. Pa fodd y 
gailant wyiio er daioni, heb adnabod ea giiydd? 

16. Dylai'r egiwys sÿlwi ar effaith y weinidogaeth. Os 
gweddiant am ei Ilwydd, diaa yr edrycbaot am hyny. Dyl- 
entedrych,a phanddangosorhywun yn y gynnolieidfatod 
gair Duw wedi efreithío arnOi dylent ddyfohau yr ar- 
grapb. Pan yr ymddangoso fod pérsOoau yo teimlo, 
dyiid syiwi yn ddioed arnynt» ac oíd eo gadaei Oes y dar- 
fyddo eu teimladau. Dyieot ymweled a siarad â hwynt, 
eu dwyo i'r cyfarfod oeiiIduoU neu i'r dosparth Biblaidd, 
oeu at y gweinidog. Os na ofala yr aeiodau am hyo, 
esgeulusant eu dyledswydd. Trwy wneud hyo» galiant 
wneud iles dirfawr. 

Yr oedd dynes ieuanc ddowioly yn byw mewo Ile oer 
a drwg iawo: hi yo unig feddai ysbryd gweddi» a baasai 
yn gweddio am lèodith ar y gair. O'r dlwedd gweiodd 
oo fel yo teimlo dao y bregeth» ac mor fuan ag y daetb y 
gẃeinidog o'r areithfar aeth ato daa gryna, ae erfyniodd 
arno fyoed ya ddioed a aiarad à'r peraon liwow : gwoaelb 

Digitized by VjOOQlC 



225 

M\j, a ctiafodd ei droi yn ddìoed, a ba adfywìad yoo, 
Yn a\rr ni baasai crefyddwyr marwaìdd yn aylwî ar y dyn 
doffroedig hwnw, ond yn myned heibio i hanner dwsin o'r 
fath yn ddiofal, ac yn en gadael i fyned i uffern. Dylai 
crefyddwyr sylwi pa fodd y mae pob pregetb yn eíTeithio 
ar y bobl. Ni feddyliaf y dylent edrych dros y tŷ, ood 
gwnend ea goren i sylwi, ac os deallant y teimla rhai» 
siarad á hwynt, a'a tywys at Grist. 

17. Oochelwch rhag rhoi yr holl weinidogaeth i ereiU; 
08 na chymmerwch chwi eich rhan, nycba eich eneidiaa : 
dylai crefyddwyr gymmeryd en rhan en hanaio. Os bydd 
y gair yn ìlym, dylent ei gymmwyso yn onest at en calon- 
an, a bachedda wrtho. Os amgen ni wna y pregetha les 
iddynt ẃtry. 

18. Byddwch barod i gefnogi eich gweinidog i efìTeithìo 
ei gynlluniau er gwneud daioni, Pan bo gweinidog yn 
ddoeth i ddyfeisìo cynllaniaa da, a'i eglwys yn barod i'w 
dilyn, gaÜant ddwyn y cwbl o'n blaen. Ood pan fo raid 
llasgo'r eglwys at bob gorchwyl, pan wrthsafont bob cyn* 
nyg am y costia rywbeth iddynt, maent yn rbwystr i wein- 
idog. Os bydd angen darpariadaa at gynnesn ytý;-« 
dywedant, Na, costia hyny rywbeth. Os gelwir am 
lampau — Na, costiant rywbeth. Ac felly rhoddir can- 
wyllan ar y colofnan, nen rhoddir heibio odfaon yr bwyr 
yn hollol. Os arferant ganwyllaa, ânt yn dywyll yn fuan^ 
neu rhaid i rywnn en trin; ac feliy terfysgir yr hoil bobl 
wrth drin y canwyllaa, tynir ea sylw, ac â y bregeth yn ofer. 

Bom anwaith mewn oyfarfod mawr He yr oedd anfantaís 
fawr o eisian lampaa. Crefais ar y bobl i'w mynn, ond 
gwelent y dranl yn ormod. Yna cynnygiais en mynn fy 
hun, ac yr oeddwn ynghylch gwnend hyoy, ond deallais y 
tramgwyddai hyny hwynt, a bn raid gwnend hebddynt; 
ond ni ddaeth y fendith i raddaa helaeth, Pa íoddygalN 
ai ddyfod ? £drychai yr eglwys ar y draal, ac nid elent 
iddi i achnb eneidian rhag affern. 

Felly pan bennoda gweinidog gyfarfod, ni all y fath 
bobl ei gael, am y costia rywbeth ; os gallant oífryma yn 
rhad i Ddnw, gwnant hyny. Cynnorthwywyr truenus 
ydynt! Ni all y fath eglwys gael adfywiad. Byddai 
gystal i weinidog fod maen melin o amgylch ei wddf, â'r 
fath eglwys: gwell iddo ea gadael, os na aii ea dysga i 
fòd yn welU a myned lle na chaffb y fath rwystraa. 

2 T 

Digitiied by VjOOQlC 



226 

19. Dylaiaelodaaofalaam^j^cAttt^tf^r/òcfycid^ic^cleífOy 
a dÿfod mewn pryd, Daw rhai crefyodwyr yn wastad i 
wraodo pregetbau, am oa châot wneud dim ond gwraDdo 
a chael eu difyru, ond ni ddeuant i gyfarfodydd gweddio 
rhag ofn cael eu ^d\w i wneud rhywbeth: y fath aelodaa 
a rwystrant ac a ddigalonant weinîdog. 1 beth y mynant 
weinidog 7 Ai i*w difyru hwy &'i bregethau ? Neu ynte i 
ddysgu iddynt ewyllys Duw fel y gwnelonthi? 

20. Dylaì aelodau feddwl a chwilio beth a allant hwy ei 
wneud, ac yna ei wneud. Dylid hyffbrddi crefyddwyr fel 
mintai o íìlwy r. Dyledswydd gweinidog y w ea dysgu yn y 
fibrdd a wnelo fwyaf o les moesol; ac yna dyient hwy 
sefyll eu tir a gwneud eu dyledswydd, heb hyny byddant 
yn rhwystr. 

Yr oeddwn wedi nodi amry wiol o bethau ereill, a bwr- 
iadwn gyffwrdd â hwynt, ond nìd oes amser. Galiwn 
ysgrifena Ilyfr cymmaint â'r Bibl hwn, ar y gwahanol 
bethaa y dyiid gofala am danynt; ond rhaid terfyna 
gydag ychydig 

Nodiadau, — 1 . Y dicbon nad yw diffyg gweinidog o Iwydd 
yn hoUol o herwydd diffyg doethineb ynddo ef : ni esgas- 
odaf weinidogion esgealus; ni pbeidiaf byth a dy^edyd y 
gwir uoeth wrthynt, ao ni wenieithaf iddynt. Os ynt fei- 
as, beìer hwynt. A diau eu bod,i raddaa yn feius, pan na 
Iwydda y gair. Ond sicr yw nad hwy yn wastad yw y 
rhai mwyaf beius : mae yr eglwys weithiaa yn fwy beias 
na'r gweinidog; a pbe byddai apostol, nea angel o'r nef, i 
bregethu, ni allai beri adfywiad yn yr eglwys hòno. Dìchon 
eu bod yn anonest at ea gweinidog, neu yn gybyddlyd, 
neu yn ddiofal am fod y lie i addoli yn gyfleus, Ocb ! yn 
y fath gyflwr y mae llawer o addoldai y wlad, lle, er 
mwyn arbed ychydig o draul, y mae y cwbl yn anghysurus, 
ac â llafur y gweinidog yn ofer. Mae y bobi yn byw ea 
hunain mewn tai byrddíedig, a gadawant dŷ Dduw yn 
anghyfannedd, Neu dystrywia eglwys holi ddylanwad 
gweinidog, â'u bucbeddau drwg, Neu efallai fod eu difyr- 
gyfarfodydd, a'u rhwysg bydol, (o'r hyn y mae y rhan 
amlaf o eglwysi y ddin^s hon yn euog») yn dystrywio dyl- 
anwad yr efengyl. 

2. Dylai eglwysi ystyried eu bod yn feias iawn am fyna 
gweínidog, ac yna peidio ei gyouortbwyo yn ei waith. 
Anfonodd Crist genhadwr at bechadariaidi i'w troi o'a 



Digitized by VjOOQlC 



227 

ffÿrdd dfjgionuê, ac efe a fetht yn ei neges, am y gwrth- 
oda yr eglwys wneml ea dyiedswydd. Yn lle cymmerad- 
wyo a chefnogi ei gennadwri» a dal eî ddwylaw i fyna yn 
mhob modd addaa, saftint yn y ífordd, gwrthddywedant ei 
genadwri; a niweidiant ei ddylanwad, a chollir eneidian. 
Dìaa fod y gweinidog, yn y rhan amUf o eglwysi yr Unol 
Daleithiau, yn cael ei rwystro gymmaint, fel y byddai gys- 
tal ei fod yn genhadwr mewn gŵlad bell ran fawr o'r amser, 
à bod yoo, o ran y llwydd sy ar ei weinidogaeth mewn troî 
pechadariaìd, tra y pregetha efe i eglwyssef^nr a chysglyd. 

Ae etoni fyn yreglwysi hyn i'wgweinidog fod yn absen- 
ol dros ychydig o ddyddiaa, mewn cyfarfod mawr ; '* Ni 
allwn ei hebgor ef ; ein gweinidog ni ydyw, a hoffwn eifod 
yma;'' tra ar yr nn prvd y dystrywiant yr hyn oll a allo 
wnead. Pe gallai, elai ymaith, yn ddiood, i fan lle nad 
oea gweinidog, a lie yr hoffai y bobl dderbyn yr efengyl. 
Ond yno y rhaid iddo aros, er na all gael yr eglwys i gyf- 
Iwr i gael adfywiad a barhao dri mis mewn tair blynedd. 
Dichon y byddai yn dda iddo ddywedyd wrth yr eglwys» 
*' Pa brÿd bynag y penderfynwch chwi hepian yn hir« 
rhoddwch wybod i mi, fel y gallwyf fyned a liafurio mewn 
rhyw le arali dros yr amser hwnw, nes y byddoch yn 
barod i ddeffroi drachefn/' 

3« Ni all llawer o eglwysi gael eo bendithio ag adfyw- 
iad, am ea bod yn yspeilio eglwysi ereill, a thrysorfa yr 
Arglwydd, at gynnaí ea gweinidog, pan y maent yn ddigon 
galloog ea hnnain i'w gynnal. £fallai y dibynant ar y 
Gymdeithas Genhadol Gartrefol, nea ar eglwysi ereili, tra 
na wnant on hunan'ymwadiad er mwyn yr efengyl : synais 
o herwydd y modd y mae rhai eglwysi yn byw. Addefodd 
nn eglwys a adwaenwn, y trealient fwy o arian am fyglys 
nac a roddent at y Genhadaeth. Âc etto nid oedd gan- 
ddynt weinìdog, am nad alleni gynnal nn ; ac nid oes gan- 
ddynt nn y n awr. Ac eto un dyn yn yr eglwys hòno a allai 
gynnal gweinidog: ac etto maentheb weìnidog naphregetha! 

Ni addysgwyd yr eglwysi yn en dyledswydd yn hyn. 
Bam yn aros mewn Ue yr haf diweddaf, lle nad oedd preg- 
etha. Holais un o flaenoriaid yr eglwys betb oedd yr 
achos, a dy wedodd mai am eu bod yn rhy dlawd. Gofyn- 
ais iddo beth oedd ei werth ef ; nid atebodd yn eglur, ond 
dywedodd fod ennill blaeoor arall yn ôOO o ddollars yn 
Oýnyddol; a ohefais wedi hyny yr ennillai yntau ynghylch 

Digitized by VjOOQlC 



238 

Iiyoy. Dywedais, mae yma ddaa flaenor, ag^ a allech bob 
un bonoch gyooal gweinidog,ac am na ellwch gael cym* 
morth o le arall, nid oes pregetbu yn eich ptith. Beth, pe 
byddai pregethu genych, ni f^ndithid ef, tra fel hyn yr 
yspeiUwch drysorfs^ Daw. O'r diwedd addefodd y gallai 
efe gynnal gweinidog, achytunodd y ddau i wneyd hyny* 
Mynych y gofyna eglwysi am gymmorth, pan yn wir, 
pad oes arnynt aiigeu cymmorth, ac y byddai yn llawer 
gwell iddynt gynnal en gweinidog eu hunain. Os derbyn- 
iant gymroorth oddiwrth y Gynideithas Genhadol 6ar- 
trefol, pan ddylent gasglu yn eu plith eu hunain, gallant 
ddysgwyl melldith Duw arnynt, a bydd hyn yn ddigon o 
reswm i'r efengyl fod yn felidith iddynt, ao nid yn fen» 
dith. Am ba gynnifer o egiwysi y geilir dywedyd, <<Chwi 
^ yspeiiiasoch Dduw, sef yr hoii eglwys hon." 

Q wn am egiwys a gadwodd weinidog ddim ond lianner eî 
amser, a theimient yn analluog i daiuei gyflog am hyny. 
Cymdeithas o fenywod yn y gymmydogaeth a roisant beth 
çymmorth i hyny. Y canlyniad fu, fel y geliid dysgwyi, 
na wnaeth efe fawr neu ddim lles. .Ni cbawsant adfywiad 
dan ei weìnidogaeth, ac ni ailent byth ddysgwyi dim, tra 
yn gweithredu ar y fath egwyddor. Yr oedd un dyn yn 
yr eglwys hòno a allasai gynnai gweinidog dros yr hoii 
amser, Dywedodd aeiod wrthyf, y tybid fod yr aeiodau 
yn werth dau can mil o ddollars. Os yw hyn yn 
wir, dyma eglwys a chanddi gyilid, wrth saith y cant, o 
14,000 dollars yn flynyddoi, y rhai a deimient eu hun- 
ain yn rhy dlawd i dalu 200 dollar i gynnal gweinidog i 
bregethu hanner yr amser iddynt, ac a oddefent i fenywod 
tref gymmydogaethoi, â'u dwyiaw eu hunaìn i'w cynnorth« 
wyo i daiu y swm« Cefais fod amrywiol o flaenoriaid yr 
egiwys hon yn arfer mygiys ; a dau o honynt, ag oeddynt 
yn byw ynghyd,aarwydda8ant gyfammod, ysgrifenedìg ar 
ddalon o'u Bibi, yn yr hwn yr addunedasant adael y pechod 
bwnw bytb. 

. Yr achos i raddau fod yr eglwys hon yn y fath ddall» 
oedd diffyg caei eu haddysgu yn iawn. Canys pan rodd- 
wyd eu dyiedswydd o'u biaen, dywedodd y dyn cyfoethog 
y llefarais am dano, y taiai efe y gyflog oli ei hun, os na 
wneiai hyny ddigio yr egiwys, agwneud mwy o niwed nac 
oies; ac os mynai yr eglwys weinidog, a dechreu casgia 
rhan o'i gyflog, y rhoddai efe y gweddiii. Gailantynwir 



" Digitized by VjOOQ lC 



229 

gynnal gweioidpg yr boll amser» ea hqnain ; a ohànt mai 
buddiol yw iddyDtwneud felly. 

Wrth fyned o ie i le i lafario mewn adfywiadan, eefais 
yn wastad y bendithid yr «glwysi yn ol eu baelioni. Lle 
y dangoaant dnedd i gynnal yr efengyl, a obyfrann yn 
helaetb i drysorfa yr Arglwydd, bendíthir bwynt yn 
ysbrydol ac yn dymoioroi. Ond lle y buant yn gybydd» 
lyd, yn gadael i'w gweinidog bregetbn am ycbydig neu 
ddim, cafodd yr eglwysi byn eu melldithio yn iie eu ben- 
ditbio* Ac yn gyffredinol, mewn adfywiadan, cefais fod 
dyohweledigion ieoainc yn barotach i uno â'r egtwysi sy 
fwyaf haelionns i gynnal yr efengyl. 

Mae yr eglwysi yn dywyll iawn yDghylcb byn; ni 

ddysgwyd iddynt en dyledswydd, Mewn Jlawer o eng* 

reifftian, cefais barodrwydd rhyfedd i'w gwneud, paa 

roddid y mater o'n blaen. Adwaenwn flaenor eglwys, yr 

hwa a siaradai am gael gweinidog dros hanner yr am^ 

ser, am fod yr eglwys yn rhy dlawd» er fod eì gyllid ef eì 

hun yn gryn fawr. Oofynais iddo onid oedd ei gyllid ef 

yn ddigon i'w alluogi ef ei bunan i gynnal gweinidog droa 

yr hoU amser. Dywedodd ei fod. A phan ofynwyd iddo 

foeth arall a allasai efe wneud á'r arian a roddasai Dnw iddo^ 

ag a fnasai mor fuddiol i achos Crist, à mynu gweinidog 

nid dros hanner ei amaer» ond dros y owbl o*i amser, yn ef 

dref ei hnn, penderfynodd wneud hyny. Mynwyd gwein» 

idog» a cbredaf na chant anhawsdra wrth dalu ei boU gyflog, 

Y gwir yw, na all gweinidog wnend fawr daioni wrth 

fod ond banner ei amsermewn lle: osun sabbath y gwnei^ 

argrafi^, collir ef cyn y pytbefnos, Dylai eglwys ymdrechu 

i gynnal gweinidog yr holl amser* Os cant weinidog da, 

a'i gadw yn barbaus wrtb ei waitb, gallant gael adfywiad, 

ac i'r annnwiolion gael eu troi, dyfod i mewn, a'u cyn- 

nortbwyo; ac felly mewn blwyddyUi gallant gryfhau. 

Ond os dros hanner ei amser yn unig y caût weinidog» â 

blwyddyn ar ol blwyddyn beibioy tra yr à pecbaduriaid i 

ufferny heb i annuwiolion gael eu troi at yr eglwys. 

y gwir ywy na wnawd i grefyddwyr deimlo mai eiddo 
Duw yw eu meddiànnan. Gan hyny siaradant am roi eu 
keiddoeT cynnal yr efengyl, Fel pe byddai Cristyn gaírdot* 
yn, ac y gelwid arnynt hwy i gynnal ei efengyl,fel gweithred 
o elusen I Yr oedd marsiandiwr mewn tref yn y dalaeth 
bon yn talu rhan o gyflog ei weinidog : adroddai un o ael- 

Digitized by VjOOQlC 



230 

odftu yr eglwyB hòno wrth weinidog dyeithr, 8|dywedai am 
yr aherth a wnelai y dyn hwn. Ar y fanad daeth y dyn i 
mewn. "Frawd/' ebè y gweînidog, "yr ydych chwi yn 
forsiandiwr. Tybiwch eich bod yn rhoi dyn i werthu eich 
nwyddao, ac ysgol feistr i ddysgn eich plant; a'ch bod yn 
erchi i'r dyn dala y cyfryw swm i'ch ysgolfeistr o'r ystòr, 
ani ei wasanaeth. Yn awr tybiwch fod y dyn yn dywedyd 
mai efe sy yn tala i'r ysgol feistr hwn, ac y gwna efe 
aberth wrth wnead hyny : beth dybiech am hyn V* " Dy- 
wedwn/' ebe y marsiandiwr, "fod hyny yn wartbns." 
•* Wel/' ebe y gweinidog, " rhydd Daw chwi i wertbn eì 
nwyddau ef, fel gwas iddo, ac efe a rydd eìch gweinidog i 
ddysga ei blant, a gofyna i chwi dalu ei gyfiog o'r ystôr. 
Yn awr a alwch chwi hyn eich aberth chwi^ ac a ddy wed- 
wch eich bod chwi yn gwnead aberth mawr wrth dala 
^^o^ y gweinidog hwn ? Na wnewch ; mae cymmaint o 
rwymau arnoch chwi i werthu nwyddau dros Ddaw» ag sy 
arno ef i bregetbu dros Dduw, Nid oes genych chwi 
fwy o hawl i werthu nwyddau i'r perwyl o bentyru ariaà» 
nac sy ganddo ef i bregethu i'r perwyl hwnw. Mae ar- 
noch chwi rwymaa i fod yr un mor ddawiol, ac amcann 
yn unig at fri Duw, wrth werthu nwyddau, ag sy arno ef 
wrth bregethn yr efengyh Ac fel hyn yr ydych chwi mor 
bollol i roi eìch amser at wasanaetb Duw ag yw yntau. 
Gellwch chwi a'ch teuln yn gyfreithlon fy w ar gyonyrch yr 
ystôr hwn, a gall y gweinidog wneud felly yr un mor 
gyfreithion. Os gwerthwch chwi nwyddau i'r perwyl 
hwn, mae hyny yn gymmaint o wasanaethu Duw ag yw 
pregethu; ac y mae dyn a wertha nwyddan oddiar yr 
egwyddorìon hyn, ac a fúchedda yn gyfatebol iddynt, mor 
dduwiol,acbymmaintyngwasanaeth Daw,ag yw yr hwn a 
hregetha yr efengyl. Mae pohdyn yn rhwym i wasanaethn 
Duw^n ei alwad ef, y gweiuidog wrth addysgu, y masnach- 
wr wrth werthu ei nwyddan,y tyddynwr wrth drin ei dir, 
y cyfreithiwr a'r meddyg wftb ddilyn eu galwadau. 

*< Mae yr «n mor atighyfreithlon i un o'r rhai hyn lafurío 
am y bwyd a dderfydd. Mae y cwbl a wna, i fod dros 
Dduw, ac mae y cwbl a ennilla, ar ol cynnat ei deulu yo 
gysnrus, i*w gysegru er liedu yr efengyl a iachawdwriaeth 
dros y byd.'' 

Tybiwyd yn ddigon hìr y rhaid i weinidogion fod yn 
fwy duwiol nac ereill, y rhaid iddynt hẅy beidio oara y 

Digitiied by VjOOQlC 



231 

bjd, y rbaid iddynt hwy lafario dros Ddaw; rbaid iddynt 
bwy fy w mor gynnil ag y gallont, a threalio ea holi amser» 
en iechyd, ea nerth, a'a bywyd, i adeiladu teyrnas Crist» 
Mae hyn wir; ond er na elwir ar ereíll i iafario yn yr un 
maes, a rhoi ea hamser i addysga yn gyboeddns, eto maenC 
hwy yr un mor hollol rwymedig i ystyried eu hoH amser yn 
eiddo i Dduw; ac nid oes ganddynt fwy o hawl i gara y 
byd, i bentyru golud, trysori i'w plant, nea i dreolio ar ea 
chwantau, nac sydd gan weinidogion. 

Mae yn llawn bryd i'r eglwys adnabod yr egwyddorion 
hyn. Gall y Gymdeithas Genhadol Gartrefol Jafnrio hyd 
ddydd y farn i droi pobl, ond ni ffynant, nes y dyger yr 
eglwysi i ddeall a theimlo ea dyledswydd yn hyn. £a 
bod yn gofyn ac yn derbyn cymmorth oddiwrth y Gym* 
deithas Genhadol Gartrefol i gynnai ea gweinidog, tra y 
maent en hanain yn alluog iV gynnal, tebygol, yw yr 
achos na fendithir ei lafur yn fwy yn eu plith. 

Boffwn fod ganGymdeitbasGenhadol Gartrefol America 
gant cymraaÌDt ag sy ganddynt yn awr^o fodd i gynnorthwyo 
eglwysi gweÌDÌon, y rhai ynt anallnog. Ond nîd trefnos 
na dnwiol yw cynnortbwyo rhai gallaog, ond anewyllysgar» 
i gynnal yr efengyl; canys ofer yw cynnyg cu cynnorthwyo 
hwy, tra maent yn alluog, ond yn anewyllysgar, i gyn- 
northwyo ea hunain. 

Pe byddai gan y Gymdeithas Genhadol dunnell o anr» 

ntd elnsen fyddai ei roi iV fath eglwys: ond dyged yr 

eglwys yr holl ddegwm i drysordŷ Daw, a Duw a egyr 

fienestri y nefoedd, ac a dywallt fendith. Ond gwybydded 

yr eglwysi, os byddant anewyüysgar i gynnorthwyo en 

Lanain hyd eithaf eu gana,y daogosanty rheswm fod cyn 

Ileied o Iwydd ar lafur eu gweinidogion. Maent yn ys- 

peilio eu cynnatiaeth o drysorfa yr Arglwydd ! Pa gyn- 

nifer o eglwysi a dreuliant eu harian ar fyglys, tè, achoffi, 

ac yna dyfod a gofyn cymmorth gan y Gymdeithas GeU'- 

hadoi Gartrefol ! Tystiaf yn erbyn cynnorthwyo eglwys 

sy yn defnyddio tê a myglus, ac yn byw heb un hanan- 

ymwadiad,a'r rhai na fynant ofìPrymu i Dduwondyn rhad« 

4. Os niynapt gael eu benditbio, gwnaent eu dyled- 

swydd, eu holl ddyledswydd, rhoddent eu hysgwydd wrth 

yr olwyn,gwisgent arfogaeth yr efengyl, a cbodent at y 

gwaitb. Yna os yw yr eglwys yn ymaeSy cerbyd iachawd- 

wriaeth a symud, er i hoU utìíern wrthwynebu, a throir ac 

Digitized by V3UUy It: 



232 

/áehubir peobadnrîaid. ODd os gâd eglwys yr holl lafiMr 
I iV gweÌDÌdogi eiatedd ac edrych tra y gweitbia efe, a hwy J 
1 beb WDend dim ood achwyn arno, Did yo DDÌg ni cháDt j 
V adfywiad mewD crefyddi ond os parbaDt yD ddiog ac en-A 
\ Uìhos, hwy, yD mhcD ycfaydig* a gâat eu huDaÌD yn uffem | 

l am ea haDufadd-dod a'a diffrwy thder ya DgwasaoaethCrist. -^ 

-^. — DAULITH XIV. 

MESURAU ER CAEL ADFTWIADAU. 

Ae a'a dygasaot bwy at y swyddogrion, ac a ddywedasaot, T inaeY 
dytiioft byo, y rbai ydynt laddewon, yn Ilwyr.gythryblio ein dinas ni, 
9c ya dyagtt defodaa j rhai nidydyw rydd i ni ett derbyn, na'a gwneu. 
^ur» y rhai ydym Rufeinwyr.—'AcTAU 16. 20, Sl. 

" V dyDÌOD hyD," y llefarir am daayat yraa, oedd Paul 
a Silas, y rhai a aetheot i Philìppi i bregetho yr efengjl» 
ac a gytbryblasaDt bobl y ddiaas hòoo, am y tybient yr 
ymyrai hyoy â'u helw bydol. Ac felly dygasaat bregeth- 
wyr yr efeDgyl o ûaeD yaadoD y ddioas, fel troseddwyr, ac 
a'a cyhuddasaat o ddysgu atbrawiaethau, yo eDwedig arfer 
mesurau, oad oeddyut gyfreitbloD. Ẃrth ymdrin âV 
geiriau hya, bwriadaf ddaogos, 

I. Nad yw Daw, dao yr efeogyl, ddim wedi sefydlu «Jt 
g^undraeth neiUduol o fesurau Vw defoyddio, a glyua gyda 
bwyDt ya ddiwabaaiaeth, er dwya crefydd yo mlaen. 

Dao yr oruchwyliaetb luddewig^ yr oedd dullîau aeill* i 
duol wedi eu gorchymya a'o nhodi gao Dduw ei ban, oddi* 
wrth y rhai oad cyfreithlon oedd ymadael. Ond yr oedd 
y dailiau hyu oH ya gysgodol, ac wedi eu bwrladu i gysgodi 
Crist, Deu ry wbeth cysylltìedig â*r oruchwyliaeth newydd 
ag ocdd Crist i'w sefydiu, Am byny yr oeddyot ya sef* 
ydlog, a phob peth pertbynol íddyat yn cael eu nodi gsD 
Dduw. Ond ni bu erioed felly dan y r efengyh Pan ddaeth 
Crist, dirymwyd yr oracbwyliaeth seremoDÌol neu gysgod- 
ol, am fod amcan y dalliau byny wedi ei gyílawnì, ac felly 
Oftd oeddynt hwy o un lles mwyacb. Gan mai efe oedd y 
sylwedd, bwriwyd beibio y cysgodau ar ei ddyfodiad. VDa 
pregetbwyd YR EF£N6YL fel y moddion gosodedìgî 
ddwyn crefydd yn mlaen ; a gadawyd i gaiiíneb yr eglwys 
benderfynu, o amser i amser, pa/e«uraii a dulHttu i'w cym* 
meryd, at roi yr efengyl alian yn ei grym. Ni wyddom 
^pa feaurau a arferodd yr apostolion aV pregethwyr Gyaiafi» 

Digitized by VjOOQlC 



298 

ond mor bell ^ y gallwn faron oddiwrth awgrymaia aoh- 
lysnrol yii lly& yr Actaa* Nî wyddora pa sawl gwaitii 
y canent» na pha sawl ^aith y gwaddient, mawB addoliad 
oyboeddas, na pha on a oeddynt yn caau ae yn gweddio 
yfek eo oyfarfodydd cyffredio at bregetbii. Pan oedd CriaÉ 
ar y ddaeâur, yn Ualnrío yn myag ei ddysgyblion, nid oedd 
a fynai á fforfian a mesttraa» Cíwnelai ya waatad yo iinioB 
fel y byddai yn naturiol i bob dyn woeod yn y fath am- 
gylchiadao» heb ddim fel ffarf osodedig i'w diiyn : oyhuddaî 
yr loddewoo of o ddibrisio eu ffurtìan hwy. £i amcan 
ef oedd pregethu a dysgn i ddynion y wir grefydd, A 
phan bregatbai yrapostolîon wedi hyny, trwy yr Ysbryd 
Glân yr hwo a anfioowyd o'r oef» ni chlywo ddim fod gan- 
ddyot no eylch oeillduol o feaorau i ddwyn ea gwaitb yn 
miaen; oeo fod ao apostol yo gwoeud peth mewn rhyw 
fodd oeillduol am y gwoeiai y llall felly, Y gorchyrayo 
iddynt, oedd, '<£wch| pregethwch yr efeogyl, dysgwcb yr 
boll geoedloedd:'* oi oodid un duíl: ni oddefai uo. Ni 
all nn dyn hòni y gall dyno un cylch o fforfíau neu gyfar** 
wyddiadau o ran mesurau» o'r gorchymyn bwn. Gwoeweh 
hyn; yn y ffordd oreu a alloch; gofynwch gvfarwyddyd 
gan Dduw ; arferwch y cynheddfao a roddodd efe i chwt; 
ceisiwch gyfarwyddyd yr Ysbryd Glfto ; ewoh rhagoch a 
gwnewch hyo. Dyma oedd y gorchymyo. A'u hamcan 
oedd amlygu yr efeogyl yn y ffordd fiioyuf effeiihiol^ dangoa 
y gwiriooedd yo eglar» fel y tyoai sylw ac y diogetai 
ofodd-dod cynoifer ag a ellid. Ni all oeb gael fod un 
ffurfì woeud byo wedì ei gosod yo y Bibl. Pregethu yr 
efemgyl y^ y peth mawr a eowir ynj : oi sooiwyd am y ffarf. 

Amlwg yw y rhaid cyrameryd rhyw fesuraa, Rhaid 
dwyn yr efeogyl o flaen meddyliau y bobl» a rhaid cymt 
mcryd mesurau fel y gulUmt ei chly wed hi, ac i'w denu i'w 
gwrando. Gwneir hyo trwy adeilado addoldai, cyooal 
cyfarfodydd rheolaidd neu achlysurol, &c. Heb ryw 
fesurau, nì ellir byth woeod iddi effeithio ar ddyoion. 

II. Dangosaf i'r ffurfíau preaeool mewn addoliad cy- 
boeddos, o ran yr boll/entraa sy genym, gael eu llunio yn 
raddolf a thrwy ddilyuiad ofe$urau newyddioH. 

K £owaf rai pethau gyda golwg ar y weinidogaeth. 
Arferai fod gan weinidogioo, lawer o flynyddau yn ol,ryw 
wiig neilUuoí: fel sydd yn awr mewo gwledydd pabyddol; 
a bu felly yiaa. Yr oedd i weìnido|;ioO| fel milwyr, wìsg 

V 

Digitiied by VjOOQlC 



BèiHduòl, ATfdrent droi «u hèd ì (jnn, a rhoi òanâ»^ am eu 
gÿddfau» a gwisgo llodran, a ivig^ Pa faint bynag o wallû 
a fyddái ar beo dyn, rhaid oedd iddo ei dori a gwisgo wigT 
rhaid oedd gwisgo gŵn hefyd; Arferid yr holl bethaa 
hyn, a rhwymid pob offeiriad iV gwisgo, ac ystyrid mai 
Hnmhriodol fnasai iddo weinyddu bebddynt. Trwy ddiU 
yniad o newidiadan yn ddian y daethai y pethao hyn i mewn, 
eanys nid oes genym sail dda i gredu y gwisgai yr apostol» 
ion a'r gweinidogion cyntaf yn wahanol i ddynion ereiU. 

Ond yn awr rhoddwyd heibio y rhai hyn oli agos, nn ar 
ol y Uall, trwy ddilyniad o newidiadan nen fesnrau new- 
yddion, nes yn awr y gall gweinidog mewn llawer o fanau, 
fyned iV areithfa a phregethn heb i neb sylwi, er y gwisga 
fel dyn arall. A phan ròddwyd hwy heibio, achwynai yr 
eglwys gymmaint a phe bnasent oosodiad dwyfol: bernid y 
peth fel newidiad. Pan ddecbreuodd gwainìdogion beidio 
troi eu hêdau i fynn, a gwisgo hêdau fel dynion ereill, gofíd* 
iai yr hen bobl yn fawr ; tybíent nad ymddangosent yn 
*' urddasol." Pan, yn 1827, y gwisgais i fur cap, dywed- 
odd gweinidog, "fod hyny yn rhy ddrwg i weinidog«" 

Pan, ychydig o flynyddau yn ol, y dechrenodd gweinid* 
ogion wisgo hèdau gwynion, tybiai llawer fod hyny yn 
beth drwg a gwael iawn. Ac hyd yn oed yn awr maent 
mor ofergoelus mewn rhai manao,fel y dywedodd oífeiriad 
wrthyf ychydig ddyddiau yn ol, wrth deitbio trwy Loegr 
Newydd yr haf diweddaf, y canfyddai y newidiai hyny ei 
ddylanwad. Ni ddylid meddwl fod yr ysbryd hwn yn 
ddiniwed; mae genyf le da i gredu nad yw feily. Gwel 
dynion call nad yw ond ofergoeledd, ac maeht mewn 
perygl mawr rhag edrych yr un fath ar bob peth yngbylch 
crefydd e herwydd hyn : gwnaeth llawer felly. Nid oes 
yn awr braidd un gweinidog yn y wlad na theimla fod yn 
rbaid iddo wisgo hngan ddû, fel pe byddai hyny oddwyfol 
osodiad ; mae yr eglwys etto yn liawn o barch ofergoelus 
i'r t'ath bethaa: mae hyn yn drarogwydd mawr i lawcr. 

Felly befyd, pan beidiodd gweinidogion wisgo ftaiicb, 
beiai llawer hwyüt; hyd ya oed yn awr mewn rhai manau, ni 
feiddia gweinidog ymddangos yn yr areithfa hebddynt; 
teinilaí y bobl fel pe byddentheb weinidog, os na byddai 
bands ganddo. Un yn y ddinas hon, yn ddiweddar, a 
ofynodd i un arall, a allai efe wisgo 8îoek dû yn yr areithfa. 
Gẁisgai un wrth tgyfeiliachu â'i bobl, ond amhea^i a odd- 
«iid iddo ei wisgo yn yr areithfa. 

Digitiied by VjOOQlC 



23S 

Felly gyda golwg arlodraa: ftrferid medd^l' eu bod yn 
anhebgorol i weinidog. H.yd yn oed yn. «wr yn niysg y 
Pabyddion, gwisga pob oifeiriad lodrau* Hyd yn oed 
becbgyn bycbain yno, ag.a fwriedir iV off#iriadaeth, a 
dlroant en faèdaa i fynn» gwisgant hosanae duon, a llodran. 
Byddai bynyn beth gwartbns yn ein plith ni: òndarfenu 
fod yn y wlad hon Bu amaer pan frawyohasai pobl dda 
pe gw^sent weintdog mewn paniahenê. wrth fyned .i*r 
areitíifa: tybiasent y dinystriasai yr eglwyná'i newidiadan. 
Clywaia fod rhy w faîen offeiriad rai blynyddau yn ol, yn 
Lloegr Newydd, mor groes i*r mesur newydd o fod gwein» 
idog yn- gwisgo poiUa/SpMtt, fel oa oddefai efe hwynt er 
dim yn ei areithfa. Yr oedd dyo . ieaane, beb feddn 
llodrau, i bregethn idüo, ao ni oddetai yr hen weinidog 
iddo weinyddn mewn pa»iakon$, ** Both/' eb efe» " tybía 
y bobl i mi ddwyn coegyn iV areillbfa, wrth weled dyn 
mewo pantaioomê: a pharai byny gynnwrf yn eo plitb/'^ 
Ae felly bn raid i'r dyn ienaoc ienthyea pèr o lodrau gan 
yr faen wr«ao yr oeddynt yn rhy fyr iddo» ac yr oedd aroo 
olwg. ddiìgon rhyfedd. Ond yr oedd rhywbeth yn weU 
naV fath betb dyofarynllyd a .phregetbn mewn pautaioonê^ 
Ond mae rheswm wedi treobu. 

Yr m modd yr oedd gyda golwg ar wig\ Yr wyf yn 
eefio gweinidog, yr hwn^ er yn ddyn. ieaaiic« a arferai 
wisgo toft^ wen fawr ; a siaradai y bobl fel pe buasai yn 
beth dwyfoU ao yr oedd mor anhawdd braidd ei rhoi 
beibio á rhoi beibio y Bibl ei hun. Ystyrid gún hefyd yn 
banfodol í weinidog: achyd yo.'oed yn^wr niewn ilawer e 
faoan yn ỳ wlad hon, nioddefa y betbl weinidog yn yr areitb- 
fa hebfod ganddo ŵn sidao gwyeh»:agiddo lewys beUeth 
gymmaintâ'i gorff. Ni all hyd yn oed ihai oV eglwysi 
Cynnalieid€aol yn Lloegr Newydd, oddef eí roi heibio. 
Yn awr, pa fodd y daetb pobl i dybied fod ya rhaíd i 
weinidog gaei gŵn neu wt^, er gallo. pregethu yn effeithiol ? 
Paham y rhwymid pob offeiríad i arfer y pethau byn ? Pa 
fodd y roae na roddwyd heibio un o'r pethau hyn yn yr 
eglwysi, heb beri cynnwrf 7 Rboddwyd hwynt heibio oÛ 
agos, on ac nn, aV tíewìdiad a derfyagodd ' lawer o gyn» 
nnlleidfaoedd dros ycliydig. Ond a ddywed rhywun i 
grefydd gael ei niweidio tirwy byny ? Teimlai pobl fel pe 
na allent addoJi Duw bebddynt> ond ^eglür yw nad oedd 
ea parch iddynt yn un rban o'r grefydd gristionogoL: 

Digitiied by VjOOQlC 



389 

crfefgoeledd ydoedd. iNm gymmeM y petfaaa byti jm^ 
nìih, aeliwyneiit, fel y gwnaelh Mìca, ** Dygaeeeh yiiitttk 
fy nuwiaa." Oad diaa i'w eymneriad crefyddol wellâa, 
trwy ayotttd yr ofergoeliou hyii« Fel, mr y cwbi, jt 
eonillodd yr eglwya lawer trwy y newîdiadati: fel byn 
ÿwelir fod diill preseooi gweinidog o wiago wedi el eBoiU 
trwy res o feanraa newyddion. 

2« Gyda golwg ar drejn addoUad ofhotdéus: caíwyd yr 
nn anhawsdra i wnend pob newidiad, am y teinlai yr 
eglwys fei pe boasai Daw wedi sefjdla y dmlí ipr wrftarmB^ 
cml ag e/*. 

(I.) Hìfftaa SalmoM. Oynt arferid cann Salmaii Da* 
fydd. Yn mhen amser dygwyd i mewn gy6eithiad o'r 
Salmaa ar fesar cerdd : tybtd fod hyn yn ddrwg m&wr. 
Pan ymdrechaî gweioidog en eael, terfysgai yr eglwysi, 
gwrthwynebai y bobl yn fiyrnig, a bn biinder mawr o her» 
wydd y newidiad. Ond enníllwyd y mesnr. 

Wedi hyny dygwyd yn mlaen gyfieithiad arall» mewn 
gwell prydyddiaeth, a gwrthwynebwyd hyny yn fawr, fei 
mesur newydd; a Salman Watts wedi hyny, j rhai a 
wrthwynebir etto mewn llawer o leoedd. Yn 1828, pan oedd« 
wn yn Philadelphia, clywais fod gweinidog yno yn pres^ 
ethtt cyleh o ddariühiau er dwyn ei bobl i arfer gwell cyf« 
ieithiad o salmaa a bymnan nac a arferent wneud. fiyd 
yn oed yn awr mewn llawer o leoedd, á pobl allan oscenir 
salm neu faymn o lyfr newydd. Os arferir Salmaa Watts» 
ymadawant a ffiirfiant gynnuUeidfa newydd« yn hytimch na 
goddef y fath newidiad." Pttrwyd yr un fath deimlad trwy 
arfer y YiHage Bynmê^ mewn cyfarfodydd gweddio. Mewn 
cynnalleidfa Henaduriaethol yn y ddinas hon, yn ddiw- 
eddar, mynai gwraig y gweinidog arfer y YiÙage Hymiu 
ynghyfarfod gweddio y menywod, ddim yn beiddio myned 
yn mbellach : tybiai y llwyddai ; ond deallodd rbai o'r bobi 
ofalus iddo gael ei wneud yn Lloegr Newydd, a gwrthod* 
asant ef. ** Teby gol mai gwaith Hopkins ydy w/' meddent* 

(2.) Rhoddi w Bgmnau aUan* Pan nad oedd fawr 
llyfraa, arferai diaeon sefyli dan yr areithla« a rhoddi allan 
y salm neu yr bymn» a chanlynai y Ueill. Yn mben ych- 
ydig dechrenwyd arfer llyfraa, ae i bob an gann oH lyfr. 
O'r fath newidiad ! Och, y fath derfysg a wnaeth hyn 1 
Pa fodd y gallai y bobl addoli wrth ganu» heb i'r diaoon 
roi y pennill ailan Vi dtn santaidd; capya ymddangosat y 

Digitized by VjOOQlC 



efnnirÿsìd iUwer o saBieiddrwydd y peth yn y dôn, yr 
lion oedd yo gyfryw fel mai anhawdd oedd dea41 pa un aî 
darllen ai cana yr ydoedd. 

(d.) Cymdeithas eawu. Wedi hyny bo newidiad arali. 
Bamwyd nifti gweW oedd dewís cantoríon, ac iddynt 
gann wrtbyot eu honain» er diwygto y canu : ond ba 
chwerwder yn erbyn hynî dryliiwyd ilawer o gynnulleid^- 
fiìoedd trwy fod y gweìnidog a rhai blaenoriaid, am ddi- 
^y&^ y cana fei hyn. Siaradai pobi am newidiadau a 
MMtraa newyddion, ani yr eisteddai y cantorion wrthynt 
ea hunain, ac y dyagent dònaa newyddion nad allai yr hen 
^i encanu. Nid feiiy yr oedd paD oeddynt hwy yn iea> 
aine,ac nî oddefent y fath bethannewyddion yn yr eglwys. 

(4.) Pitchpipei» Pan ddysgid peroriaeth, ac yr ei»- 
toddai y cantorion ynghyd, ewyllysient gael pitchpipe^ 
^ynt^pan roddai y diacon y peonili ailan,eíe a ddechreuai 
ganu, a cbaniynai y iieili fei y galient. Ond pan dde- 
«hrenodd biaenoriaid y cantorion &T(eT pitchpipeg, er gallu 
bod yn gywir yn liais y dòn, y fath derfysg fu ! Clywars 
weinidog yn son am flaenor a godai ac a eiai allan pan 
giywai ^n y bibeil, Dywedai, *'Ymaith â*cb chwrban. 
Beth I chwiban yn nhý Dduw !'' Tybiai hyn yn halogiad. 

(^•) Offtrynan cêr^UL Yn mhen ychydig, mewn rhai 
€ynnaliei«&iaoefid^ arferid amrywioi o offerynau cerdd er 
^aorthwyo y cantorion, a gweliâu y eanu. Pan arferwyd 
y haêgvi0Ì gyntafy ba cynnwrf mawr. Tystiai pobl y buasai 
gystal ganddynt fod crith yn nfaý Dduw. *• Beth, crŵthi 
y^^t iMo oVttn gwneuthuriad, ond ei fod ycbydig yn 
^*y» a phwy a aii addoii iie y bo orŵth? Mynwcli 
ddawnsio yn fuan yn yr addoldy." Ciywyd siarad am y 
pethau hyn, fei petliau o'r pwys mwyaf i grefydd a phurdeb 
yr egiwys» Treniiodd gweinidogion mewn cynnadleddau 
ddyddiau cyfain i*w tria. Mewn cymmanfa Henaduriaethol, 
yofaydig fiynyddaa yn ol, dywedai rhai yn sobr fod rhyw 
egiwys yn btaeddu oerydd, am iddynt fýnu organ i dŷ 
Bduw: ac mae iiawer o egiwysi yn awr na oddefaBt organ. 
Ni chyiiroid hwy banner cymmaint pe dywedid wrthynt 
yt4 pechaduriaid i afiem, ag wrth glywed fod organ ì foá 
ya yr addoidy, O mor fynych y ceir gan èglwysi wneud 
iinrhyw beth araüy yn hawddach na dyfod yn miaen yn 
natariol i wneud yr hyn sy ofynoi, ddoethaf, a goreu, er 
liwydd crefydd, ac achttb eneidiaa l Gweitliredant fel 

Digitized by VjOOQlC 



286 

pe byddai ganddynl '^Fiel byn y dywed yr Arglvydd,''«ai 
bob arfer « ddisgyoodd iddynt, oen a ganlynafiant yn hir, 
pa mor wrtbun a nìweidiol bynag fyddont 

(6.) Gwedéiau äifnfyr. Gynnifer o bobl sydd yn siarad 
fel pe byddaì y llyfr gweddi o ddwyfol oa4»diad ! Teby§al 
y creda llawer byny. Ac mewn rhu Heoedd, ni oddefid i 
ddyn weddio beb ei lyfr o'i Haen* 

(7.) Preg^hu heb yýgrifen. YGhydig flynyddan yn oA» 
gwaboddwyd boneddiges yn Philadeiphia i wrando gw.râi- 
idog yn pregetbn» a nacaodd am na ddarllenai ei bregetban. 
Ymddangosai y tybiaì bi mai peth halogedig fyddai i ddya 
siarad yn yr areìlbfa, yn nsipn fel pe aiaradai efe á'r bobl 
am ry w fater pwyaig ; yn oaioa fel pe biiasai Dnw w«dU 
gorcbymyn arfer ysgrifen. Ni wyddanl mai newidiad ac 
un diweddar y w erferyd ysgrifen : dechreowyd hyny yo 
amser dyryswch gwladol yn Lloegr. Ofnai gweiiiidogìotì 
y cybuddid hwy o bregetbu rbywbeth yn erbyn y Uy wodr- 
aeth, 08 naallenl ddi^gos beth a bregelbent, trwy fod y 
cwU wedi ei ysgrifeou yn gyntaf, Ac felly trwy blyga i 
amgylchiadau gwUdol yramser, tynasaot iaucaethiwed ar 
yr egiwys. Ao yn awr, mewn ílawer o leoedd, ni oddeítr 
pregethu heb ysgrüen. 

(8.) Pmliniú wtk wedäio. Gwnaeth hyn gynn wrf mawr 
mewn mannau. Bu aniser pan gy wilyddiai aelod eglwys 
GynnuUeidfaol yo Lloegr Newydd benlinìo oftewn cyiarfod 
gweddio, rhag cael ei yst^rried yn Westeyad. Gweddiats 
mewn teuluoedd ile na phenliniai neb ond fy hunan; saíai 
pawb ereìll, rhag bod yn debyg i Wesleyaid, ac felly gefn- 
ogí newidiad oddiwrtb y dull arferol. Sisrada ereill feì pe 
nad all fod on agwedd arall yn gymmeradwy wrth weddio. 

d, Lleygion yn liafvrio gyáag achos crefgdd. 

(!•) Lleygion yn gweddio* Gwrthwynebid yn fawr gynt 
oddef i neb weddio yn gyhoeddos, ond gweinidog: tybid 
fod gwaitb lieygwr yn gweddio yn gyhoeddos yn ìseiu 
gweinidogioo, ac ddim i'w oddef, Dywedodd gweinidog 
yn Pensyifania wrthyf, iddo ef, yehydig flynyddau yn ol, 
beonodi cyfarfòd gweddio yn yr addoldy^ ao i'r blaenor- 
laìd ei wrthsefyll, a*i attal. Dywedasant ua fynent y falh 
waitb ; eu bod wedi cyflogi gweinidog i weddio, ao y cafiai 
efe wneyd hyny; ac nafynenl ddynien cyfiredin i weddio. 

Mae gweinidogioo ac ereiH wedi bod yn groes iawn i 
leygion weddio yn gyhoeédus, yn enwedig yn ngŵydd 

Digitiied by VjOOQlC 



299 

gweÌBÌdog ; iiid oedd hyny i'w oddef, um y IMhUai aw- 
dnrdod gweioidog. Mown o^mnmnfti a fu yn y dalaeth 
haa, pennodwyd cyfarfod gweddio; aV blaeooiìaid» gan ei 
fbd i fod yn beth rheolaidd iawn, a bennodasant pwy 
oodd i weddio, ac enwasant ddaa weinidog ac nn ÌYÍ^ 
ygwr. Nid oodd fawr gweinidogion o flaen y lleygwr 

ran talont a gwybodaeth: ond dyigawdwr duwinydd- 
iaolh yn aobr a wrtfawynebodd i nn lleygwr gael ei 
nhr i weddio o flaen y gynnadledd hòno. Dy wedodd nad 
oedd yn betb arferol ; y cyfyngai ar iawnderaa gweinid- 
ogion, ac na fynai efe niwidiadao. Tmeniis I 

<2.) Lieyffim yn cynghori. Gwnawd hyn yn later 
pwysìg, a bo yn On ag a gynhyrfodd Loegr Newydd oli» a 
llawer o faoao ereill, a ddylìd goddef i leygwr gyngbori 
'mown cyfarfod cyhoeddos. Ymdreehodd rfaai gweìnidog- 
ion i gao geneoao lleygion yn faollol: ni sylwodd y cyfryw 
bersooáo ar arferiad y brif eglwys. Bn oynmaiot o wrth- 
wynebtad yn hyn yngfayich can mlynedd yn ol, fel y sylw- 
odd President Edwards ar y mater, ac y trafleräiodd i 
ysgrifeno er diffÿno iawoderao a dyledswyddao Ueygion : 
ond mae y gwrthwyoebiad heb ddarfod yo Uwyr hyd 
heddy w. '< Betb ! bod dyn nad y w yn weìnidog, yn siarad 
yn gyhoeddos! pair hyo derfysg; isela hyn y weinidog- 
aeth; faietfa dybia pobi am weinidogioD,os goddeflr i ddyn- 
îoo cyffredin wneod yr on petfaao a hwythaof' Rfayfedd ! 

Ood yn awr, nid oes fawr o fayn mewn on lle, a «haìff 
lleygion weddio a cbyoghori yn "^ddirwystr. Y drygao a 
ofoid oddiwrtfa lafor lleygion, ni cfaymmeraaaot le> a faoff 
gao lawer o weioìdogioo annog' lleygion i arfer eo dooiao 
mewo gwoeod daiooi. 

4. Cyfarfod gweddio menywod. Yohydig flyoyddao yo 

01 gwrtfawynebid y cyfarfodydd hyn yo fawr yn y dalaeth 
bon. Y fath bethao ercfayli ! G'weioidog a ddywedodd, 
pao gynnygiodd efe gyntaf sefydio y cyfMpfodydd hyn, y 
gwrthwyoebai yr holi weiniâogion eí, " Rhoi gwrsgedd 
î weddio 1 Y peth nesaf, teby goì, fydd eo rhoi á bregetho !" 
Ac ofnìd yn fawr yDghylch diogelwch Sîon, os goddetid'i 
wragedd gyfarfod i weddio ; ao ni oddefir h wy y n awr 
mewn rhai eglwysi, 

Felly y bo hi gyda golwg ar bob symodiad o «iddo yr 
oglwys: gwrthwyoebwyd y genfaadaeth, yr ysgolion sab- 
bothol, a phobpetho'r fath; trwy ymdrech a oewidiad 

Digitized by VjOOQlC 



240 

graddol yr eoDÌlUsaDt dir yn yr eglwya. CyliuiHu»f& o Fed* 
yddwyr yn PeDsylvanÌH,rai blynyddao yn (4»«.iioras«itbeib 
cyfeiUach á phob gweìnidog dysgedig, ag a gefnogai y G^i^ 
hadaetb, Ysgol Sabbothol, Cymdeithasaa Cymmedroldeb» 
àse. Bernid fod y rhai byn oll yn fesurau newyddion,nfteheid 
hwy yn y Biblyttc y parent gynnwrf yn yr eglwysi. GwiNiwd 
yr nn peth yn mysg rhai o eglwyai Oermany ; ac mae rhai 
yn yr eglwysi Henaduriaetbol ag a wnant yr un peth, ac a 
feiant hyn oll» oddieithr dysgeidiaeth, fel newidiadan, 
mesorau a golenadau newyddion, myned rhagddyot yâ en 
nerth eu hunaini &c. ac fei yn tneddu i wneud drwg mawr. 

6. Enwaf amrywiolo ddynion ag a drefnodd rbaglnn* 
iaeth ddwyfol i fod yn enwog mewn dtoyn t mewn y newid* 
Jadau hyn. 

(1.) Yr apostoüm a wnaetbant newidiadau mawrion, M 
y gŵyr pawb. Wed4 yr adgyfodiad, ac iV Ysbryd Glàn 
gael ei dy wailt arnynt, aetbant allan i aii-iunio yr eglwya» 
Drylliasant y mesurau luddewig, fel na adawyd braidd 
ddim gweddill o honynt. 

(2.) Luther aW diwygwyr, Cawsant rwystrau mawrion, 
a'r achosioedd, eu boii yn cynnyg dwyn i mewn fesnran 
newyddion, mewn addoiiad cyhoeddus, ac i ddwyn yr 
efengyl yn ei grym at galonau dy nion. Glynid yn rbyfedd 
wrth bethaudyeithr a gwarthus y Pabyddion, fel pe bnaa- 
ent o ddwyfol awdurdod ; a bu y fath gynnwrf wrth gynf- 
nyg eu nhewid, ag a fu agos a llenwi Ëwrop á gwaed. 

(3.) W^sley aH gydweitbwyr. Nid ymadawodd Wealey, 
ar y cyntaf, â'r eglwys sefydiedig, ond lluaiodd ddoa> 
parthau bychain, ag a ddaatbant yn eglwys o fewn «giwya. 
£fe a arosodd yn yr eglwys £sgobaethol; ond dygodd 
gyanifer o fesurau newy ddion i mewn, fel y oyft'rodd Lioegr 
oll, beîid ef fel yn peri newidiadau ac anghydfod, ac ya 
dysgtt pethau newyddion y rhai na ddylid en derbyn, 

Yr oedd Whitefield o ysbryd cyfi'elyb, ac, feLWesley^ 
parai newidiadan. Yr wyf yn credu iddo ef a'i gydym* 
meithion, gael eu bwrw o'r athrofa am gynayg meauran. 
newyddion, megis cyfarfodydd gweddio. Gweddientgyda 
«n gilydd» ac eglurent yr ysgrytbyrauy ac yr oedd hyny y 
fath beth newydd a rhyfygus ag na ellid ei oddef. Pan 
ddaeth Whitetíeld i'r wiad hon» y fath wrtbwynebiad rhyf- 
edd a gafoddl Byddai yo fynych agos â cbolii ei fywyd.. 
, Yn awr» edrych pawb arno fel gogoniant yr oes y bn by v 

Digitiied by VjOOQ lC 



241 

jnddi. Ae laae Uawer o'» heewed hì wedi yinddyoag 
eymnakit oddiwrth ragfara (el y tybiant fod Wesley md 
▼B iinig yn ddyo da ood yn un doetli a defnyddiol iawa. 
jf pryd hwnw yr oedd agoa yr hoU eglwya ya groea idd» 
ynt, gan dybied y dystrywient yr eglwys â'a nhewidiadaa« 
(4.) Pruiämt Edwardê. Yr oedd y dyn mawr hwn yn 
enwog yn ei ddydd am fesarau newyddion» Yn myig 
pethaa ereiU gwrthododd fedyddío plaot rhiení anedi^ 
otriol: yr oedd yrarferiad o fedyddio y cyfryw blant wedi 
ei dwyn i mewn i eglwyai Lloegr Newydd yn y canrií 
blaenorol, a daethai agos yn gyfiredinol. Tybiai Edwarda 
fod yr arferiad yn ddrwg, a gwrthododd ei diiyn, ac yi^ 
gydwodd hyn holl eglwysi Lloegr Newydd: nnodd a 
phenderfynodd caut o weinidogioo i'w ddiarddelu* Efe a 
yagrifenodd lyfr ar y mater» ae a'u trechodd oll: hyn, 
oddieithr y rhyfel chwyldroawl, barodd y cyffroad mwyaf 
i^ a f u enoed yn Lloegr Newydd. 

Owrthododd Cymmanfa gyffredinol Connecticot gefnogi 
WhitefíeM o herwydd ei newidiadau. *' Beth» efe a breg- 
etha aUan, mewn unrhyw le i" Arswydns i Y fath bedi 
orohyU fod dyn yn pregethu yn y meusydd neu yn yr 
heolydd. Bwriwoh ef allan. 

Yr oedd y rhai hyn oU yn ddynion ymdreohgart yn 
oeisio ffyrdd i wneud Ues ao achub eneîdiau ; a chawsant 
oU yr un gwrthwynebiad, rbwystrid hwy, à chynnygid 
dystrywio eu cymmeriad a'u dylanwad* Mae %/r yn bod 
yn awr, a ysgrifenwyd yu.amser Edwards» gan athraw 
duwinyddiaeth, wrth yr hwa y mae enwau Uiaws o wein- 
idogion» yn erbyn Whitefield acEdwards, eu cydUfurwyr 
a'u mesoran. Cyhoeddwyd Uytbyr yn y ddinas hon gan 
weinidog» yn erbyn Whitefieid» yn gwrthwynebu newid- 
íadan yn yr un modd ag y gwneir yn awn .Ynamser y 
gwrthwynebîad diweddar i adfywiadau yn iVetP Yoríf 
rhoddwyd copi o'r Uythyr hwn i Olygydd Cyhoeddiad 
Crefyddol gyda dymuniad iddo ei ffyboeddi* Gwrthod- 
oddy o herwydd ycymmwysid ef at y adadi bresenol. Co&f 
hyn i ddangos mai yr un y w v gwrtbwynebiad, yn y gwa- 
faanol oesauy i fesurau newyddion a fwriedir er iles achos 
crefydd. 

i. Fn yr oes òre«<yioi, oynnygiwyd Uawer o bethao ag a 
fuant o les, ond gwyrthwyaebwyd hwynt» am eu bod yn 
wewiäiadau, A cban fod rbai etto yn ansefydlog yn eu 

Digitized by VjOOQ lC 



242 

cyloh, tybiats mai da fyddaì aylwi arnynt* Mae tri .phi»tfav 
yn neillduoU &g ^ nédiry am hyny syiwaf arnynt; sef 
Oyfarfodydd % rai dan wasgfa, eisteddU iV eyfnfw^ a chÿf- 
arfodÿíld gohiriedig, Gwrthwynebtr y rhai byn, agelwir 
hwynt yn fesarao newyddion, 

(I ) Cyfarfodydd i rai dan waêgfa, Y cyntaf y clywaia 
am dano wrth yr enw hwn, « ín yn Lloegr Newydd, lle y 
sefydiwyd ef er cael siarad â phechaduriaid dan wasgfa, a 
rboí addysg priodol i wâhanol bersonan, er ea ty wya yn 
ddioed at Grist. Ëglur y w fod ei amcan yn ol athroniaeth^ 
ood gwrthwynebwyd ef am ei fod yn newydd. Mae daa 
ddalloddwyn yn mlaen y cyfarfodydd hyn, y naill a'f 
liall a etyb y dyben. •[!.} Siarad ychydig yn bersonol, er 
gwybod teimlad pob un, ac yna rhoi annerchiad i bawb, 
gan sylwi ar ea camgymmeriadan, a symud eu dyryswch 
oll ynghyd. [%] Trwy fyned at bob an^ a thrin ei fateir 
yn gytíawn wrtho ei hao, a'i annog i roi ei galoo i Ddaw« 
Mae y ddwy ffordd yn bwysig, aV rhai hyn fa fwyaf 
llwyddiannas mewn ymarferiad. Ond raaa llawer yn 
igroes iddynt am eu bod yn newyddion. 

(2.) Cgfarfodydd gohiriedig. Nid yw y rhai hyn ju 
newyddion, ond cedwid hwynt, mewn rhyw ddull, er pan 
mae eglwys ar y ddaear. Nid oedd y gwyliau laddewìg 
ond cyfarfodydd gohiriedig: yr oedd y <itfJZ'0*a.eadw ym 
wabanol i'rhyn sy yn awr; ond yr oedd yr amean yr an*; 
c^ssegru rhes o ddyddiau at wasanaeth crefyddoi, er perí 
i bethaa dwyfol wnead argraff dyfnaeb ar feddyliaa y bobl. 
Pob enwad crefyddol, pan Iwyddo ereíydd yn iea plith« a 

Îynnaliant gyfarfòdydd gohiriedìg* Yn yr Alban arferenìt 
dechrea ea cyí^rfo:dydd cymmnndebddydd fau» a phar- 
haa dros y Sabboth. Pobl yr eglwys sefydledig, y Beú*' 
yddwyr, a'r Wesleyaid, oll a gynnaliant eu cyfarfodydd 
gohiriedig. £r hyny yn ein dyddian niy gwrthwynebir 
hwynt, yn enwedig gan Henadariaethwyr, fel mesnraa 
newyddion, ac ystyrid eu bod yn niweidiol îawn, er iddyift 
gael eu beodithio mor amlwg ac mor beiaeth, Nodaf rai 
-petbau y dylid eu bystyried gyda godwg arnynt. 

[1.] Wrth. eu pennodi, dylid ystyried am^icŵiodiifi^y 
òobl; pa un a ail yr eglwys roi eu bamser a dwyn yn mlaen 
ycyfarfod: esgeulasid hyn weitbiáo; anturiodd rhai gyf« 
yngu ar fasnach angenrbeidiol pobi. Yn y wlad mynant 
bennodi y cyfarfod'yn amser cynhauaf^ ac yn y ddinas yii 

Digitized by VjOOQlC 



243 

yr aoiser mwyaf prytnr ar famiftch, pan mae galwad nchel 
arbawb t ofala am eu materíoo bydol, Mewn difiyiìiad î 
hyu^ dywedir y dylai ein gwaith ni roi Ue yn wasiad i waith 
2>»to;fod pethau tragy'wyddol bob amser gymmaÌDt fwy 
pwyaig ná phethantymmorol» (é\ y dylai pob gorehwyl byd- 
0Ì9 òoèAmËer^roì Ue i gyfarfod gohiriedig. Ond aid ein gor- 
chwyiiu yw y gorchwyi bydol y mae a fyiioo»a9 ef : mae 
gymoiaint yn waith i>Hto» ac yn gymmaint o ddyledswydd 
afnom ni, ag yw! gweddian a chyfarfodydd gohiriedig. 
Oa nad ystyriasom etn gorohwyl bydol yn y goleu hwn, nî 
ddyagasom etto y wers gyntaf mewn crefydd ; ni ddysg» 
asom ett<r wneud pob peth er gogoniant i Dduw. Ag 
ystyried pethau feUy-*ag ysgaru ein gwaith bydol oddi- 
wrth grefydd, yr ydym yn byw chwe diwmod i ni ein 
hunain, a'r seithfed i Dduw. NlD YW owiR ddtlbd- 

SWYDDAU BYTH YN RHWYSTRO EV OILYDD. Mae i 

ddyddìau yr wy thnos eu dyledswyddau priodol hwy, ac ì*r 
sabboth ei ddyledswyddau priodol yniau, a dylem fod yr 
un mor grefyddol bobdydd o'r wythooa, ac yn ycyBawniad 
o ddyledswyddan pob dydd. Yr ydym i aredig, hau, 
gwerthu nwyddau, a dUyn pob galwedigaeth, gyda'r un 
elwg at ogoniant Duw, ag wrth fyned i'r addoidy ar y 
sahboth, gweddio yn eîn teuluoedd, a darUen ein Bìblau: 
mae hyn yn egwyddor flaenaf mewn crefydd. Yr hwn sy 
heb wybod ao na weithreda ar yr egwyddor boo, mae heb 
ddysgn A, B, C» crefydd etto. Yn awr» mae tymmoran 
neillduoi o'r flwyddyn pan eilw Duw yn ei ragiuniaethi ar 
ddyn i ofalu am ei orchwyl, am fod gorchwylion y byd ar 
yr amaer yn bwysig iawn, ac y rhaid eu gwneud yn y tym« 
mor hwnw, os gwneìr hwy oU ; amser hau a metli mewn 
gwlad, a thymmor masnach mewn trefi. Ac nid oes hawl 
i ddywedyd, ar yr amserau hyny, y gadawn etn galwedig* 
aeth ao y mynwn gyfarfod gohìriedig. Y gwir yw, nid 
eiddom ni yw y gorchwyl. Oddieithr i Dduw, trwy ryw 
awgrym neiUdaol yn ei ragluniaeth, arwyddo mai ei 
ewyliys ef yw i ni roi pethau heibio a chadw cyfarfod 
gohiriedig ar y faih anuerau, tybiaf mai temtìo Dow yw eu 
peonodi. Mae fel dywedyd, *' O Dduw, ein gwaith ni yw 
y gwaith bydol hwn, ac yr ydym yn barod i'w roi beibio 
er mwyn dy waith di,'* Oddieithr fod Duw wedi ûfwyddo 
mai ei ewyllys y w tywallt ei Ysbryd, ac adfywio ei waith 
ar y cyfiryw bryd, ac iddofel hyn oitr ar ei bobl, i adael» 

Digitiied by VjOOQlC 



244 

ar yr amser» ea gahredigaetfa» a goMu ys neUldiiol am 
gyfarfod gohiriedig, ymddeDgys i mi y gall Duw ddy wed* 
yd wrthym yn y fatii amgylehiadaa, '* Pwy a ofÿnodd hyn 
ar eich llaw," 

- Mae gan Ddnw h«wi i drefnn ein hamser tel y gwelo 
yn dda, i eiym ì ni roi oarhyw ran, neu yr oH o'n haraser 
at ddyledaŵyddan crefyddoL A phan yn eglar y galwo 
aagylchiadan am hyny, dyiem roi heibio bob gwaith arail^ 
ac ymdreehu yn ddíoed a pharhatia i achnb eneìdiau. Os 
ymdriniwn ft'n gorchwylioo ar egwyddorion iawa, ae i. 
ddybenion iawn, ac yn hollol i ogoniant Daw^ ni byddwa 
yn groes an pryd i roi ychydig o amaer i fyned i gyfarfod 
gohiriedig, pa bryd bynag yr ymddangoso fod rhaglaniaeth 
Daw yn galw am dano, Nid yw dyn a ystyrio ei hnn yn 
oruchwyliwr» yn yatyried mai caledi yw gorphwys ar y 
aabboth, ond mai braint ydyw: dichon y teimla y perch^ 
enog hananol mai caledi y w rhoi beibio eì waith ar y sab* 
hoth. Ond y gwa$, yr hwn a weithia nid iddo ei liun ond 
i'w feistr, a ystyria mai braint yw gorphwys ar y sabboth* 
Felly, os gwetthiwn ni dros Ddnw, nt thybiwn ei fod yn 
galedi os gofyn efe i ni roi heibio ein gorochwylion bydoi 
a chadw cyfarfod gohiríedig : dylem yn hy trach ei ystyr- 
ied fel gẁyl. Pa bryd bynag, gan hyny» y clywoch d$lyii 
yn dywedyd nad all adael ei fasnach i ddyfod i gyfarfod 
gohiriedig — mai ei ddyledswydd yw gofain amfasnach» 
mae achos i ofni y goiyga efe y masnacb fel ei eiddo ei 
hnn, aV cyfarfod fel eiddo Dnw. Pe teimlai efa fod ei 
fasnach a gwaith ei dyddyn gymmaint yn waitb Dow ag 
yw myned i gyfarfod gohiriedig, byddai yn ddna yn 
ewyllysgar tawn i roi lieibio ei iafor bydoi, ac esgyn i dŷ 
Ddow i gaei ei adfy wio, pa bryd bynag yr ymddangoso fod 
Daw yn galw pobl at y-gorchwyl hwnw* Mae yo deilwng 
iawn o sylw, iV gŵyliaa Inddewig gaei en sefydlu ar y 
tymmoraa hyoy oV Swyddyn, yn y rhai yr oedd gorchwyl- 
ion bydot yn gwasgn ileiaf. 

Cafodd y cyfarfodydd hyny, rai gweithìaay ea pennodi 
yn yr amser y mae pobi brysnraf gyda masoach, ac ni bu 
oanlyniadaa da iddynt, yn amiwg o herwydd diffyg gofain 
am y rheoi a osodwyd i iawr yma. Brydiaa ereiii, cyn- 
naiiwyd cyfarfodydd ar yr amser y mae pobl bryanraf 
gyda masnach, a boant yn arddeledig iawn. Ond oanlya* 
ddd y fendith ar yr amseraa hyfty am i'r cyfarfod gaei ei 

Digitiied by VjOOQlC 



245 

bennodi mewn nfìidd^dod i amlygiad o ewyllys Dnw, gan y 
rhai a feddent ddirnadaeth ysbrydol, ac a ddeallent ar* 
wyddiön yr amserau, Ac yn fyuych, yn ddian, bu ì ber^»^ 
sonau ddýfod i'r cyfarfodydd, y rhsì % dybieHt yn sicr eu, 
bod yn rhoi eu gwaíth eu Áunat» heibìo, i ofalu am waìth 
Duw, ac yn y cyfryw amgylchiadau gwnaethant yr hyn a 
dybient hwy yn wir aberth, a Duw mewn trugaredd a 
roddodd iddynt y fendith. 

[2.] Yn gylfredin, dylai cyfarfod gohiriedig gael ei 
ddwyn yn rolaen oll, a'r gwaith gael ei gyfláwnì, gan yr un 
gweínidog, os gellir. Cynnaliwyd Cyfarfodydd gohìriedig 
weithiau, gyda dibyniad y deuai rhai ^einidogion i mewn 
o ddydd i ddydd : ac ni cheíd bendith. Ac yr oedd y 
rheswm yn amlwg. Ni ddeuent mewn teìmlad addas i 
ymosod at y gwaith, ao ni wyddent gyflwr meddylìau y 
bobl» fel y gallent wybod beth i bregethu iddynt. Tybier 
fod i ddyn claf alw meddyg gwahanol bob dydd. Ni 
byddai efe yn gwybod pa deimladau a fu gan y ciaf, rhed* 
iad y clefyct, na'r driniaeth a gawsaí, naV cyffyriau a gyn- 
nygiasid, na pba beth a allai y claf ddal. Tebygol y 
y Heddid y claf fel hyny. Felly yn union mewn cyftirfod 
gôhiriedig, a ddygir yn mlaen gan ddilyniad o weinîdogion. 
Nid all neb o honynt fyned i'w ysbryd, ac yn gyflredin 
gwnant fwy o niwed nac o les. 

Ni ddylid pennodi cyfarfod gohiriedig, oddieithr i bobl 
allu diogeln cynnorthwy iawn ato, a ohael gweinidog nen 
ddan a gytunont i aros yn y fan nes gorpheno y cyfarfod : 
yna, tebygol, y diogelant lawer o fendith. 

[S.] Ni ddylai fod eynnifer o gyfarfodydd cyhoeddus ag a 
rwystro ddyledswyddau yr ystafeíi ddirgel ac eiddo y teuiu^ 
os ámgen cyll Cristionogion eu hysbrydblrwydd, a goli- 
yngant eu gafael yn Nnw, a bydd y cyfarfod yn ofer. 

[4.] Dylai teuluoedd beidio trafferthu cynimaint i roes- 
awu dyeitbraid ag a wneloiddynt esgeuluêo gweddi a dyled* 
swyddau ereiH, Dygwydda yn fynych pan gynnalier 
cyfarfod gohiríedig, fod rhai o brif deuluoedd yr eglwys, 
golygaf y rhai y dibynir mwyaf arnynt i gynnal y cyfar- 
fodydd, ddim yn dyfod at y gwalth oll ; a'r rheswm y w, 
y beichir hwy â liawero wasanaeth. Cymmerant draíTerth 
afreidiol yn fynych i ddarparu i bobl a ddenant o bell i-r 
cyfarfod, ac mewn modd ffol ymdrafferthant i wnead 
gwledd, nid yn nnig pethau cysurus ond moethau. Dylid 

* DigitizedbyVjUU^lt: 



246 

4e«ll yn wafttad y dylai pob tenlu dTaSèvtbo a gwnead 
oyD llcîed o rwysg ag a eUir, a^ dangoa en Uetygarwcb yn 
y mod'd hawddaf, fel y gi^Uont pU gaiel amser i weddio, 
myned i'r cyfarfodf a gofaln am betban. y deyrnas. 

[5.] Erdim, gocbelerbod yn hwyr ÿ noÊyn afreidioL 
Os bydd pobl yn bwyr» noa ar oL nosi tçenUant 09 cyrff 
yn anocheladwy, paUa en iechyd. a bydd diry wiad. Ym- 
oUynga pobl weithian mor bell i gael en cynhyrfn fel y 
eoUant en oysgo, ac y denant yn afreolaidd at en prydiaa 
bwyd, nes y Uaesant, ao y dirywiaot. Os na chymmerir 

äf gofaL mwyaf i fod ynrbeolaidd, ày cynbyrfiad mòr fawr» 
èl y ilaesa natnr» yr ymoUynga pobl, ao y saif y gwaith. 

[6.] Dylid yn ofalns ochelyd pob pleidtoldeb. Os tyr 
ysbryd plaid allan, wrth bregetbn, gweddío, nen gyfeilU 
acbn, rbwystra hyny i'r çyfarfod fod o les. 

[7.] Gocbeler rhoi dibffuiad ar gyfa^fod gobirìedig, fel 
pe gumelai ef hono ei hun beri adfywiad» Mae hyn yn 
beryglns iawn» a bn bob amser yn beryglas. Dyma y 
rbeswm mawr pabam mae yr eglwys mewn gwahanol 
9esaa gwedi gorfod rhoi heíbio ei mesaraa— -am fod Crist- 
ipi^pgion yn dyfod i bwyso arnynt am Iwydd. Bn felly 
Ol^wn rhai manan gyda golwg ar gyfarfodydd gohiriedig, 
Cawsant en, bendithio gymmaint, fei mae pobl mewn rhai 
Ueoedd wedì meddwl os gaUant ond cael cyfarfod gohtr- 
iedig, y rhaid y cânt fendith, ac y troir pechaduriàid* Ac 
felly pennodasant. pn cyiarfod^ heb nn parotoad yo yr 
eglwysy yn OAÌg anfonant am ryw weinidog enwog, a 
rhoddant ef i bregetha, fel pe troai byny bechadariaid. 
Eglar yw yr atteUr y fendith oddiwrth gyfarfod a gynnelir" 
fel hyn, 

[8.] Gocheler rhag mabwysiadn y dyb nad eUir cael 
adfywiad heb gyfarfod gohiriedig. Mae rhai egiwysi wedi 
aoddi i farweiddrdri^ gyda golwg ap y mater hwn. Maë 
en zel wedi myned yn afreolaidd, a,tbwymyDaidd, fetoa 
leddyliant nn amser am wnend dim er caek adfywiad, ond 
yn noig yn y ffordd bon^ Pan gyonatier cyfarfod gobir* 
iedigy ymddengys ea bod yn frwdfrydig rbyfeddoi, ac yoa 
syrthiant i farweidd-dra.nes y gwncilo cyfarfod gohiriedíg 
arall beri cynhy.rfíad-. Ao yn- awr tybia Ihaws yp yr eglwys 
fod yn angenrheidiol rhoi cyfai'fpdyddi gohiriedig, beibio, 
ara y oamddefnyddir hwynt fel hyi), Dÿlai pob egiwys 
wyUo y» erbyn; byn, fel, na. yref b,wy i'w r.hoi hetbipy a 
«hoUi y lles y tnedda cyfarfodydd goliiriedig iV berí. 



247 

(3.) EUiedáÊei räi âàn wä$gjfk ; feef eisteddle a bentìodi> 
òrewn addoldy, îiè ^ ^lìo rhai dan wasgfa ddyfod a chaet 
ea liannerclL yn neilid^iẃiy ao y gweddìer drostynt, ac yt 
ymddyddáẁer A hwyât ẃeithian yn bersonol. Gwrth^ 
'wynebii* mwy, yn tidiẃeddar, ar y mesur hwn» naò ar nú 
arali. Pa bethyw yr wrthddadi fawr? Ni allaf fì ei gẅeU 
ed. Mae antean ỳr eiìBteddle hwn, yn ddíany yn gysoa aÿ 
athronîaèth, Sic â chyfVeithiaa y nieddẃl. Goiygir dàa bethi 

1. Pan fyddo rhywiin a'i fedd#l yn drallodas iaŵn, 
gŵyr pÀẅb ei fod yn ofàlas íäẅn i beidio atnlygo ei deimU 
ad : a pheth mawr lawn yẃ èi gael yn foddlon i ereill gael 
gwybod y ffaith. Ac mor faati ag y galloch ei ddwyn I ' 
foddloni i amlyga ei dieimladaa» eànillasoch bwnc mawr» 
Pan byddo rhywnìi ẃedicael ei ddarostwng gan ystyHaetb 
o'i gyflwr» os gellẁch ei ennill i foddloni i faysbysa hyny,. 
os gfeliweh «i enni)! I dori cadwyni balchder, ennillasoch 
fautais fawr taag at ei droedigaeth. Mae hyn yn gyson 
ag âtbronia<r/th tneddŵl dyrté Pa gynnifer o fiioedd sy ag 
4 fendithialit Ddaw byth am iddynt, pàn yn e'ael etl 
gwasga gan y gwiriotttddd, raet ea dwyn i gymmeryd y 
tam hwn> a bwrw ymaitli y dyb mai peth arswydas o^dd i 
tteb wybod ea bod yn dmiiodas ynghyich ea haneidiaa. 

Ŷ. Amcán ansll ẅk'th bennodi eisteddle i rai dan wasgfaý. 
yw dynoethi twyll, ac felly rhagílàena gaaobaithv Gwrth- 
wynebwyd y pennodiad ar y dyb y taeddai i grea twyli à 
gau obaitb t ottd tnae yr wnhddadl hott yn afìresymol. Y 
fwir yw y taedda ytt gfoes. Tybier fy mod yn pregetha 
ar Gymmedroldeb, ac i mi y n gyntaf, i ddangoa drygaa ang^ 
hymmedroldeb, sylwi ar y meddwyn^ a't dealn^ a dangol 
yr amrywiol ddrygau a aehosir, nes y teimto pob ealon. 
Yna dariuttío y pdrygi mawr o yfed eymmeêrei, a dangofe 
ymodd yrarweinai feddwdòd a dinystr, ao nad oesdiog<BN 
wch ond m*ewn LLWYR-YMATTALIAD, nes byddô 
ẅgeinia^ yn barod i ddywedyd» *' nid yfwn ddiferyn mwy 
o ŵlrod poeth t^ä yn y byd ; os gWnaẁn, gallWn dàysgwyl 
y tawn fedd y meddwyn." Yn awr arosaf, a chaiff ylr 
ardystSad ei attfon o amgylch^ ac maa pob an sy wedi 
pettderfynn yn gadartt» yn barod i'w arẃyddo. Ond pn 
f yniiifef a ddeòhreuant dyna yn ol a phetraso, patt dde» 
ellrenẁih kìw al^nynt i tetnoyddà ardjfgHad Llwyr-yfliattaK 
iad^ Dyẁed nn wrtho ei hun, '<A arŵyddaf fi ef. ai ni 
^nàf 7 Tybiait 1 mi benderfynoi» arìiBtyddd ardyatiad imL 

Digitized by V3UUy It: 



î 



248 

fafbyth ettOf ni wn beth i ddyiredyd yngfiyloh hyD**' 
VUy gwelwch pan álwer ar ddyn i roí gwystl, os ceir nad 
yw yn benderfynol, efe a ddengyç nad oedd yn ddîdwylh 
iJyny yw, ní ddaetb efe erîoed i'r penderfynìad hwnw ar 
y pwDCy ag y gellir pwyso arno y rheola efe ei facbedd 
o hyny allan. Yr un modd y mae gyda phechadnr deffro- 
edig. Pregethwch iddo, ac ar y pryd hwnw efe a dybia 
ei fod yn foddlon i wnead unrfayw beth; tybìa ei fod yn 
benderfynol i wasanaethu yr Arglwydd ; ond dygwch ef 
at y prawf, gelwch arno i wneud un peth, i gymmeryd un 
cam, ao a'i dygo at bobl Dduw; neu croeswcb ei faìcbder 
— cyfyd ei falchder, ac efe a wrthoda ; dynoethir ei dwyll, 
ac efe a wel ei fod yn bechadnr colledig etto ; pan, oni 
bnasai i chwi wneud byny, y gallasai efe fyned rhagddo 
gao wenieithio iddo ei buo ei fod yn Gristion. Os dy wed« 
wcb wrtho, '* Dyna yr eiiileddie i rai dan wasgfa, deuwch 
allan, ac arddelwch eich penderfyniad i fod o du yr At* 
glwydd ;" ac os na bydd ete yn foddlon i wneud peth cyn 
Iteied â hyny, yna nid y w y n foddlon i wneud dtm, a dyna efe 
wedi ei ddynoethi o flaen ei gydwybod ei hun. Datguddia 
hyn dwyll calon dyn, a rhagflaena lawer o gamgymmeriad 
gyda golwg ar droedigaeth, trwy ddangos Vr rhai ag a 
allent yn amgen dybied eu hunain yn foddlon i 'wneùd 
unrhyw beth dros Grist, nnd ynt^ mpwn gwirionedd, yn 
foddlon i wneud dim, 

Gwelodd yr eglwys bob aniser fod rhywbeth yn angen* 
l*heidiol i ateb y perwyl hwn. Yn nyddiau yr apostolion, 
bedydd A htebBì y dyben bwn, Pregetbid yr efengyl i'r 
bobl, ac yna gelwid ar bob un a foddlonai fod ar do yr 
Arglwydd i gymmeryd ei/edycldfto. Gwasanaethai yr nn 
dyben yn hollol ag a wna yr eisteddle i rai dan wasgfa yn 
awr, fel amlygiad cyboeddns o'n penderfyniad i fod yn 
Gristionogion. Ac yn ddiweddar, mae y rbaí ynt yn 
groes iawn i'r eisteddle i rai dan wasgfa, wedi gorfod 
cymmeryd rhywbeth arall yn ei le^ nen ynte ni ailent 
fyned rhagddynt er cael adfywiad, Rhai a gymmerasant 
y dull o erfyn ar y rhai a fyddo dan wasgfa am eu heneid- 
iaq, i aros yn ol i gael ymddyddan â hwynt wedi i'r lleill 
fyned allan. Ond betb yw y gwahaniaeth? Mae hyn yn 
gymmaint o brawf â'r Uall. £reiU ag ynt yn cywilydciio 
defnyddio vr eisteddle i rai dan wasgfa, a ddymunant ar y 
rhai a deimlant dan y gair, î aros yn eu lleoedd pan elo y 

Digitized by VjOUy It: 



Ì4B 

llelll' állMi. Galwa ereill &r y rhai ynt dân waggfa i neill^ 
áüú iV yagoldÿ nea le cyffelyb. Yr un peth yw anican ac 
«gwydöor yr hoH bethan hyn — dwyn y bobl allan o^a 
Uocheso gau-fywìlydd. Clywais am nn dyn yr hwn oedd 
yn groes iawn i fesiirau newyddion, yn nn o'i gyfarfodydd 
a ddeisyfodd ar y rhai oeddynt foddlon í blygu i Dduw, 
ae a hoffent i'r egiwys weddio drostynt, i arwyddo hyoy 
trwy bwyso en penaa ar yr eisteddle o'o blaen. Pwy na 
wel nad oedd hyn ond rhywbeth yn lle yr eisteddle dan 
aylw» ao i ateb ei ddyben, ao iddo gymnieryd y dnll hwn 
am y gwelai fod rhywbeth o'r fath yn angeurheidiol ? 

Yn awr paham y gwrthwynebir cymmeryd rhyw eist- 
eddle neillduol, sefyll i fynu, nen fyned iV ysgoldýf Yr 
nn peth a olygwn yn y naill a'r llall ; ac nid yw yr 
egwyddor yn newydd. Gwneiid y peth bob amser o ran 
•ylwedd. Josuah a alwodd ar y bobl i bentlerfyDu beth a 
wnelent, a hwy a lefarasant yn gyhoeddus, '* Yr Arglwydd 
eÌD Dow a wasaDaethwn^ ao ar ei lais ef y gwrandawn." 

NodiadaU'^l. Wrth chwilio hanes yr eglwys cawn na 
bn diwygiad mawr erioed» ond trwy fesnrau newyddion. 
Pabryd bynag y llonyddo yr eglwys nes myned yn jfurjhl 
wrth wneud pethau, denant yn fuan i bwyso ar y cyflawn- 
iad allanol, ac felly i gadw ffurf crefydd pan wedi colH y 
sylwedd. Ac felly cafwyd yn wastad na ellir eu deífroi fel 
ag i ddiwygio y drygau hyn» a pheri adfywiad mewn cref- 
yddy yn unig trwy ddilyn y ffu-rf sefydledig hÒDo. Dìchon 
nad gormod yw dywedyd na all Duw ei hun beri diwyg» 
iadau ond trwy fesurau newyddion. O leiaf, mae yn ffaith 
i Dduw yn wa$tad ddewis y ffordd hon, fel y ddoetbaf a'r 
oren a ailai ddyfeisio neu gymmeryd. Ac er fod y 
Biesuráu a ddewisodd Duw ddefnyddio, a'r rhai a fendith- 
iodd er bywhau ei waith, bob amser wedi caei eu gwrtb* 
wynebu a'u beio fel niesuraunewyddion, etto efe a barhaodd 
i weitbredu ar yr nn egwyddor. Pan gaffo fod rbyw 
ddnll wedi eoili ei ddylanwad, trwy iddo ddyfod yn ffurf, 
efe a ddelnyddia ryw fesur newydd, yr hwn a RUTflRA 
arBynt yo eu dulliau cysglyd, ac a DD£FFRY eglwy» 
farwaidd ; a lles mawr a ddilyna. 

â* Hae yrnn gwahaniaetb, o ran sylwedd, agsy ynawr» 
wedi hod bob amser yn mhob tymmor o ddiwygiad ac ad- 
fywiad erefyddol. 'Bu yn wastad rai ag oeddynt yn glynu 
ym sa«th wrih ea duUiaii a'u tybiau eu haDain, a'n âbrdd^ 

x2 

Digitiied by VjOOQlC 



260 

bwy o wDeud pethaa, fel pe buaaai g«Dddynt '' Fel hyn y 
dywed yr Arglwydd" am bob no o honynt. Galwaaant y 
rhai a wabaDÌaetbent oddiwrthynt, y rhai a ymdrechenl 
wtbio arch iacbawdwriaeth yn mlaen, yn Wesleyaid, 
golenadan newyddion, gwreiddiolwyr, yr ysgol newydd, 
y ddnwìoyddiaeth newydd, ac amrywiol oenwau gwarthn» 
ereill. Ac mae yr holl ddadfeiliadau a ganlynasant wedi 
codi oddìwrth ddau betb, y rhai y dylai yr eglwys er dira 
beidio en besgeuluso. , 

(1.) Yr hen ysgol, neu blaid yr hen fesurau» abarhasant 
yn eu gwrthwynebìad, ac a aíaelasant yn mhob peth a 
ymddangosai fod yn aDghaUineb yn nghyfeillion y gwaith. 

Yn y cyfryw amgylchiadau, mae yr eglwysi yn raddol 
wedi colli eu hyder yn y gwrthwynebiad i'r mesnraa 
newyddìon, ac ni frawycbir hwy gan y son am ** dduwin- 
yddíaeth newydd,"a '*newidiad." Gwelantfod benditbDaw 
gyda y rhai a gyhuddiro fesuraunewyddionanewidiadan, 
ac mae gwrthwynebiad parbaus yr hen blaid, a llwydd 
parhaus y blaid newydd, wedi dystrywio hyder yn y 
gwrtbwynebiad, ac maent wedi biiuo ar y cri parhans^ 
*' goleuadau newyddion," a ^' duwinyddiaeth newydd," a 
^'mesurau newyddion." Felly mae y glorian wedi troi, 
a rhydd yr eglwysi eu barn yn fiafr y blaid newydd, ac 
yn erbyn yr hen blaid. 

(2.) Ond yn awr, sylwer; pan fyddo pethau felly, mae 
y diaíol eilwaith ac eilwaith, wedi cymmeryd mantats, ac 
mae personau wedi codi, ac yn cael en cynual gan hyder 
yr eglwÿs yn y blaid newydd, ac yn eucael wedi blino ar 
y. gwrtbwynebiad, ac yn barod i wneud unrhyw beth^ er 
cynnydd teyrnas Crist, hwy a'u gyrasant i eitbafed, ac 
mewn llawer o engreiflTtiau, dygasant yr eglwysi i ganol 
yr anbawsderau y rhagddywedodd eu gwrthwynebwyr am 
danynt. Fel hyn, pan oedd y frwydr wedi ei hymladd 
a'i heDDÌlI, zel fyrbwyll rhai dynion o fwriad da ond di- 
bwyll.a barodd wrtbweitbiad, ac a ddygodd gwmwi dros 
yr eglwysi dros flynyddoedd. Fel hyn y bu hî, fel y 
gŵyr llawer, yn nyddiau President Ëdwards. Dyma graig 
ar yr hon yr adeiladwyd goleudŷ, ac wrth yr hon os tery 
yr eglwys yn awr, y mae y ddwy blaid yn ddiesgus holl- 
oll. Gwyddys yn dda yn awr, neu dylid gwybod, i'r dad- 
feiliadau a ganlynasant adfywiadau y dyddiau byny, yo 
nghyd â'r dadfeiliadau a gymmerant le yn fynych^ ddyg^ 

Digitiied by VjOOQlC 



251 

wydd o herwydd dylanwad nnol gwrthwynebiad cyndjs 
yr hen bìaìd, ac ysbryd anhyfryd a diofal rhai o'r blaid' 
newydd. 

Ac yma dyiid rhoi rhybodd eglur iV ddwy blaid, rhag 
iV diafol Iwyddo i'n herbyn yn yr nn niodd, a ihan yr uo 
amgylcbtadan, ag y mae wedi llwyddo mor fynych. Oni 
bydd i'r eglwys rywbryd ddysgu doethineb trwy brofiad ? 
Pa mor fynych, O ! pa mor fynych, y rhaid i bethau ddyg- 
wydd fel hyn, cyn y delo y mìl blynyddoedd ! Pa bryd 
y daw yr amser y gall yr eglwys gael ei hadfywio, & 
obrefydd Iwyddo, heb beri y âtb wrthwynebiad ynyr eg» 
hoys ag a baro yn y diwedd wrthweithiad ! 

3. Mae y cri presenol yn orbyn mesnran newyddion yo 
beth gwarthns ìawn, pan ystyriom oddiwrth bwy y daw, 
a'i boH amgylehiadau, Mae yn rhyfedd iawn fod gwein- 
idogìon parchns yn brawychn o herwydd mesnrau newydd- 
íon y dyddian hyn, fel pe byddai mesurau newyddion yo 
rhyw bethan uewyddion dan yr haul, ac fei pe byddai 
y doll presenol o wnend pethau wedi disgyn oddiwrth yr 
apostolìoD, ac wedi ei sefydlu â "Fel hyn y dywed yr 
Argiwydd," pan mai y gwir yw, fod holl ddiwygiadau yr 
eglwys oddiwrth wrthuni Pabyddiaeth, wedi ei weitbio ^ 
trwy yr arferiad o fesurau newyddion, un ar ol y llail. 
Ni a edrychwn yn awr gyda syndod, a tbneddir ni i ed- 
rych gyda dirroyg braidd ar y cri o '^newidiad " agafu cyn 
ein dyddiau nì; ac wrth sylwi ar yr ofnau a fu mewn 
Uawer yn yr egiwys mewn dyddiau a aethant heibio, gyda 
golwgarnewidiad, cawn mai anhawdd yw rboi rheswm am 
y gwrthddadlenon ag oedd ganddynt, y rhai a ymddangos- 
ant i Di yn ddisail a gwrthun o leiaf, os nid yn warthus. 
Ond, a ydyw ddim yn rbyfedd mor bell yn miaen â^ hyn, 
arol i'r eglwys gael cymmaint o brofíad yn y pethau hyn, 
fod dynion parcbus a duwiol yn cymmeryd y fath fraw o 
herwydd i fesurau syml, ac athronyddoi, a ÌiwyddiaDnus, 
y deng mlynedd diweddaf gaei eu dw^n i mewn? FeÌ pe 
na ddylid goddef mesurau newyddion, eu bod o duedd 
dinystrioli ac y dyiai'r boll eglwys rybuddio i'w herbyn. 

Gwelwn paham nad yw y rhai a wrthwynel>ant fesurau 
newyddion,yn Uwyddiannm \ gaei adfywiadau. 

Ar dc/r^^aie, sy . neu y tybir eu bod, yn nglýn wrth y 
gwaith mawr a bendigcdig hwn o eiddo Duw y sylwant 
hwy. Ì!{\ chynnygìa neb wadu na bu drygionì : ond yr 

Digitized by V3UUy It: 



252 

wyf yn creda Da bu adfywiad er dechreoad y by4» i 
nerthol a helaeth âV nn a ífynodd droa y deng ralyiiedd 
dìweddaf, beb fod drygau cyinmaìnt nea fwy yn ei gaiilyB. 
£r byny mae llawer o grefyddwyr wedt bod yo brawyeha 
ea hanain ac ereill, trwy ayiwi yn barhaus ar ddr^fêM ad-« 
fywiadan. Atbraw mewn athrofa Henadariaethol adeiniH 
lodd mai ei ddyledswydd oedd ysgrifena rhes o lythynia 
at lleDadanaethwyr, y rhai yr ymddengys mai ca hMOcaa 
oedd rboi rhybudd trwy holl gyffiniaa yr eglwya» rha|^ 
drygan adfywiadaa, Pan y sylwa dynion ar ddryga« yn 
Ue ar ragoriaetban rbyw waith da o eiddo Dow, pa fedd 
y gellir dysgwyl iddynt hwy fod yn foddiol i'w ddwyn 
yn mlaen ? Hoífwn fod yn dyoer wrth ddywedyd hya, 
QDd etto mae yn fater y rhaid cyffwrdd ag ef. 

5. Heb fesurau newyddion ni all yr eglwya Iwyddo i 
ennill syiw y byd at greiydd. Dygir cynnifer o bethaa 
cyffrous yn barhaua danBylw pobl, mae y fath gynniweir» 
gynnifer yn crio •* Wele yma ! " ac ^* Wele acw ! " fel na 
ali yreglwys gadw ei thir, heb bregetha cynbyríasiawDy a 
digon o newydd-deb mewn mesuraa i gadw aylw dynion. 
Meanrau gwleidiadwyr, eiddo anüÿddiaid a hereticiaid» 
yr ymdrechu sy am olud, cynnydd moethau, a'r miloedd 
o ddylanwadau cÿnhyrfns a gwrthweithiol, sy yn ymosod 
ar yr eglwys ac ar y byd, a enniUant sylw dynion, ac a 
dynantbawb ymaitb oddìwrth gyssegr ac allorau yr Ar* 
glwydd, oddieithr i ni gynnydda mewn doethineb a daw« 
ioldeb, a dewisyn ddoetb y cyíryw fesarau newyddion ag 
a dueddant i dynu sylw dynion at efengyl Crist. Dywed- 
ais eisioes yn y darlithiau hyn« ambeidio dwyn pethaa 
newyddion i mewn yn gynt nac y bo gwir alwad am da]i« 
ynt : dylid ea dwyn i mewn gyda llawer o ddoethineb a 
gocheliad, a chyda gweddi, ac yn y dull a dueddo i beri 
cyn Uied o wrthwynebiad agaeliir: ond rhaid i ni gael 
meaaraa newyddion. A chadwed Duw yr eglwys rhag 
gorphwys mewn nn rhes o ffurfiau, a chymmeryd en 
mesuraa presenol nac unrhyw rai dyíodol i fod yn sefydloÿ» 

6. Eglnr yw y rhaid i ni gaeLmwy o bregethu cynbyr- 
fns, i daro anghenion a cbymmeriad yr oea. Deohreua 
gweìnidogion, yn gyffredinol, ganfod hyn ; ac achwyna 
rhai o honynto herwydd hyny, a thybiant mai raeaarau 
newyddion yw yr achos o hyny. Dywedant nad aU y 
fatb weinidogipn ag yr hofilssai ein tadaa ea cly wed, g^fc 

Digitized by VjVJOy It; 



263 

eu gwrando jn awr, nad alUnt gael lle, % chasgln cyn* 
nnlleidfa; a thybìant fod mesnran newyddiön wedi drygu 
ardiwaeth y bobL Ond nìd hyn y w yr achos. Mae cym* 
meriad yr oes wedi newid, ac ni chydffarBodd y dynion 
hyn ag ef, ond parhant y dnll sych a marwaidd o breg* 
ethn» ag a atebai haçner can miynedd yn ol. 

Edrycher ar y Wesleyaid ; liawer o'n gweìnidogion nid 
ynt ddysgedigy yn ol ystyr cyffredin y gair, cymmerwyd 
ílawer o honynt oddiwrth en galwedigaetban, ac etto casgl* 
asant gynnnlleìdfaoedd» gweithiasant en ffbrdd, ac enuill* 
asant eneidian yù mhob lle. Pa le bynag yr aeth y 
Wesleyaidy mae en dull eglnr» miniog, a syml, ond cynnes 
a bywiog o bregethn» wedi casgln cynDulleidfaoedd. Nid 
oes fawr o'r gweinidogion Henadnrol wedi casglu rhai mor 
Hiosog, nac wedi ennill cynnifer o eneidíau. Yn awr» n 
ydym ni i ddilyn yr hen ddnll ffurfîol o wneyd pethau, 
ynghanol y newidiadan hyn? Byddai mor hawdd troi 
afon yn ol, â throi y byd dan y fath bregetbn. Y rhai a 
ddewiaant dduU gwahanol» fel y gwnaeth y Wesleyaid^ a'o 
gadawant. Y bobl a ddiangant oddiwrth yr hen dduU 
marwaidd o bregethn: ni ellir dal meddwl y cyhoedd áV 
fath weinidogaeth, Bhaid i ni gael pregetbu cynhyrfus a 
nerthol, neu ynte caiff y diafol y bobl, oddíeithr y rhai a 
allo y Wesleyaid achub. Ni all ein gweinidogion barhao 
i wnend, daioui, heb i ni gael newidiadan yn y duU o breg* 
etbn. Llawer o weinidogion a welant eisioes, fod preg- 
•thwr Wesleyaidd, heb lawer o ddysg, vn tynu mwY 
cynnulleidfa o'i amgylch, nac a áỳn gweiaioog Henadorol» 
yr hwD. eíallai, a fedda ddeg cymmaint o ddysgeidiaeth, 
am na fedda ddull taer y Uall, ac nad yw yn bwrw tân ar 
ei wrandawyr, wrth bregetbu. 

7. GwelwD y pwys o i weinidogion ieuainc gaêlgolwŷ 
çywir ar adfywiadau. Gwelais rai, lawer gwaith» yn tra^ 
fferthu yn fawr i frawycbu myfyrwyr, ynghylch drygau 
adfywiadau» mesoran newyddion, a'r cyffelyb. Dysgir 
gwýr ieuainc mewn rhai athrofeydd duwinyddol i edrych 
ar fesurau newyddion fel pe byddent ddyfeisiau y diafol : 
pa fodd y gaU y fath ddyoion gael adfy wiadau ? Felly pan 
ddeuant allan, edrychant o amgylcb a gwyliaDt, ac arswyd- 
ant, iel pe byddai y diafol yno. Rbyw wýr ieoainc o 
PrincetOD, ycbydig flyoyddan yn ol, a gyhoeddasant 
4raetfaawd ar " ddrygau adfy wiadao." Hoffwn wybod, yn 

Digitized by VjOOQlC 



2S4 

a'rr, pa rifedS o'r rhai byny a gafoád Adfÿwiadau yti i&ysg 
enpobl, er pan maeal yo y weioidogaeth ; ac oa cafodd 
rhai o hoiiyot, hoflTwii wybod, a fa iddynt ddiái ediẁriiail 
im y traethawd ar ddrygao adfy wiadan. 

Pe taieddwti lais a gyrhaeddai Prineeton, Hefarwn wrth 
y gwŷr ieaainc hyny ar y mater hwn : mae ^rn Uairn bòrd 
1 ddywedyd yn eglur yn eì gylch. Ocheneidia yr eglwys 
yn eì holl derfynau o eigiau gweinidogion addas. Llafnria 
dynion da, ac roaent yn foddloi^ i lafario, nos a <iydd, i 
gjmnorthwyo i addysgn gwýr ieoaioo at y wetnidogaeth, i 
ymdrecha am adfywiad crefyddol; a phtfti ddenanl o> 
athrofa, gochela rhai o honynt y mesnrati newyddtoû a 
fenditbia Dnw, fel y eochelant babyddiaeth ei han« 

Ai fei hyn y bydd fai o hyd ? A raid i ni addysga g^ýf 
feaainc at y weinidogaeth, a'a cael wrth ddyfod allan, inewa 
òraw raawr rhag mesnraa newyddìon* fel pe na baaâai y 
fath bethan erioed â mcsuraa newyddion ? Dylent trybod 
Had yw mesnraa newyddion yn betbàu newyddion yH yf 
^Bglwys : elent rhagddynt, a gweithient ea nanalti, ac na 
mwychent ynghylch mesnraa newyddíon. Ŵoíidlals wrth 
^wed rhai dynion, wrth roi hane» adfýẁiadatt, ytt W^ 
ffertha i aòn yn hxxm\ am y mesnran a arferidi tbag i iièb 
ŷù»ffhi \ fesarau new^dàUm, gael ea harfêryd ; gan ddààgoi 
yn amìwg y gwnelai hyd yn oed yr eglwya ddibrlsSo yr 
adfywiad os nad ymddangosai iddo gael ei beri heb feaarai 
newyddion. Hefyd, mae y gofal hwn wrth spn am y 
mesnrau i brofi nad oes dim newydd, yn ymddangos fel 
addefiad fod mesarau newyddion yn ddrwg, am eu bod ytt 
newydd, a bod adfywiad yn weli am na pharwyd ef trary 
fesarau newyddion, Ofnwyf fbd llawer o ddrwg wedi ei 
wneud eisioes yn y fibrdd hon ; ac os parheir i wnead M 
hyn, rhaid y tybir fod adfy wiad i'w farnu ya ol ei berthynai 
^T hen fesnraa nea à'r rhai newyddion, Ni chefnogaf 
byth ÿ fath ysbryd, ac ni pblygaf i ddiffyna hanes adfyw^ 
íad oddiwrth y cyhuddíad o fesarau hen na newydd. 
Credwyf fod y mesorau ya úàa; hyny yw, nad yw yn aft 
bai ar fesur ei fod yn faen, neu yn^ewydd. 

Ymosoded gweinidog yn gyflawn at ei waith, a thy#^ 
allted ei galon wrth Ddaw am fendith, a pha bryd bynag 
y gwelo angeu rhyw fesur i ddwyo y gwir yn fŵy ÿrymnê 
o flaen meddylian y bobl, cymmered an, naé ofnéd, ac üi 
ettyl Daw ei fendith. Os nad á gweinidogioii rhagddyâti 

X Digitized by VjOOQ lC 



26« 

8(0 Mna pIirogetliiiQt jf efeagyl gydagrym'adifrifokleb,t. 
an 09. HA tbro^Dl o'u Uwy braa i waeod uii peth newydä at 
aebab eneidiaay tríatâDt Ysbryd Daw ynaaitb» a Daw % 
ymwel â bwyat à*l feUditb, ao a gyfyd weinidogion ereiH i 
weitbio yny byd. 

9« CUíll a djflcá gweiuidi^gùm dari memtraH newyddion er 
oael adfy wiad. MewD rbai manaa gwrtbwyneba yr eglwya 
ea^ gweinidog pan y cynnygia ddefoyddio y meaaraa Ai 
feaditbiodd Daw er cael adfywîad, ae aetbant mor bell á 
rboi heibio ea cyfarfodydd gweddio, a rboi beibio lafario i 
aehiib eneidiaa» a aafiant draw oddiwrth bob petb» am i'w 
gweinidog gymmeryd yr byn a alwant bwy yn fesarau 
newyddion. Pa mor rbesymol bynag yw y meauraa 
ynddynt eu banain, pa mor brydlon bynag» a pba gym* 
maint bynag y mae Duw yn eu benditbio: digon yw y 
gelwir bwy yn feaurau newyddion, ao ni bydd a wnelont 
bwy â mesuraa newyddion, ac ni oddefánt bwynt yn mysg 
y bobl. Fel byn ymrysonant ar y ffordd» tristánt ymaith 
Ysbryd Daw, ac attaliant yr adfywiad, pan yr â y byd o'u 
hamgylcb i uffern. 

9. Mae yr ymlyniad gwresog bwn wrtb ddulHau neill- 
duol o wneud petbao, yr bwn a arweiniodd yr eglwys i 
wrtbsefyll newidiadau mewn meturau^ yn dehyg iawn i 
benòoethni. Ac mae yn gryn ryfedd, mai y penboetbiaid 
byn yn wastad y w y rbai blaenaf i grìo " penboetbni.'' Pa 
betb ond penboetbni yn y pabyddion, sy yn peri iddỳnt 
lynu nmr gyndyn ẃrth eu dulliau, a'u seremoniau fiblion? 
Gweithredant fei pe cawsai y pethau byn eu sefydlu gan 
Dduw; fel pe byddai "Fel byn y dywed yr Arglwydd** 
dros bob un o bonynt. Yn awr, priodol y galwn yr ysbryd 
^wn yn benboethnì, ac y cyfrifwn ef yn baeddu cerydd'. 
Ond mae yr egìwys Henadurol, neu ryw eglwys arall, yr 
un mor benboetb wrth Iynu wrth eu ffarGau neillduol, a 
gweitbredu fel pe byddent hwy wedi eu sefydla trwy aw- 
durdod dwyfol. Y gwir yẃ, nad yw Duw wedi sefydlu 
mewn un eglwys unrhyw dduU neilldaol o addoliad, er 
dwyn yn mlaen faterion crefydd. Mae yr Ysgrytbyr yn 
ddystaw bollol ar y mater hwn, dan orucbwyliaetb yr 
efengyl, a gadawyd yr eglwys i weitbredu eu synwyr èu 
bunaiir gyda golwg ar bob peth o'r fath. A eobeithiwyf na 
fernic fÿ mod yn angbaredig, am ddywedyd etto, yr ym- 
ddengys y zel angbaredig a digllon sydros ryw dduU ò 

Digitized by VjOOQlC 



256 

wnead pethaa, «'r floedd arglwyddaidd a dinystriol sy yn 
erbyn y mesaraa newyddion» yn bsBTG iawk i bbn- 

BOETHNI. 

Yr onìg beth y aefir ^rno dan orachwyliaeth yr efengyl, 
gyda golwg ar fesaraa, y w, ea bod yn weddus ac mewn trefiL 
''Gwneler pob peth yn weddas ac mewn trefn/' Gofynir 
i ni wylio yn erbyn pob terfysg ac ymarweddiad afreolas. 
Ond beth y w gweddusrwydd a threfn ? A hònir fod cyf- 
arfod i rai dan wasgfa. nea gyfarfod gohiriedìg, nea eís- 
teddle i rai dan wasgfa» yn anghyson á gweddasrwydd? 
Mynwn yn ddidwyll gadw rhag, a gwrthwyneba yn gadarn, 
beth bynag sy anweddns ac afreoios yn addoliad Daw. 
Ond ni thybiaf ein bod wrth ** drefn ** i ddeall nnrhy w 
ddall neiHdaol, yn yr hwn y gall fod eglwys wedi arfer 
cyflawni y gwasanaeth. 



DARLITH XV. 

RHWYSTRAU AR FFORDD ADFTWIAD. 

Owaith mawr yr ydwyf fi yn ei wneuthar, o herirydd hyny ni aUaf 
ddyfod i^wared: pabam y safai'r gwaithpan ymadawn ag ef, a dyfod 
i wared atoch chwi.— Nbh. 6. 3. 

Y gwas hwn i Ddnw a ddaethai o Babilon i aìl-adeilada 
y deml, ac ail-sefydia addolìad Duw yn Jerusalem» dinas 
beddrod ei dadan. Pan ddeallodd Sanbalat a'i gyfeillioo» 
y rhai oeddynt wedi Ilawenycha yn hir yn anghyfannedd- 
dra Sion, fod y deml aV ddinas santaidd yngbylch cael ea 
hail-adeilada,codasant wrtbwynebiad maẁr. Sanbalat a'r 
blaenoriaid ereill a gynnygiasant, mewn amrywiol o íTyrdd, 
i ddyrysn Nehemiah a'i gyfeìllion, a'u rhwystro i fyned 
rhagddynt â*u gwaitb ; uit pryd bygythient hwynt, ac yna 
achwynent eu bod yn myned i godi yn erbyn y brenin. 
Hefyd, baerent nad amcan crefyddol ond gwladol oedd 
ganddynt, yr hyn a wadodd Nebemiah yn eglor a pheD- 
dant, " Ni ddarfu yn ol yr ymadroddion hyn yr ydwyt ti 
yn en dywedyd; ond o'th galon dy hun yr ydwyt yn ea 
dycbymmygu hwynt.'' O'r diwedd, anfonodd Sanbalat 
gennadwri at Nehemiab, yn gofyn iddo ei gyíarfod ef ar 
wastadedd Ono, i ymdrin â'r mater yn beddychol, a'i 
drefnu ond bwriadai ei niweidio ef. Deallasent nad allent 
frawchu Nehemiah, ac yn awr mynant ei ddal trwy ddy- 
faìs a thwylly a'i dynu oddiwrtb ddilyn ei waith yn egniol. 

Digitized by V3UUy It: 



257 

Ond efe a attebodd, "Gwaith mawr yr ydwyf S yn ei 
wnenthar, ani hyny ni allaf ddy fod i wared. Paham y safai 
y gwaith, pan ymadawn ag ef, a dyfod i wared atoch chwi?** 

^yg^ydda bob amser, pa bryd bynag y gwnelo rhai o 
weision Duw rywbeth gyda ei achos ef, ac y bo tebygol- 
irwydd y llwyddont, fod y diafol trwy ei weision yn wastad 
yn cynnyg troi en meddyliau, a dystrywio eu gwaíth. 
Felly y ba yn ystod y deng mlynedd diweddaf, yn y rhai 
y bn y fath adfywiadan grymas trwy yr hoìl wlad. Bu 
yr adfywiadau byn yn fawrion, nerthol, a helaeth iawn. 
Cyfrifwyd i ddim llai na dâu caN Mil o bersonau gael eu 
troi at Dduw yn yr amser hwnw. 

A ba y diafol yn brysur yn ei ddyfeisiau i derfysgd a 
rhwystro pobl Dduw, a throi ymaith eu hyra.drechion oddi- 
wrth wthio yn mlaea waith mavfrr iacbawdẁriaeth, Wrth 
drin y mater hwn, sylwaf, 

I. Fod adfywiad crefyddol ja waith mawr, Mae ya 
waith mawr, am y perthyna i achosion mawrion. Mae ad- 
fywiad crefyddol yn dal pertbynas â gogoniant Duw,o ran 
llywodraeth y byd hwn, a iachawdwriaeth dynion. Dibyna 
arno ddan beth o bwys anfeidroL Mae mawredd gwaith i 
gael ei gyfrif wrth fawredd y canlyniadan a ddìbynantarno« 
A dyma fesur ei bwys. 

II. Enwaf amrywiol o bethau ag a allant atal adfywiad. 
Llefara rhai yn flbl iawn ar y mater hwn, fel pe na allai 

dìm ddrygu gwir adfywiad. Dywedant, "os yw eich 
adfywiad yn waith Duw, ni ellir ei attal: a all rbyw fôd 
crëedig attal Duw?" Yn awr, gofynaf, a yw hyn yn syn- 
wyrcyffredin? Gynt, y gred sefydlog oedd nad eílid 
attal adfywiadf am mai gwaith Duw ydoedd; ac felly tyb- 
ìent yr elai yn mlaen, beth bynag a wnelid i'w rwystro, yn 
yr eglwys neu allan o honi. Ónd cystal y gallai y tyddynwr 
resymn feüy, a meddwl y gallai efe dori yr ýd i lawr a 
pheidio niweidio y cnwd, am mai Duw sy yn peri i yd 
dyfu. Mae adfywiad yn waith Duw, ac felly mae cnwd o 
ýd ; a dibyna Dnw gymmaint ar yr arferiad o foddion yn y 
naill beth ag yn y llall; ac fcliy gellir niweidio adfywiad 
yr un modd â chnwd o ýd. 

1, Saif adfywiad pa bryd bynag y credo yr eglwys eifod 
hron peidio, Yr eglwys yw yr offerynau â pha rai y dwg 
Duw y gwaith hwn yn mlaen, ac ÿ maent hwy i weithio 
ynddo yn ewyllysgar ac â'u calonau. Nid oes dim yn fwy 

Y 

Digitized by VjVJOy It; 



2S8 

dinystriol i adfywiad nac i'w gyfeiUion broffwydo yr à i 
aefyli. !Nid yw o bwys be(h a ddywedo gelynioHYr achos 
am dano, os proffwydant y daw òll i'r dim, a'r cyfl^iyb; ni 
aliant hwy ei attal yn y ffòrdd hon. Ond rhaid i'w gyfeiliion 
lafario a gweddio mewn ifydd er ei ddwyn yn mlaen. Peth 
gwrthun yw dywedyd en bod yn llafurio ac ya gwe<idio 
mewn ffydd, er dwyn y gwaith yn mlaen, ac etto yn credu 
ei fod bron sefyli. Os collant eu ffydd» dìau y saif. Pa 
bryd bynag y dechreno cyfeillion adfywiad broffwydo ei 
fod bron sefyll» dyìid eu ceryddu yn ddioed yn^nw yr 
Arglwydd, Os unwaith y ffyna y dyb hòno, ac os na 
ellwch ei threchu, saif yr adfywiad yn anocheladwy ; 
canys mae yn anhebgorol i Iwydd y gwaith fod Cristion- 
ngion yn Uafnrio ac yn gweddio mewn ffydd, a pheth 
gwrthun yw dywedyd y gallant lafurio mewn ffydd aiu ei 
barhad, pan y credant ei fod bron sefyll. 

2. Saif adfywiad pan foddlono Cristùmogim iddo sefylL 
Crefyddwyr weithiau a weiant fod perygl y saif yr adfyw- 
ìad, ac os na wneir rhywbeth, y derfydd. Os tralioda hya 
hwynt, ac y gyra hwynt i ymdrecbu o newydd, ni saif y 
gwaitb. Pan garo crefyddwyr waith Duw, a iachawdwr- 
iaeth eneidiau gystal, fel y tristânt wrth feddwl am ddi* 
rywiad, gwna hyny iddynt ofídio, ac ymdrecbu fel na safo ; * 
os gwelant y perygl^ ac nad ymdrechant i'w rwystro, oeu 
i adnewyddn y gwaith, boddlonant iddo sefyIìL. Mae 
yn awr lawer o bobl ar hyd y wlad» y rhaí a welant fod 
adfywiadau yn IleìhaH, a bod perygl mawr iddynt ddarfod 
yn Ilwyr, ac etto ni ddangosant fawr o ofíd, nagofal.am 
hyny* Églwysi a w^lant eu cyflwr, a gwelant yr hyn m 
ddaw, oddieitbr fod deffroad : ac' etto maent yn esmwyth^ 
acnid ocheneidiant mewn gweddi am i Dduw fywhau ei 
waìth. Mae rhai hyd yn oed yn proffwydo fod gwrth- 
weithrediad yn debyg o fod, a sychder mawr dros yir 
eglwys, fel y bn ar ol dyddiau Whitefíeld ac Edwards. 
Ac etto ni frawychant rhag y canlyniadau a ragddywedant; 
HWY A FODDLONANT I HYNY. Ymddangosant 
fei pe byddent udganwyr y diafol, wedi eu hanfon ailan i 
fwrw digalondid trwy resi etboledigign Duw. 

3. 8aif adfywiad pa bryd bynag y delo crefyddwyr feí 
peirtannau yn eu hymdrechion i^w ddwyn yn mlaefi, Pan fo 
en ffydd yn gref, a'n calonau yn gynnes a tbyner, a'ci 
gweddiau yn llawn o deimlad santaidd, a'u geiriau yâ 

Digitized by VjOOQ lC - 



259 

nertbol, yna â j gwaitfa yn rolaeo. Ond pan ddechreiio 
eu gweddiaa fyDecr yn oer a didaro, a pban ddarfyddo eu 
tetmlad bywiog, ac y dechreuont tafario fel periannaa, ac 
arfer geiriaa heb deimlad, yna derfydd yr adfywiad. 

4. Saif adfywiad, pa bryd bynag y tybio crefyddwyr yr 
â y gwaith rhagddú heb eu cymhorth hwy. Mae crefyddwyr 
yn gydweîthwyr á Daw wrth ddwyn adfywiad yn mlaen» 
a geHir dwyn y gwaith yn mlaen raor bell ag y dygo yr 
egtwýs ef yn mìaeii, ac ddìm yn mhellach. ẅîae Daw we<ii 
bod dros ddeanaw cant o flynyddÀu yn cynnyg cael yr 
eglwys Ät y gwaith. Ba yn galw, yn annog, yn erfyn, ao 
yn calonogí, er èu dwyn i ymaflyd' ynddo. Safodd yr holl 
amser hwn yn barrod i ddynoethi eifraichì ddẁyn y gwaith 
yn mlaen gyda hwyntt ond hn yr eglwys yn anmharod i 
wneud ea rhan. Ymddéngys y pea<ierfyna crefyddwyr 
adael i Ddow dror y byd wrtho ei hunan, a dywcdyd, •• Ó» 
myii efe i'r byd gael ei droi, gwneled ef hyny.*^ Dylent 
wybod fbd hyn yn annrchonad'wy. Mor belt ag y gwydd- 
om tri, ni all Daw na dyn droî y byd, heb gydweithrediad 
yr eglwys, Níeilîr troi pecliaduriaíd heb eu gweithrediad 
ea htinain, êanys iaSf troedigaeth yn eu troad gwirfoddol 
ìíwy at Ddaw. Ni ciUr troi peehadôríaid heb y dyianwad» 
«daä nK>esol priodof iV troi; hyny yw, heb i wirionedd 
pethaa gaei ea dwyo yn gyflawn o flaen eu meddyliaa, naill 
aî trwy ddatguddlad' ai>iongy rchol, nea gan ddynion, Nî ail 
Daw drot y bydtrwy hoHaliuogrwydd nataríol, onddibyna 
efe ar ddyîanwad moesoY yr eglwys. 

5. Bydd fr gwaith sefyll, pan eJo yr eglwys i ofaln am 
ea materion eu hunain o flaen gwaith Duw. Nid addefaf 
foä gan ddynion un gwaith ag sydd briodol yn eiddÿnt hwy^ 
ond tybiant hyny, ac a ofalant am y gẃaith hwnw, o flaen 
gwarth Dow. Ueçbreuant feddwl nad allant foi digon o 
amser oddíwrth ea goruchwylion bydol, i ddwyii adfywfad 
yn mFaen. A ffágiant eu bod yn rhwym o roi heibio 
ofalu am grefyd'd, a gadael i'w caloaaú fyned drachefa ar 
ol y byd. A rhaid iV gwaitb sefyll yn ddiau. 

6. Pan falcbio crefyddwyr o herwydd eu hadfywi'ad 
mawr, efe a dderfydd ; golygaf y crefyddwyr ag a foont 
o*r blaen yn ofFerynol er ei ddwyn yn mlaen. Dygwydda 
braidd yn mhob adfywîad, fod rban o*r eglwys yn rhy 
falch neu yn rhy fydol, I gymmeryd un rban yn y gwaith. 
Penderfynant sefyH draw, ac edrych beth a ddaw o hono. 
Ni all balchder y rhan hon o'r eglwys attal yr adfy wiad» 

Digitized by VjVJOy It; 



260 , 

canys ni ddibynodd erioed arnynt bwy : deohreoodd heb* 
(jidynt, a gali fyned rbagddo bebddynt. Gallant hwy 
bietbu eu dwyiaw, beb wneud dim ond edrych a beio ; ac 
etto gaii y gwaitb fyned rbagddo. Ond pan fo i'r rhan sy 
yn gweithio o*r eglwys, ddecbreo nieddwl y fatb adfywiad 
Oiawr a gawsant, a'r modd y liafuriasant, ac y gweddiasaot, 
mor hý, a gwresog fuont, a pba faìnt o les a wnaethaot, 
yna tebygol y dadfeiiia y gwaitb. Cyboeddwyd efaliai yn 
y papyrao y fatb adfy wiad a fo yn yr eglwys hòno, ac aior 
Uafuros y bo yr aelodao, a tbybiant mor ucbel y safant ya 
ngbyfrif egiwysi ereili yn y wlad, am iddynt gaei y fath 
adfywiad mawr. Ac feliy ymcbwyddant mewn oferedd, 
ac ni aliant yn bŵy fwynbao presenoldeb Daw; yr Yabryd 
a'u gâd, a'r adfywíad a saif. 

. 7. Bydd i adfywiad sefyll pan drecher yr eglwys gan 
lafor. Camgymmera ilawer o grefyddwyr yma yn amser 
adfy wiad. Maent mor ddiofai a dibwyil, fei y newidiant 
eo dnii o fyw, esgeoiusant fwyta, ac yfed, a chysgo yn yr 
amser priodoi, a gadawant i'r cynhyrfiad eo lienwi fel y 
gorcbfygant eo cyrff, ac maent mor aunoetb fel y gwanbant 
yn fuan, ac ni ailant barbao yn y gwaitb, Derfydd ad* 
fywìadau yn fynych, a dilyna dirywiad o herwydd y fath 
esgeulusdra ac anghaliineb yn y rbai a laforiant er ea 
dwyn yn mlaen. 

8. 8aif adfywiad pan eio yr eglwys i ymdrin ag athratO' 
iaethau, y rhai na phertbynant i ymarferiad, Os try cref- 
yddwyr eu syiw oddiwrtb betbau yr iachawdwriaeth, a 
myned i ddadieu yngbyicb pyncian, beb oiwg at fuchedd, 
diau y saif yr adfywiad. 

9. Pan ddechreuo crefyddwyr broseìytio. Pan fo y Bed* 
'yddwyr morgroes iV Henaduriaid, neu yr Henaduriaìd i'r 
Bedyddwyr, neu y ddao enwad yngbyd yn erbyn y Wes- 
leyaid, neu Eglwyswyr yn erbyn y llein, fel y dechreoant 
vmdrecho i enniil y dycbweledigion i uno à'o heglwys 
hwy, boan y derfydd yr adfy wiad. Dicbon yr â adfywiad 
rhagddo dros amser, ao y bydd pob plaid yn gyton, nesy 
gwasgaro rhyw on lyfr, yn ddirgel, i ennill proseiytiaìd. 
Metba rbyw ddiacon zeiog, neo rhyw wraig gynhyrfas» 
neo ryw weinidog proseiytaidd, aros yn llonydd yn bwy, 
a decbreua ' weitbio gŵaitb y diafol, trwy gynnyg enoilÌ 
proseiytiaid, ac feiiy achlysurir cbwerwder; a thrwy godi 
cynnen bunauül, efe adrísta ymaith yr Yabryd, â cref* 
yddwyr yn bleidiol, a derfydd yr adfywiad yno« 



Digitizedby V.:iUUy 



le 



261 

10, Pkiii na thmlo crefydêwyr Vt Arglwydd^ yn ol yr Ay»- 
a roddo efe iddjfnt* Aobosa hya ddirywiad ya fynyota» 
Agorodd Daw ffenettri y nefoedd i eglwys, a thy walltodd 
fiBndtth iddynt, ac ynarhesymol yw iddo ddysgwyl iddynt 
ddwyn y degwm i'w dryiordy» a bod yn haelionofl er Ues 
Sîon: ae wele! ni wnant; níd ymdrechant fel y dylent i 
dd-wyn yn miaen achos Gríst, ac lelly triateir yr Ysbryd» 
ac attebr y fendith» ao weithian gwrthweithiad mawr a 
gyramora le» am nad yw yr eglwys yn haelionns, er i 
Ddnw fod mor haelionns. Gwn am eglwysi ag a MU 
dithiwyd, yn ddian, á diffrwythder am y fath beth. Caw-. 
aant aofy wiad ardderehog, ac wedi hyny dichop fod angea 
adgyweirio en haddoldy, nea fod angen rhywbeth arfll 
ag a gostiai ychydig o arian, ac ni wnelent hyny» ac fellý 
am ea hysbryd oybyddiyd, rlioddodd Dnw hwynt i fynn. 

11. Pan fo i'r eglwyst ry wfodd, drUiáuyr Y^brydOìân^ 
(l.) Pan na theimhmi eu diòyniadamo, Pa bryd bynag 

yrelo crefyddwyr rbagddynt yn cnnertben banain, Daw^ 
a feiiditbia en bendithion. Pecba crefyddwyr yn fynych 
yn erbyn en trogareödau en hnnain, trwy ymfalobîo yn ea 
Uwydd» a rhoi y brí iddynt ea bunalnyac nid rhoi yr hoU 
glod i Ddow. Megis y dywedodd efe, ''Oni ẁrandewsh, 
ae oni TStyriwch» i roddi anrhydedd i^m henwi» medd 
Arglwydd y llaoedd : yna mi a anfonaf felldith ari|ooh 
chwi, ac a laUdithiaf eich bendithion: ie, mi a'a mel)dith- 
iaia eiaioes, am nad ydycfa yn. ystyried/' Ba Uawer o 
ìiyny, yn y wlad hon, yn ddíiaaL Gweiais lawer o betham 
yn j papyraa a ymddaogosent yn debyg i hyny, Ue, teb* 
ygoì» yr oedd toedd mewn dynton i gymmeryd iddynt ea 
hanain glod ea llwydd i ddwya yn miaen adfywiadau. 
Mae yn ddiaa brofedigaetb fawr i hyn, ac mae angen y 
gwyliadwriaeth mwyaf, adn gweioidogion ac egiwysi i'w 
ochelydy ac i beidia tristaa yr Ysbryd trwy orfoledda 
mewn dynion. 

(2,> OeUir trístao yr Yabryd írwy y^jgroeiw yn yr ad^ 
ýfwiad, Weithiaoy raor faan ag y clecbreuo •adfywiadj 
oyiftoeddir ef ar y papyrao ; ac, fynychaf, diffodda hyny 
ef. Newn talaeth gymmydogaethol, decbreaodd adfÿw^ 
iad, ac yn ddiood daeth' Uythyr allan oddiwrth y gweinid- 
og, fn hysbysa iddo gael adfywiad. Gwelais y llytb^rr, a 
dywedais wrthyf fy hony Bydd hyn yn ddiwedd i'r adfyw» 
iad lawn ; ae feUy y ba« Mewn ycbydig ddyddit^i peid«- 

3 Y 

Digitized by VjOOQlC 



5 



iadd yn llwyr: mynych y dygwydda bi fel hyo. Own 
:im amgylohiadaa yn y rhai y cyhoeddodd personau bethatt 
ng y balchiodd yr eglwya gymmaint o'n herwydd» fel na 
aliwyd gwnend fawr nenddim yn chwaneggyda'r adfywiad* 

Rhai dan y fing o gyhoeddi pethan er mawl a gogoniant 
Dnwy a eyhoeddagant bethaa a ddangosent gryn duedd 1 
ddyrchafn e^ hnnaìn, ac yn amlwg a dneddent i wnend 
argraff anhnpas. Mewn oyfarfod gohiriedig a gynneliwyd 
n yr addoldy hwn, ynghylch biwyddyn yn oi» eafwyd 
le i obeithio i bnm cant:gael ea troi, enwan ac aniieddan 
y rhai a adwaenem. Unodd ilawerè'r egiwys hon : nnodd 
llawer ag eglwysi ereill. Ni ddywedwyd dim am hyn yn 
y papyraa ; mynyeh y gofynid i mì» paham y buom mor 
ddystaw am y peth. Nid allwn i ond dywedyd fod y fatìi 
dnedd i ymddyrchafa yn yr eglwysi» fei yr ofnwn gyhoeddi 
dim yn ei gyich. Dichon i mi gyfeiliomi» ond gwelais 
mor fynych wneud niwed trwy gyhoeddi pethaa ya rhy 
fnaa» fei y tybiais mai gweii oedd bod yn ddyataw. Dy 
wedwyd eymmaint yn y papyrau am yr adfywiad fa yn y 
ddinas hon bedair blynedd yn oi, ag oedd yn debyg i ym« 
ffrost» fei yr ofnais i gyhoeddi dim, Nid wyf yn beio yr or- 
f(Briadynddiei hun, o gyhoeddi hanes adfy wiadaa ; ond mae 
y duU o wneud hyny o.bwys dirfawr. Os cyffroir balcbder 
drwyddo»mae yn wastad yn ddinystrioi i'r adfywiad. 

(3.) Felly tristeir y r Y sbry d trwy ddÿwedÿd neu ffyhoedéi 
pethaa a dueddant i iseiu gwaith Duw. Pan siarader yn 
ysgafn am waith da o eiddo Daw, faeb roi i Ddaw y clod 
dyiedas i'w enw, trísteir yr Ysbryd. Os dywedir rhyw- 
beth am adfywiad, riiodder y ffeithiau yn union fei y bydd* 
onty heb wneud gormod o honynt. 

lâ. Gellir ofni y derfydd adfywiad, pan.goUo crefydd- 
wyr gariad inawdol. Ni erys Crist gyda phobi yn hŵy 
nac y purhaont yn y gweithrediad b gariad brawdoi. Panfo 
crefyddwyr mewn ysbryd adfywiad, teimlant.y caríad hwni 
ac ynaciywir hwy yn galw eu gìiydd ynfrodyr a chwior- 
ydd, yn serohog iawn. Ond pan ddechreuoât oeri,coilant 
y serch hwn at ea gilydd, a thybiant mai petb annoeth a 
-dírmygos yw galw eu gìiydd yn frodyr a chwiorydd, a 
pheidtant â gwneud fcìly. Mewn rhai eglwysi nid ynt 
byth yn galw eu gilydd felly, ond ile bo adfywíad, gwna 
erefyddwyr hyny yn natariol, Ni welais adfy wiad erioed, 
a thebygol oa ba un, pan na wnaent feliy. Ond mor faan 

— Digitized by VjOOQ lC 



263 

ag y lleihao y cariad hwn, tmteir Ysbryd Oaw, aç efe • 
ymâd o'o plitb. 

18. Bvdd i adfywimd ddadfeilio a sefyil beb i ^refydd» 
myr yn j^nÿeh galei €u haU-dr&i^ Wrth byn golygaf» fod 
yn rfaaid i grefyddwyr, mewn trefn i gadw yn yabryd ad^ 
fywtad, yn fynyoh gael ea hargyhoeddi a'u daroatwng^ e« 
drylijo o flaen Óaw, a'n haii-droi. Mae bod i grefyddwyr 
gael eahail-droi yn rhywbeth nad yw ilawer yn ei ddeaU* 
IT gwir yw, fod calon crefyddwr mewn adfywiad yn 
ngored i galeda, a eholli ei blaa bywiog ar bethaa dẁyfoJ ; 
Ueìha ei eneinoiad a'i Iwydd raewn gweddi, ao yna rhaid 
ei aiNdroi : annichonadwy yw iddo beidio gwnead niwed 
hob iddo fyned trwy y fath orachwyUaeth bob ychydig o 
ddyddiao. Ni lafariais erioed mewn adfywiadaa gydag 
iin ag a gadwai yn y gwaith a bod yn addas i drin adfyw* 
ind yn barhaas, yr hwn na ddryliid ei ysbryd mor fynych 
ag nnwaith bob dwy neu dair wytbnos. Dadfeilia adfyw« 
iadaa, yn gyffredin, am y ceir na elUr gwnead i'r eglwys 
deimlo eo beaogrwydd a'a dibyníad» nes plygn o flaen 
Dnw. Mae o bwys i weinidogion ddeall hyn, a dysgn y 
modd i ddarostWBg yr eglwysi a darostwng ea hanain pan 
fo angeo hyDy»osamgen daw crefyddwyr yn fuan i weith^ 
redu fel peirianDao, a choilant eu gwres a'u grym i iwyddo 
gyda Dow. D}ma yr oracbwyliaeth trwy ba on yr aeth 
Pedr, wedi iddo wadn yr lacbawdwr, a tbrwy y darost* 
jrngiad hwn, yr Arglwydd a'i parotodd at y gwaith mawr 
or ddydd y Peotecost. Synais» ycbydig o flynyddao yn 
olffod yr ymadrodd ''darostyngiad" yn fiaen tramgwydd i 
rai' gweinidogion a chrefyddwyr; rhoddasant en hoaaio 
yn agored i'r cerydd a roddwyd i Nicodemos, " A wyt ti 
yn ddysgawdwr yo Israei, ac ni wyddost y petbaa 
byn?" Yr wyf yn byderus oddieitbr i rai o hon- 
ynt brofi beth yw cael en "darostwng," na wnant byth 
Inwer mwy dros adfywiadao. 

14« Ni all adfywiad barhao pan na weithrtdo trefyddwyr 
hMManrymwadiad^ Pan fo i egiwys, wedi mwynbaa ad- 
fywiadi'ddechreo myoed i esmwytbdra, saif yr adfywiad 
yn foan. Oddieitbr iddynt deimlo fel Mab Dow, yr hwn 
a roddodd ei hun i achub pecbaduriaid; oddieitbr iddynt 
foddiooi rhoi heibio eu moetbau, a'o hesmwytbdra, ym* 
d>recha gyda y gwaith, ni wiw iddynt ddysgwyl y tyweiitir 
Ysbryd Dow arnynt* Hyn yn ddiau yw oo o'r prif 

Digitized by VjOOQ lC 



264 

•ehosìon o dilaâfeniadau persono). 60CHELBD creC» 
yddiryr mewn adfy«rìad, pan deîmlont gyntaí dnedd yn 
ymlnsgo i mewn i roi heìbio haaan-ymwadiad, ac ymollwn; 
i eamwytbdra. Dyfaît Satan ydyw i'w déna oddiwrtli 
watth Daw, a'u gwneud yn drymaidd, dtog« ofnna, diles^a 
•bnawdohgyru ymaith yrY8bryd,ady»trywioyr adfywiad* 

lô. Atteiir adfywiad ^rioy ddadUmn jfHÿh^hh meiuraà 
uêwyädHms nid oes dim yn sicrach o ladd aéfywiad na 
hyn; ond gan fod fy narlith olaf ar y pwne o feanraa 
newyddion, ni raid sefyll yn hẃy arnynt yn awr. 

16. Gellir lladd adfywiadan irwy wrthwynebitid ^Hurhami 
fr hem Maid^ JP^hyd ag yẃryd drwg yn y òlaid newydä, Os 
pory y rfaai a wrthwyneb^nt adfywiadaa yn en gwrth* 
wynebiad» ac 08 á y rhai h lafariant gyda hwynl yn ddi^ 
amynedd, ac yn ddrygnawsas» aaif yr adfyîviad. Pan 
yagrifeno yr hen blaid lytbyraa i'r papyraa newyddiony yn 
erbyn adfywiadan a'i ploidwyr, ao yr ysgrifeno y blaid 
newydd yn eu herbya hwythau mewn ysbryd digllon 
oynhenus a chwerw, nes peri daiileoaeth ofer, saif adfyw* 
îad. CADWËNT 6YDA £U GWAiTE, ac na siar- 
adent, na phregethenti na argrafient am y gwrthwynebiad« 
Os royn ereiil argrBffu en hoferedd, caìiwed gweisioa 
1)Qw gyda ea gwaith» ae ni waa yr holl enllib attai yr 
adfywiad : deil y sylw hwn ei dir agos bob amser. 

Mewn un man lle yr oedd adfywiad, anodd rhai gweini- 
dofion yn erbyn bugall yreglwys.a chymmerwyd òyollan 
i'w symad, a mynwyd ef i brawf o fiaen yr Henadariaeth, 
a bnwyd chwech wythnos yn ymdrin âl aohos ypgbanol 
yr adfy wiady ac aeth y gwaith o hyd rbagddo. Àelodaa 
|;wresog yr eglwys a barhasaat i ymdrecha gyda y gwaith, 
fel yr aeth rhagddo yn fnddugol yr faoíl amser. 6aiwyd 
y bugail i gael ei brofi, ond llafariodd gwetoidog arall yn 
«ysg y bobl, ac nid aeth llawer o'r aeledaai'r prawl, ond 
parhasant i weddio a llafario er lles eneidiau» a tlirechodd 
jr adfywiad y dymbestl. Cododd gwKbwynobiad mewn 
ilawer o leoedd ereiil yn yr eglwys» ond oadwodd rbai 
gyda.eu gwaith, a'r Duw grasoi a ddynoetfaodd ei fraicb. 
ac a barodd i'radfywiad fyned rhagddo ergwaethaf pob 
'gwrdmÿnehiad. 

Ond pa bryd bynag y bo i'r rhai ynt ddîwyd i ddwyn 
adfywiad yn mlaen gyfiroi o herwydd afresymoááeb a 
chyndynrẁydd y gwrthwynebwyr, golli ea liamyiieddi a 

Digitized by VjOOQlC 



2M 

theimlo fel pe byddai raid iddynt aleb en henlUbaa, yna 
ánt i wared i «aatadedd Ono, a rhaid i'r gpwaith sefyih 

17. Rhywbethau ajffýno i d^u $ylwycykoedd a rwyatrant 
adfy wiad. Yn yr anigylchiad a enwais, iie y dygwyd ý 
gweinidog o flaen yr llenadnriaethf yraohos naddystryw* 
iodd hyny yr adfy wiad oedd, ua oddefai aelodaa gwresop 
yr eglwyg i'w syiw gael ei droi ym^ìth, Nid aetbant hwy 
i'r prawf, ond parhasant i weddio a llafnrio er iiea eneid- 
ian» ac feliy cadwyd ayiw y bobl gyda y gwaith» er 
gwaethaf y diafol, 

Ond pa bryd bynag yr ennillo efe sylw pobl at unrhy w 
beth arall, rhydd derfyn ar yr adfy wiad : ni waeth beth fo 
y peth. Pe disgynai angel o'r oef, a phregetbu, nea rodio 
trwy yr beolydd» gallai fod y peth gwaethaf oli i adfyw« 
îad, canys troai hyny sylw peehadnriaid oddiwrth eo 
pechodau, a throai yr eglwys oddiwrth weddio dros 
eneidiauy i ganlyn y bòd gogoneddus hwn» a sylwi arnOÿ 
a safai yr adfy wiad. 

J8. Owrthwynobiad i Gymdeithae Cymmedroldeb m 
rwystra adfjwiad yn yr eglwys. Daeth amser pan nadall 
eglwys fod yn ddifeins wrth sefyll draw oddiwrtb araean 
pwysig y .Gymdeitbas hon : ba amser pan ellid gwnend 
felly mewn anwybodaeth. Bn amser pan aliai gweinid* 
ogion a chi'efyddwyr fwynhan adfywiadan» er yr irferent 
wirodydd poethion. Ond er pan gafwyd golenni ar v 
mater, ac y cafwyd fod yr arferii^d o honyut yn niweidioí» 
ni ali aelod eglwys na gweinidog fod yn ddifai a sefyll 
draw oddiwrth yrachos: rhaid iddynt lefara, a danges 
ea hochor. Ao os na chymmerant y blaid hon, á ea dyl* 
anwad i'rochor arall. Oangoswch i mi weinidog. ag. a 
wrthwyaebodd Gymdeìthas Cymmedroldeb, ag sy wedi 
cael adfywiad. Dangoswob un ag a saif draw oddiwrthi» 
ag a fwynha adfywiad. Dangoswch i mi nn ag sy ya 
cloffi ynghylch y matêr« ag ^a phleidia gymmedroldeb» a 
a fwynha adfy wiad : nid arferai fod ,felly. Ond yn awr 
mae y mater dan sylw, ac wcdi ei drin, deallir ef, ac ni 
all neb gan ei lygaid yn erbyn y gwirionedd. Mae dwy* 
law y dyn a safo draw oddiwrth achos cymmedroldeb yn 
60CUI0N 6AN WA £D : ac aall efe gael adfywiad? 
19. Rhwyatrir adfywiadaa pan fo i weinidogion ac 
eglwysi yymmeryd tirannheg gydag unrhywfater a berthyifo 
i iawnderau dynion : megis CAËTHIWED, er ejOgraiffl* 

Digitized by VjOOQlC 



266 

Bn anreer pBn nad oedd y mater hwn dan sylw pobl: 
parhaodd John Newton yn y gaeth-fasnach wedî ei di>oed- 
iltBethr Ae yr oedd ei feddwl wedi ei ẃyro ^mmaint, 
a'i gydwybod wedi ei serio gymntatnt, gyda golwg arr y 
Hwniaeh erohyH hwn, fel na sylwodd ar eî beehadnms- 
üwydd hyd nes yn mhen rhyw amser wedi idder ddyfod 
yn blenlyti i l>d«w. Pe goìenasîd ei feddwl cyn ei dro- 
edígaeth, m 4»Ha$ai efe byth gael eî droi heb iddo yn gyn- 
taf adaiel y pechod hwo. Ae ar ol ei droedîgaeth, pan yn 
argyhoeddedig u'i <ldrwg,.ni altasai yn hwy fwynfaan pre» 
aenoldeb Duw, heb adaël y pechod hwn am bytb; Felly, 
àum \ lawer o rai yn masnachu mewn eaetbion, ac ỳn eu 
•adw yn eín gwlad ni, gaèl en troi, er bod yn enog o'r 
ffleidd^ita hwa, am na welent ei ddrwg. Felly bti gweîẅ* 
idog^nf ae eglwysi trwy y wlad, yn gryn ddysfaw» ao nf 
ẃyatiasant yn erbyn y ffieidd-dra hwn, ag oedd yn bodtifl 
yw yr eglwy s- a'r genedl. Ond yn ddiweddar, cymmerwyd 
y mater dan sylw, a dygodd rhagluniaeth Dtrw ef yn egftf 
• Oaeii Uygaîd pawh. Tywynodd golennH yn aHrr ar y 
üaier bw« i^i y gwnaeth ar acfaos cymmedroldeb. Dtin-^ 
f09wyd ífeifbìffOy aefydlwyd egẃyddorion» gol%nwy4 
medidyUan dyn«on, Ihisgwyd yr anglieirfil fawtr ô'ir filicí óffa* 
adwy, dtangoswyd ef i'regtwysi a göfynrwyd îddý^rt, **'Ü 
YOYW HWN YN BBOHODr Rbaid myntrẁèú 
tystiolaeth yn ei gyleh ; tyètîeâ Dnw ydynt. Tytigwydhwÿ 
i ddywedyd •• y gwir, yr hofl wir.a dim' ond y gwir.'" Ifi 
altant yn hwy beidio rboi en tysCiola&th, ar ryw dn. H^ 
all inwybodaeth, acnaddygwyd y máitèr dan sylw, fod 
ytt esgns yn hwy dros en dystaWrwydd; Ganliyny Inaè 
dyitawrwydd erefyddwyr, lÉewn effaith, ỳn dywedyd naá 
ÿm$ àwÿ yn ystyried eaethiwed yn bechod ; y gwir yẁ, ni 
eUir bod yn'd-dystaw yn ei gylc'h hel^ fod yn enog^. Daeth 
rkB{;lnniae€h Dnw â'r amser, pan mae pob dëan-awel yn 
Hwytfaog o lefaa, galar, a gwae^ Dwy €tiwn a bftganTidd 
darostyngedig yn*efn gwiad ein hnnfftn, a estjrnaùt ett 
dwylaw, olt mewn llyffetbeirian a gwaetl, mewn ingyn 
gwtfeddi ar yr egl^ys am gymmorthv Ae a ffdá fr 
eglwys yn ei bymdrechion i aebob y by'd, beidió gwraado 
ar y üef hon oddiwitfa ing ac anobaith? Na atto Düw. 
Niall yr eglwysdroi oddiwrth y mater hwn : mae yn feter 
*V eglwys a'r genedi i*w benderfyno, a Dnw a'i dwg f Ben- 
derfyaiad. 

Digitized by VjOOQlC 



267 

Ofer yw ì'r eglwys ei wrthwyoebo rhag ofa terfysg t 
chyiioen; ofer yw dywedyd mai poth crefyddol yw peUÌio 
gwraadoilais cyfyogder. 

Rbaid i'r egJwys dystío, a Ibystío " y gwir» yr hM wir^ 
a dim oad y gwjr/' ar y fnater hwn, nea fod yn eoog<o 
aaudoDÌaeth, ao Ysbryd Daw a ymád à hì. Mae hi ar ìẁ 
ì dystío, a'r gwMnidogion a'r eglwyai ag na chyhoeddant 
ef yo becbod, a ddygaot gamdystiolaeth dxos Ddaw. 
Diao mai; an rheswm fod crefydd mor isel yn awr« y w» i 
lawer o eglwysj gymmeryd ocbor aonheg yagbylch oaeth- 
iwed, ac iddynt oddef i ragfaro drecho egwyddor, ao ofni 
galw y íiìeidd-dra hwn wrth ei wir enw. 

20.. Peth arali a rwystra adfywiadaa yw eêgeulmo yr 
itehos CemhaäoL Os na tiieimla crefyddwyr dros y pagan- 
iaid» os esgeulosant y cyforfod misoi, ac y oyfyngaot en 
ayiw at eu heglwys ea buaain, os na ddarlleoant gyhoedd* 
iad ceniiadol» ac nad ymdrechant i gael gwybodaetb am 
gyflwr y byd, osgwrtbodant y goieuarydd Daw iddywt, 
ac 08 na wnant yr hyn a ofyn Daw ganddynt dros ei 
acbosy Ysbryd Daw a ymad â bwynt, ^ 

2 1 . Pan esgeuliuo efflwys alwadau Jhiw amyni i adäpes^ 
gwỳr ieuainc at y weinidogaeth, rbwystrant a dystry wiant 
adtÿwiad. £drycbwcb ar yr eglwys Senadiirol« ae ar 
200, 000 o eneidiao a ddychwelwyd o fewn y deng mlyn* 
edd.olaf; iẃae digon ofoddion i lenwi y byd à gweiiiidog* 
ion, ac etto nid amlba gweinìdogion morfoan á phobiogaeth 
etngwlad einbunain; ac os naellir darpara mwy o weÌB- 
idogion, deuwo yn baganiaid ein banain. Nid y w eglwysi 
yn aónog gwŷr ieuainc i fyned i!r weinidogaetb. Ty walita 
Daw eí Yabryd ar yr egiwysi, a tbroÿr cannoedd o 6loedd 
o eneidian, ac os na ddaw y gweithwyr i'r cynbanafy beth 
elíir ddysgwyl ond bod i felldith Daw ddyfod aryr eglwysi, 
i'w Y^bryd ypiadael, ao i adfywiadaa sefyll. iNi ddylai 
UD gweinidog^ nac eglwys, fod yn ddystaw na diwailfa 
ynghyicb y.mater bwn. 

22. Ca6/tf ac(/iytoiad!a» a'o diâbdda yofynycfa. Dyodd* 
efodd yr adfywiad mawr yn amser £dwards lawer o 
herwydd ymddygiad yr eglwys ato. Gellir dysgwyl ì 
elyntoo Daw watwar, camddarlanio, a goganu adfywiad- 
au. Ond pan ymosodo yr eglwys ei bon at y gwaitb hwn, 
ac y bo llawer o'i baelodaa cryfaf yn cynaorthwyo ac yn 
cefnogi mewD gogano a chamddarlonio gwaith da o eiddo 

Digitized by V3UUy It: 



268 

Daw, tebygol yw y tristeîr ymaith yr Ysbryd. Nî elür 
gwada na wnawd hyn i raddaa goBdos ac er dianrhydedd 
mawriOdaw. Bernir fod can mil o bneidia.u wedì 
en troi at Ddawmewn nn flwyddyh yn yr Unoi Daleithiau, 
er pan ddecbrenodd yradfywiad hwn. Tebygoi mai dyma 
y rhifedi mwyaf a drowyd ertoed at Dduw mewn no 
flwyddyn erdecfareuad y byd, Ni ellid dysgwyl y byddai 
cyffroad mor fawr yn mysg dynîoUf heb ddim gofidus yn 
ei ganlyn. Afresyrooi a gwrthnn iawn fyddai dyagwyl 
perficithrwydd inewn gwaith fei hwn, un mor helaeth, ac 
a ddygid yn mlaen trwy ofierynoHaeth dynion. 60 ac 
mae drygau yn ddiau : yr oeddynt i'w dysgwyi, ac iV 
gochelyd mor beü ag y gellid. Ond ni thybiaf fod haoes 
i un adfywiad eríoed agos mor fawr â hwn, fod wrth gyn 
lleíed o ddrygan, a chyn Ueied ag sy yn wir achos galar. 

Ond pa fodd yr ymddygwyd at y gwaith bendigedig 
bwn o eiddo Dow? Pe gwir fyddai yr hoü gyhuddiad- 
au sy i'w erbyn, y rhai nid oes fawr o honynt yn wir, ni 
byddent ond fel brychau ar yr haul gogoneddos ; pethau 
prin y dylid meddwr am danynt, mewn cymharìaeth i 
fawredd a rhagoroldèb anfeidrol y gwaith. Ac etto 

Bfodd y derbyniodd ac y triniodd rhan fawr o'r eglwys 
eoadorol y gwaith dahwn? Yn y gymmanfa gyffred- 
inol, cynnrycfafolwyr parchus yr eglwys hòno ynghanol y 
gwaith mawr hwn, yn lle pennodi dydd diolchgarwch, yn 
lle moli a gogonedda Dow am fawredd ei waith.rhoddas- 
aot gerydd: yr oedd yr areithiau a wnawd yno yn llawn 
acbwyBÌadao. Yn lle dyfetsio mesorau i ddwyn y gwaith 
yn mìaen, ymddengys y sylwent ar y drygau bychain a 
berthynent iddo. Ac ar ol achwyn llawer, pennodasaot 
ddirprwywyr i anfon llythyr at yr eglwysi, a doeddai i 
greit drwgdyb, i ddiffbddi' zel pobl Dduw, a'o troi, nid 
i ogoneddo Dow am fawredd y fendith, ond i feio a go- 
gaou o herwydd y drygau. Pan ddarllenaia eu häreithiao 
a'u llythyr, clafychodd fy enaid, teimlais ing annhraeth- 
adwy, a bernais yr ** ymwelai'' Duw â'r eglwys Henadurol 
am y fath ymddygiad. Ac o hyny allan, bu y gogoniaot 
yn ymadaelÿ a bu adfy wiadau o hyd yn dyfod yn llai myn- 
ych— a llai nerlhol. 

Hoffwn wybod, a fu iV gweinidogion a wnaethant yr 
aehwyntadau hyny yn y gymmanfa, a'r rhai a ysgrifenas- 
ant y llythyr hwnw, gael eo bendithio wedi hyny ag 

Digitized by V3UUy It: 



B69 

adfywiadaii, a fa Yshryd Daw arnynt, ac a genfydd yr 
eglwysi en bod yn medda yr eDeÌDDÌad òddiwrth y Sant* 
%idd hwnw. 

28« Dyrynoeh tglwìfHff a daeddai dristaa ymaith Ysbryd 
DaWy a dystrywio adfywiadaa. Y diafol yn wastad a 
ymdreeha î dyna sylw gweinidogion oddiwrth waith Daw, 
at ddadlenon ae ymrafaelion eglwysig. Ba raid i President 
Edwards roi Uawer o'i araser at ddadleaon mewn cynnadl-' 
eddaa ; ac yn ein dyddiaa ni, ynghanol yr adfy wiadaa 
mawrion hyn, ba Ilawer iawn o ddyryswch o'r fath. Caf- 
odd rfaai o'r gweinrdogion mwyaf defnyddio), ea gaiw 
oddiwrth ea hymdrechion i ennill eneidiaa at Orist, i 
dreolio dydd'ar oi dydd, ac weithiaa wythnos ar ol wyth- 
nos, i ftteb cyhaddiadau a wnaed i'w herbyn hwy nea ea 
oydlafarwyr, y rhai ueddynt ddisail. 

Edryeher ar Philadelphia : y fath ymrysonaa diderfyo 
agwarthaasy yn terfysga a thristaa egiwys Dduw yno, a 
thrwy yr hoH wlad. Ae yii yr eglwys Henadarol ya 
gyffredinol, mae yr ymrysonaa eglwysîg hyn wedi peri 
digon o ddrygan i wnend i'r greadigaetfa wylo. Cafodd 
y brawd Beman mewn modd gwarthas a drygionas ei alw 
ymaith oddiwrth ddwyn adfywiadaa yn mlaen, i sefyjl ei 
hraẃf o flaenyrHenadariaid^o herwydd cyhaddi^daa, pe 
yn wirionedd, ag oeddynt agos oU yn ddibwys, ond ni all- 
wyd eo profi. Ac wedi byny coUodd lawer o amser i drefno 
y fath betfaao. Y brawd Daffield, o Cariisle, y brawd 
Baraesy o Pfailadelphia, ac ereiü o weision mwyaf llwydd- 
, iannus DoWy a rwystrwyd ran fawr o'n hamser, dros flyn- 
yddoedd, gan y fatfa ymrysonao, Na fyneger fayn ynOatfa! 
Pa bryd y gád y gweinidogion aV crefyddwyr hyny, ag na 
wnant fawr eo banain, i ereill weithio dros Dduw ? 

Mae yr vmrysonau fayn yn yr eglwys HenadoroÌ, mor 
wartfaos» cfrygionos, ac ercfaylU fel yn ddiau y mae Jabili 
yn uíFern onwaitfa bob blwyddyn, yngfaylcfa amser cyfar- 
fod y Grymmanfa Oyfiredinol ! A pbe byddai dagrau yn 
y nef, diau y tyweiltìd fawy o faerwydd ymrysonau yr 
eglwys Uenadorol. Cafodd gweinidogion eu llosgo oddìcar- 
tref, flwyddyn ar ol blwyddyn, pan efallai y byddai diwyg- 
iad yn eu faeglwysi, aethant i fynu i'r gymmanfa gyfi^redinol» 
ac yno olywsant ddadleuon, a gwelsant gyffroadau ysbryd, 
ag a flinodd ac a galedodid eu calonan» a dychwelasant 
adreC dan gywilyddio o herwydd eo heglwys, a than ofni 

z- 

Digitized by V3UUy It: 



270 

gofyn î Dânw dy wallt ei Ysbryd ar y fath bobl ymryBODìis. 
24. Peth arall a rwystra adfywìad, yw, enllibmrwydd, o 
unrhyw du^ ac yn enwedig yn y rhai a lafuriasant gydaŷ 
adfywiad, Gellir dysgwyi y gwylia gwrthwynebwyr y 
gwaith am lithradau ei gyfeiilion, ac y byddant sicr o'a 
beio am yr hyn sy ddrwg, ac yn fynych am yr hyn sy dda, 
yn en hymddygiâd. Yn enwedig gellîr dysgwyl y Uefarir 
yn angharedig am y rhai a faont yr oflTerynaa mwyaf cy- 
hoedd yn y gwaith. Yr enllibasrwydd hwn o da gwrih' 
wynebwyr y gwaith, pa fodd bynag« ni wna, o hono ei hau, 
rwystro yr adfywiad. Tra y cadwo ei bleidwyr yn os- 
tyngedìg, ac mewn ysbryd gweddi^tra nad ad-dalant hwy» 
ond bod yn amyneddgar, tra na chymmeront en troi oddi- 
wrth y gwaith, i feio» a thristáa ymaith ysbryd gweddi, á 
y gwaíth yn miaen, fel yn yr amgyichiad y cyfeiriwyd 
ato, pan fo gweinidog chwech wythnos ar ei brawf, yng- 
hanoi adfywiad, Yno cadwodd y bobl yn y liwch, a 
gweddiasant, nid gymmaint dros en gweinidog, canys gad- 
awsent ef i Ddaw, ond á llefain cryf a dagraa dadleaasant 
â Daw dros bechadariaid : a Duw a'a gwrandawodd ac 
a'u bendithiodd, ac aeth y gwaith rhagddo. Nid yw en- 
iHbasrwydd gwrthwynebwyr y gwaith, o fawr pwys, canjs 
ni feddant hwy yr Ysbryd, ac ni ddibyna dim arnyot hwy, 
ac ui allant rwystro y gwaith ond mor beli ag yr â ea 
dylanwad personol. Ond medda ÿ Heill nerth yr Ysbryd 
Glân, a dibyna y gwaith ar iddynt hwy gadw mewn ys- 
bryd priodol. Os coliânt hwy ea lle, ac y tristânt ymaitb 
Ysbryd Daw, rhaid y saif y gwaith. Gau hyuy, pa brof- 
edígaetb bynag a gaífo ei bîeidwyr, os saif, mae y bai ar-' 
nynt hwy. Ac un peth galarus gyda golwg ar y mater 
hwn, yw, yr ymddengys fod amrywiol o'r rhai a fuant 
ddiwyd gyda y gwaith, wedi colli yr Ysbryd. Tynir 
ymaith ea sylw, a dechreaant feddwl na ddylid yn hwy 
odJef y gwrthwynebìad, ac y rhaid trwy y papyrau new- 
yddion ateb y cybaddiadau. Dylai pawb wybod a deail, 
pa bryd bynag y byddo i gyfeillion a phleidwyr yr adfyw- 
iad mawr hwn, gymmeryd eu dena at ymrysonan mewn 
papyrao newyddion, er cynnyg diffyno eu honain, ac ateb 
ea gwrthwynebwyr, y caìfT ysbryd gweddi ei yra ymaith 
yn îlwyr, ac y saif y gwaith. Nid oes dini yn fwy niẁeid- 
iol i adfywiad crefyddol, ^fel y gwelwyd bob amser,) nac 
iV bleid wyr wrando ar y gwrthwynebwyr, a'a hateb. Felly 

Digitized by VjOOQ lC 



271 

j hn yo amser Edwiirds, fel y dengys ei Iyfr ar adfywîad'. 

III. Sylwaf ar rai pethaa y dylid eu gwneyd, er parfaati' 
yr adfywiad mawr a gogooedduB hwn, yr hwn a fa yn 
aiyned rhagddo trwy y deng mlynedd diweddaf. 

1. Dylai ffweinidogian edifarhau yu fator. Rhaid i NI, 
fy mrodyr» ymostwng o flaen Duw.- Ni wiw i ni feddwŶ 
iod yn ddigon i ni alw ar y bobl i edifarhair. Rhaid i nr 
edifarhan, biaenori mewn- edifeirwch, ac yna galw ar yr 
egiwys i ddifyii. 

Rhaid Fr rhai' hyn-y yn^ enwedig y rhai yn benaf ynt 
wedi perí gwrthwynebiad i adfywiadaii» ac amheuaeth ynr 
eu cyfch, edifarhao. Yo unig yn eu cynnulleidfaoedd eu 
hunain y mae rhai gweinidogion wedlgwrthwynebu adfyw- 
iadau a mesurau adfywiol, parasaot y fath ddrwgdyb yn 
mysg eu pobl eu hnnain ag a rwystrodd y gwaith i ledo: 
yn ea plith. Da fyddai i'r cyfryw w«inidogìon ystyried 
sylwadau Edward» ar y mater bwn. 

''Pa gystal hynag fyddo yr athrawiaeth a bregetho^ 
gweinidogion, pa mor llafurus a diwyd bynag fyddont ynr 
en gwaith, ettOr os ar y feth amser â ìiwn, y dangosant i'w 
pobly na charant y gwaith hwn*, ond yr araheuant ef, bydd- 
ant yn dehyg iawn a wneiid i'w pobl kwer fwy o niwed 
nac o les; canys byddai y son am y fath waitb mawr ac 
anarferol o eiddo Daw, os goddefìr iV pobl gredu mai ei 
waith ef ydyw, ac esampl trefi ereill, ynghyd a'r pregethu 
a allont glywed yn aehlysurol, yn debyg o wnend argraff 
dyfnach ar feddylìau eu pobl, i'w deíTroi gyda cbrefydd, 
na'u holl lafur hwy gyda hwynt; ac heblaw byny, gwnelar 
tyb eu gwetnidog nid yn unig greu drwgdyb ynddynt am 
y gwaith y clywant ei fod mewn llçòedd ereill, trwy yr 
hyn y mae llaw gref Duw ag sy yn ymddangos ynddo, yn 
colliei dylanwad ar eu meddyliau, ond tueddu hefyd i beri 
drwgdyb ynddynt am beh peth o'r nn natur, ag a ym- 
ddangoso yn eu plith eu hanain, fei rhywbeth o'r nn 
»fi«cbyd ag sy yn d>yfod mor gyflPredinol yn y tir; ac mae 
hyn, mewn effaith, yn greu drwgdyb am bob rhan o wir 
grefydd; a pheri i'r bobl ddywedyd i*w herbyn, a'i hisela, 
pale hynagyr ymddangoso, a'i tharo yu ei pben, mor fnan 
ag y codo« A bydd i ni ag ydym weinidogion, trwy 
edrych ar y gwaith hwn, o flwyddyn i flwyddyn, gydag 
anghymmeradwyaeth, yp efleithiol gadw y praidd oddi- 
^wrth ea porfa, yn lle gwneud rhan bugeitíaid atynt, trwy 

Digitized by VjOOQlC 



272 

eu porthi : a byddai yn ilawer gwell î'n pobl fod heb iib 
gweinidog sefydlog ar y cyfryw amger â hwn." 

Bu ereiU yn fwy cyhoedd, gan amoaBU at weithreda yn 
^wy helaeth; ysgrifenodd rhaì i'r papyram newyddion. 
Rhai gwýr parchus yn yr eglwys, a wasgarasant lythyraa 
heb eu hargraffu : ereiil a argraffasant ea llythyrau. Ys- 
grifenwyd ilawer o Ìythyraa yn y wlad ag a dueddenft i 
beri anhyder. Cymmerwyd yr an liwybr yu nyddiàa 
'Edwards, ani bann y dywed efe, yn eì waith ar adfywidd : 

'' Oylid gofalu peidio argraffa dim a oiweidio y gwàith 
hwn. Dariienwn pan ymladdodd Ouw yn erbyn Sisisra» 
er gwaredigaeth ei eglwys orthrymedig, tV ÿ9grifenÿddimk 
ddyfod yn gynnorthwy i'r Argiwydd yn yr achos hwnw^ 
Barn. ô. 14. Pa fath bynag o ddynion yn larael a feddylír, 
ettogan i'r geiriaugaeieu llefara gan Ysbry^i a feddai <äwg 
berffaith ar bob peth hyd ddiwedd y byd, ae y goiygaî» ya 
neillduoi yn y gàn hon, waredigaeth fawr egiwys DdfiWf 
yn y dyddiau diweddaf, o'r hon yr oedd y waredtgaeth 
hon i Israeiyn gysgod,nid annhebygol y goiygant awd» 
wyr, y rhai a ddyient ymíadd yn erbyn Satan, â'a hysgri^ 
ellau. Gan hyny, da fyddai i'r rhai agyhoeddaBtdraelb* 
odau er niwed iV gwaith hwn, ac a daeddant meẁn rhyw 
fodd i berì drwgdyb am dano, nea iddo gael ei rẃyatroi 
ystyried yn ddwys a ydy w ddim yn wir yn waith X}%Ÿfi a 
pba UD, os ydyw, á ydy w ddim yn debyg yr â Dúw i^ha^ 
ddo fei tân, i ddifa y cwbi a safo yn ei ffordd^ ao feiìy 
iosgi y traetbodau hyny; ac a oes dim pferygi y bydd i'r 
tàn a gynneuo ynddynt hwy, niweidio yr awd^yr." 

Rhaid i'r rhai hyn oli edifarhau ; ni faddeuä Daw byth 
iddypt, ac nì chánt byth fwynhau ei fendith ar eu gwein** 
idogaetb, ac ni chânt y bri o lafario mewn adfywiadau, 
nes yr edifarfaaont. Edwards a wasgodd y ddyledsẁydd 
lion at weinidogion yn ei ddydd ef» yn y modd dwvsaf« 
Diau fod yn awr, fel yr oedd y pryd hwnw, feiaa oV ddan 
tu. A rhaid fod edifeirwoh dwyS| a chyfáddefîad o íeíàa 
o'r ddau tu. 

*< Rbaid i bob ochor ymroddi i gyfaddcf ei beiau; oasys 
diau fod beiau mawrion wrth ymryson ynycymnbyilgo 
oleuni à thywyliwch ag a fu yn ddiweddar. Nid oe< 
hraidd un ^dyiedswydd mor groes i natur iygredig a bidoh*- 
der dyn ; oud rhaid ei gwneud hi. Mae edifeirwoh a« 
feiau, mewn modd neiiiduoli yn ddyledswydd liriòdoi» 

Digitized by VjOOQlC 



273 

paü fa teyrnas nefoedd gerllaw, oen pan y dysgwyriwa 
nea y dymünwn iddi ddyfod, fel yr ymddengys oddiwrth 
bregetha loanFedyddiwr. Ac os geilw Du w yn ucbei arnom 
i edifarbaa, yna geilw befyd arnom i roi amlygiadau o'n ^ 
bedifeirwch- Yr wyf yn credu nad all yrbai yn gyboedd 
a wrthwynebasant y gwaith bwn» neu a iefarasant ya 
ysgafn am dano o bryd i bryd, gael eu besgusodi o ílaea 
Duw, beb addef yn gyboeddas eu bai yn byny ; yn enw- 
edig os ydynt weinidogion* Os ydynt mewn rby w ífordd 
wedi gwrtbwynebu y gwaith, nea wedi gwneud dim yn ea 
cyflawniadau cyboeddas nea mewn cyfeillacb, ag a og- 
«{yddodd feddyliao ea pobl yn erbyn y gwaìth ; us, ar oT 
byn, yr argyboeddir bwynt o ìes a dwyfoldeb yr byn a 
wrtbwynebasant, dylent»er dim» beidio esgeusodi eu bun- 
ain, á bòni y tybient felly yn wastad, ac mai y cyfry w a'r 
cyfryw angliallineb yn anig a wrtbwynebasant hwy,. ood 
dylent yn amlwg addef ea bargyboeddiad» a chondemnio 
ea honain am yr byn a wnaetbant; caoys yn erbyo Crist 
y Uefarasant bwy, wrth lefaru yn ysgafn am, a gogwyddo 
ereili yn erbyuy y gwaitb bwn ; îe, gwaeth na hyny, yn 
erbyn yr Ysbryd Glân. Ac er iddynt wneud hyny mewn 
anwybodaeth ae mgbrediniaetb, etta pan welant pwy a 
wrtbwynebasant, diao fod Ihiw yn dysgwyl iddynt addef 
byny yn gyboeddos. 

** Ac, ar y tu atM, os ba i'r rbai oedd wresog dros y 
gwaitb» mewn un oV petbao a enwyd fyned lawer oV 
fforddy a gwneud yr byn oedd groes i reolau Crist, trwy 
yr hyn yn gyboeddos y niweidiasant ereiU, nea y buant 
annhrefnos, ac y gwnaetbant yr byn a arcboliodd grefydd» 
rbaid iddynt yn gyboeddos addef byny, ac ymostwng, 
fel rbai a fynent symod y meini, a pharotoi ffordd pobl 
Ddaw. Y rbaì a roisant feini tramgwydd mawrion yn 
ffordd ereiily trwy drosedd cyhoedduSf ynt rwymedíg i'w 
symad trwy edifeirwch cyhoeddut** 

Mae gweinicfogion yn ein dvddiaa ni» nid mewn dryg- 
nawsedd ond mewn ffyddlondeb yr wyf yn dywedyd byny,^ 
a boffwn eu bod yma oll yn clywed, y rbai yr ymddengys 
iddynt dreulio llawer o'u bamser dros flynyddau, heb 
wneod fawf ond gweitbredo, siarad» ac ysgrifenu» mewn dnll' 
a greai ddrwgdyb am adfywiadau. A diammeu y byddai 
yn well i'w beglwysi, fel y dywed Edwards, fod beb aa 
gweinidogi beb iddynt edifarhau, acail-ennill benditb Duw» 

Digitized by VjOOQlC 



í' 



274 

2, Rhaid i'r eglwysi sy heb adfywiadau blyga ao edihr* 
liau. Rhaid i'r eglwysi sy wedi sefyll draw» nea wedi 
rhwystro y gwaith, edifarhau am eu pechod, neu ynie nid 
â Daw gyda hwynt. Edrycher yn awr ar yr eglwysi ag 
a barasant ddrwgdyb am adfywiadaa ; a fwynhant hwy 
adfywìadan? a ddisgyna yr Ysbryd 61ân arnynt» i'w 
.helaetha a'n hadeiladu ? Mae un o'r eglwysi yn y ddinaü 
hon, yr hon a gyhoeddodd bethaa yn y papyraa newydd* 
ion a daeddent i beri drwgdyb afresymol a dìaail am 
weinidogion a lafuriant am adfywiadaa. A beth yw eyí* 
Iwr yr eelwys hòno? a gawsant hwy adfywiad ? Ymdden* 
gys oddiwrth eu mynegiad swyddol i'r Gymmanfa Gyíf- 
redínol, ea bod yn Ueibau yn fawr* Pery pob eglwyso'r 
íath i leihan» er pob peth a ellir wnead, oddieithr iddynt 
edifarhaa» a chaei adfywiad. Gallant hòni ea bod ya 
dduwiol a zelog iawn dros fri Dnw, ond ni chred efe eu bod 

n ddidwyll; ac efe a ddengys ei anfoddlonrwyddi trwy 
leidio tywaiit eì Ysbryd. Da fyddai genyf pe byddai yv 
boll eglwysi &*t gweinidogion ag sy wedi enUibio adfyw- 
iadan yn fy ngwrando pan yn dy wedyd» fy mod yn creda 
iddynt gynnorthwyo i ddwyn cwmwi tew ar yr eglwys, a 
bòd melldith Dnw arnynt eisioes» ac yr erys hi os nad 
edifarhant. Duw eisioes a anfonodd gmlni i'w heneidiai»» 
a g>^yr liawer o honynt hyn. 

3, Hefyd» rhaid i'r rhai a fuont weithgar i gael adfyuh 
iüdau blygu ao edifarhaa. Beth bynag a wnaethant ag 
oedd feios, rhaid edifarban am dano, nen ni cbeir adfyw- 
iadau fel y rhai'diweddar. Pa bryd bynag y dangoswyd 
ysbryd anbyfryd, ac y collwyd y dymmer, nea y rhoddwyd 
geiriaa caledion ac ysbryd anhyfryd yn Ue fiyddlcndeb 
Cristionogol, rhaid iddynt edifarhaa am hyny. Y gwrlh* 
"(t^ynebwyr eu hunain oi allent byth attal adfywiad, oddi- 
eithr i'w bleidẃyr goUi en lle. FeUy rhaid i ni edifarhaa» 
os bnpm yn enUibns, baleh, trahaus, nea lym: nid yw y cyf* 
ryw amser a hwn yn amser i ni sefyll ac ymgyfiawnhaa: y 
peth cyntaf y w edifarbau ; edifarhaed pob un am ei bechod* 
aa ei hun, ac na chwerylwn ynghyleh pwy ay i'w feio fwyaf. 

4, Rhaid t'r eglwys gymmeryd tir priodol gyda golwg ar 
faterion gwladoL Na tbybiwch yn awr y bwriadaf bregetha 
pregeth wleidiadol, neu y mynaf i chwi ano a ffuríìo plaid 
grefyddol ynghylcb materion gwladol: na fynaf, Ond 
daeth yr amser pan raid i grefyddwyr bleidleisio dros 



itizedbyG00gle 



275 

ddyaíon gonest, «c ymddvyo yn gyaoo mewii gwloidìad-* 
aetii» nen ynie Daw a'a melldithia. Rhaid en bod eo 
banam yn ddynion gonest, ac yn Ue pleìdleisio dros ddyo 
o herwydd y pei tbyna i'w plaid hwy, rhaid iddynt ctawilio 
a ydyw yn adyn goneat ao nnion» ac addas i yioddiried 
iddo. Rbaid iddynt ddangoa i'r byd» na wna yr eglwye 
fyBoal nn dyn.mewn awydd ac y gwyddya ei fod ya 
dwyliwr* ya odinebwr, torwr aabboth, nea dwyll*ehwarea* 
wr. Mae mor hawdd yn awr cael gwybodaeth am bethaa 

În ein gwlad m, fel y gall pawb wybod dros bwy y p)eìd« 
ûsiant: ae oidroaddyniongoneat yn nDÌg y pieidieisiant« 
bydd raid i'r wlad gael rheolwyr goneat, Bydd raid i 
bob plaid gyonyg dynion gonestfel ymgeiswyr. Ba eref. 
yddwyr yn feiaa iawn yn y mater hwn. Ood daeth yr 
amser pan raid iddyat weithredu yn waiianol, neo ynte 
bydd i Ddnw en melldithio, ae attal ei Vsbryd. Megîs 
yngbylch oaethiwed a ebymmedrolder» feily yngiiylch y 
mater hwn, rhaid i'r eglwys weithredn yn iawn, nea din^ 
ystrir y wlad, Nid all Dnw gynnal y wlad rydd a bendt^ 
gedig hon, yr hon a garwn ac y gweddiwn drosti» heb i'r 
eglwys weithredu yn iawn« Mae gwleidiadaeth yn rhan 
o grefydd mewn gwlad fel hon, a rhaid i grefyddwjrr 
wnead en dyledswydd i'r wlad fel rhan o'u dyledswydd at 
Ddaw. Ymddengys weìtbiaa fel pe byddai seiliau y 
genedl yn pydm: ae yoiddengys fod crefyddwyr yn 
gweithreda fel pe tybient na wei Daw yr hya a wnant 
newn materion gwladol. Ond dywedaf wrtbych, mae yn 
ei weled ; ac efe a fendithia nen a felldithia y genedi hon, 
yD ol y Ilwybr a gymmeraat» 

6* Rhaiä i tgìwyn gfmmeryd tir príoéoi gyéa golwg ar 
gmetkiw€d. A« yna gofynir» Pa un y w y tir prtodol ? 
Yn gynUíf, sylwaf ar rai o^r pethaa y dÿlid ea gocbelyd. 

<l.) Dylíd gochelyd ysbryd «aeddai. Ni thuedda dim 
yn fwy i niweidio crefydd, ac i niweidio y caetbion eu 
hunain» nac i grcfyddwyr fyned i ddadl boetb ar y mater. 
Mae yn íbter no raid bod dadl boeth yn eí gyloh yn mysg 
erefyddwyr. Gall proffeswyr a fo yn cadw cacthioú, fel 
proffeswyr a fo yn gwerthu rtiifi, ynidrechu i gyfiawnbaa 
ea banain, a digio wrth y rhai a ymdrioiont a'o cyd wybod- 
au, ac a alorant arnynt i adael eu peohodau. Gall y cref- 
yddwyr beilchion hyny, y rhai a dybiant fod croen du yn 
fm nea yn warth i ddyn, adael i'w rhagfarn tfynu mor beli, 

Digitized by VjOOQlC 



276 

nes cftu en llygaidy a bod^ yn barod i gweryla âV rhai r 
wasgant y mater atynt. Ond dywedaf etto, mae cfteâ»* 
iwed yn beth nad oes angen ì grefyddwyr, i weddiwyr^ 
wahaniaethn yn ei gylcb, ac y rhaid iddynt beidẁ» 

(2.) Dylid gochelyd cynnyg cymmeryd iir canol ar y^ 
mater hwn. Ni ail crefyddwyr gymmeryd tìr canol yn ei 
gylch, gan fod y mater yn cael ei drín, mwy nag y gallant 
gymmeryd tir canol ynghyich aanteiddio y sabboth. Pech- 
od mawr y genedl ydyw : îe, mae yr eglwys yn euog o 
hono. Mae yr eglwysi» trwy en dystawrwydd, a thrwy 
adael i rai yn cadw caethion gyd-gymmnno ft hwynt^ wedî 
cydsynio ag ef. Bo pob enwad i ryw raddan yn enog a 
fayny: mae y CyfeiHion CQiiaAer«j yn ddiweddar wedi 
golchi en dwylaw oddiwrtho. Ofer yw iV eglwysi dtly^ 
wedyd mai pechod gwladol yn nnig ydyw. Yr wyf yn 
dywedyd etto, mae yr eglwys yn enog o hono, a chydsyn- 
iodd pob enwad ag ef : maent mewn effaith wedi cyhoeddi 
ei fod yn béth cyfreithlon. En gwaith yn goddef i rai y» 
cadw caethion aros yn dawel mewn bri yn yr eglwysi, yw 
yr arwydd cryfaf a mwyaf cyhoeddus y golygant nad y w 
yn bechod. Peth gwrthnn hoilol, gan hyny, y w i'r eglwys 
ffngio cymmeryd tir canol ar y mater: y gwir yw nad alt 
bi fod ar dir canol. Tra y goddefo hi yn ei chymmnndeb 
rai yn cadw caethion, Hi A GYFIAWNHA YR AR- 
FERIAD. Cystal ìfyddai i elyn Dnw hòni nad y w efe yn 
sant nac yn bechadnr» y cymmer efe dìrcanol,acy gwedd- 
ia efe '*Arglwydd da, a diafol da/' am na ŵyr efe pa nn 
fydd fwyaf clodfawr. 

(3.) Dylid gochelyd yn ofalus rhag ysbryd enlliìms o boò 
iu, Bn, a thebygol y bydd gwahaniaeth tyb dros beth 
amser etto, yn mysg crefyddwyr, ynghylch y mater hwn ; 
a dylai y ddwy ochor gýd-ddwyn â'u gilydd. Mae barnn« 
a beio dybenìon eu gilydd, yn beth anghrefyddol, ac yn 
tueddn i dristâu Ysbryd Duw, a dinystrio adfywiadao, yn 
niweidiol i'r eglwys, ac i'r caetbion eu hunain. 

Yn at/y enwaf amrywiol o bethau, y rhai, yn fy nhyb i> 
y gelwir yn uchel ar yr eglwys eo gwneud, gyda golwg ar 
y mater hwn. 

(1.) Dylaì crefyddwyr, o bob enwad, ymdáyosg oddi- 
wrth ragfayn, a mynu gwybodaeth ar y pwnc, yn ddioed. 
Mae llawer o grefyddwyr mor ragfarnilyd, fel na fynant 
ddarllen, na gwrando, na deall y mater : ond ni all cref- 



Digitized by VjOOQlC 



2T7 

yddwyr weddîo yo yr ysbryd hwn, Tybiwyf na M neb 
fedda yabryd gweddî, tra yn rhy ragfarDllyd i cfawilio f 
mater hwn, nen ry w fater arâll fel dyledtwydd^ Pe aa 
thy wyuaì y galedni» gallai crefyddwyr aroft flMŵs tyWyll** 
wch yoghylch y mater hWD, ac eCto medda ysbryd gweddi» 
Ond 08 gwthodant ddyjhd i'r gohuni, ni aUant weddio, 
Yn awr galwaí ar bawb ag gy yma» ag na ohwiliasant j 
mater hwn» am aa fynant ei chwilio, i ddy wedyd a íeddaot 
hwy ysbryd gweddi ai'peidio. líe y bo i weinidogiotH 
nea aelodaai nen eglwyBÌ cyfain, wrthmynehu g gwinmteéd 
ar y raater hwn yn awr» pan mae mìor eglar a tban aylw y 
cyhoedd, ni chredaf y oant nae y gallant fwyahaa adfy w* 
iad crafyddol* 

(2.) Dylai traethoda«i yu triil y maler yti addfwy» a 
chalU gael ea gwafgara ya helaeth yn mysg y boU^a dylai 
JT eglwys ea ohwilio yo ofaloa daa wtddio. Ni feddyUaff 
wrth hynY y dylai yr eglwys iylwi ar y mater hwny nes 
esgeulaso y mater mawr o achab eneidiaa ya eo hymyU 
Ni feddyiiaf y dylid gwneiid y fath gyffroad ynhvieb f 
mater ag s derfysgai yr eglŵysi ; ond y dylai gweddiwyr 
weitbreda yn gall, mor faan ag y gtiUer gi^ssgara digoo • 
addysg ar y pwae, bod iddynt mewti modd addfwya, oad 
€ADABN« weithredo yn baoderfynol alr y pwno» a datigos» 
i'r hoU geoodl a'r byd, ea casioeb at y pechod hwn% 

Y eyffroad yu erbyn Freé Matmiê ag a ffynodd yohydig 
flynyddau yn ol» a waaeth y fath nrwed yu yr oglwysiy a 
pfaarodd y iath deimlad anhyfryd yn mysg gweinidogiOB a 
phobl» a phan soniwỳd gyntaf am y nwter hwn bu y ÜBth 
gynliyrfiaa» fel y mae Uawer o weinidogìon da, ag yat ett 
honaìn yn hollol groes i gaethiwed, yn arswydo rhagdwyn 
y mater dan sylw ea pobU rhag ofn aad y w eo faegHrysi 
yn ddigon crefyddol i'w dderbyn, a'i ystyrwd yn bwyllog, 
a pfaeoderfyna yn ei gylch yn ysbryd yr cfeogyl : gwn fod 
perygl rhag fayn ; ond er hyny rhaid gosod y mater dan 
syiw yr eglwysi, Ac os gosodir ef yn bwyltog» â ofayda 
gweddii nid oes fawr o eglwysi ag sy ẅedi mwynfaao ad- 
fy wiadao, y rhai na ellir ddwyn i dderbyn y gwir ar y 
mater hwn» 

Dicfaon na chafodd on eglwys yn y wlad hon ÌNrofiad 
Uymach ar y matef hwn, na hon, Yr oedd yr aelodaa yn 
ieaaioOÿ a'r rhan amlaf yn ddibrofiad. A dygwyddodd 
Uawer o amgylchiadáa, yn fy absenoldeb^ a doaddent i 

Digitized by VjOOQ lC 



278 

berì terfysg a theimlad anhyfryd yn en pKth. Ond mor 
beU ag y gwn i deìmlad yr aelodaa yn awr, ni wn fod air 
teimlad anhyfryd yn eir plith ar y mater* Yr Arglwydd 
a'n bendithiodd^a thywalltwyd yr Ysbryd amom» a chwan- 
cgwyd amrywiol at yr eglwys bob mìs wedi fy nyehweliad'. 
Dian fod gwahanol raddan o deimlad yn yr eglwys hon ar 
y mater hwn, ond gallaf ddywedyd yn onest na wn i fod y 
gwahaniaeth lleíaf mewn tyb yn eu plith. Nyni o'r de- 
chreaad^ eyn i mi fyned i'm taith trwy wledydd dyeithr, a 
gymmerasom yr nn tir gyda golwg ar gaethîwed ag a 

Emmerasom gyda golwg ar gymmedroldeb. Bwrìasom 
b nn a gadwai gaetbion, nen a berthynai i'r fasnach» o'n 
cymmandeb. Mae rhai, allan o'r eglwys hon» wedi beio 
ein Uwybr, fel yn rhy lym ae angharedig, ae m fynwn 
i neb wneud fy marn i fy han, nea esampl yr eglwys hon> 

Ìn rheol ilywodraeth i eglwysi a gweinidogion ereiIL £r 
yny, credwyf yn gryf y daw yr eglwysi cyn hir yn anol; 
i ddangos yn yr an modd ea casioeb at y pechod hwn* 
Os na allaf roi rhy w enw tyner a christionogol ar gaeth- 
iwed, os gaiwaf ef yn BECHOD, cysondeb a cfaydwybod 
a arweiniant i'r casgliad anoeheladwy, nad all y rhai a 
barhant yn y pechod hwn, fod yn addas aelodan eglwysìg; 
I hyn aiebir, fod lìanoer o weinidogion yn yr egiwys 
Hetiadarol, yn cadw caethìon. A dy wedir fod yn ang«> 
hyson ìawn i ni beidio goddef yn ein cymmnndeb ddyn yn 
cadw caethion, ac etto perthyna i'r ua eglwys á hwynt, 
eistedd gyda hwynt mewn cynnadleddau, a'a cydnabod fei 
gweinidogion. 1 hyn atebaf, na feddaf awdurdod i ymdrÌB 
i'r gweinidogion hyay • a diaa nad wyf i ymadael â'r eglwys 
am fod rhai o*i gweinidogion neu ei haelodau yn cadw 
eaethiön* Dylwn i berthyna i'r eglwys, hyd yn oed pe 
perthynai y diafol iddi, Lle y mae genyf awdurdodf yv 
wyf yn bwrw rbai yn cadw caethion o gymmundeb, a 
gwnaf felly bob amser tra byddaf byw. Ond ile na feddaf 
awdordod, os caiff bwrdd Crì«t ei huIiOÿ mi a eìsteddaf 
wrtho, mewn ufudd-dod i'w orobymyn ef> pwy bynag araiit 
a wnelo hyny nea a beidio. 

Ni fwriadaf, er dim, ddywedyd fod y gweinidogion a> 
proffeswyr hyny ag sy yn cadw caethion, yn rhagritfawyr. 
ac nad ydynt yn Gristionogion; ond dywêdaf hyn, tra y 
parhaont i wneud hyny, fod achos Crist a dynoliaeth yn 
.gofyn na chaffont ea cydoabod fel y cyfrywy oa mynwB. 

Digitiied by VjOOQlC 



279 

beidio bod yn gyfranog o bechodaa rhai ereill. Nid yw 
yu fwy anghyson diarddeìn rhai yn dal caethion am y 
perthynant i'r eglwya Henadnrol, nac yw diarddela rbai 
yn yfed neu yn gwertha diodydd poethion ; canys perthyna 
llawer iavn o werthwyr rum i'r eglwys Henadaroh 

Credwyf fod yr amser wedi dyfod» ac er nad wyf bro- 
ffwyd, credwyf y gwelir, fod parhad a ffyniant yr adfyw* 
iad yn yr ünol Daleithiaa yn dibynn ar fod ÌT egiwya 
ifeithreda yn brìodol ar y mater hwn. Tystion Daw yw 
yr eglwys. Y gwir yw» fod caethiwed» mewn modd neill* 
dnoly yn becJêod yr egìwy»* Bod gweinidogion a chrefydd- 
wyr o wahanol enwadaa yn cadw caethion, sy yn sant- 
eiddio yr erchylldra yngolwg annawiolion, Pwy na ẃyr 
gydagolwg ar Gymmedroideb, y bydd i bob meddwyn yo 
y wlad, lecha tn ol í ryw ddiacon a fo yn gwerthn mm, 
nea weinidog a fo yn yfed gwin ì Dadi a noddfa grefaf yr 
angbymmedrol, a'r yfwyr cymmedrol, yw fod crefyddwyr 
yn yfed. Hìfn sy yn galw am i'r rhai a fasnachant mewn 
gwirodydd poethion, ac a'n hyfant, gael ea bwrw o gym* 
andeb. Gweithreded yr eglwysi o bob enwad yn eofn 
ynghylch cymmedroideb, canent y drysaa yn erbyn pawb 
y mae a fynont âV ffieidd-dra marwol, a bydd achos cym- 
medroldeb yn orchfygol: darfyddai y fasnach mewn 
yehydig o flynyddaa. A'r an modd gyda golwg ar 
gaethiwed. 

Yr eglwys ynbenafsy yn cynnal y pechod hwn. £i 
thystiolaeth nnol hi a benderfynai y mater* Bydded i 
Gristionogion o boh enwad nno yn addfwyn, ond pender* 
fynol, a chyhoeddí ea barn, glanhaa yr eglwysii a golchi 
en dwylaw oddiwrtho, dangosent fod y ffieidd^dra hwn yn 
B£CHOD ! ac mewn tair blynedd, denai y bobl gymmaint 
i'w erbyn, fel na byddai nn caethwas mewn llyffetheirian» 
nae nn caeth-yrwr gwrychog a chrealon, yn y wlad hon. 

£tto gellir dywedyd, na ellir ymdrin â'r mater hwn 
mewn llawer o eglwysi, heb beri terfysg ac angharìad» 
Dichon hyny. lin felly gyda golwg ar gymmedroldeby 
ac ynghylch adfywiadan hefyd. Mewn rbai eglwysí, ni 
etlir dwyn cymmedroldeb nac adfywiadaa i mewn heb 
beri anghydfod, Mae ysgolion sábbothol, a chymdeith- 
asan cenhadol, a phob peth o'r fath, wedi cael en gwrth- 
wynebn, ac wedi peri anghydfod mewn liawer o eglwysi. 
Ond a ydyw byn yn rheswm digonol dros gan y pethaa 

Digitized by VjVJOy It; 



8S0 

hyo allan? A'r egtwjMâga'a canaaant ẃìmì rfaagofn eyii- 
nen, a fendtthiwyd bwy ag adfywîadaa ? Oẃyr pawb na 
vnawd, Ond yr eglwyst a faant benderfynol ar y mater- 
îon hyii,er i rai peraonaa, ac weîthian i lawer, wrthwyn* 
ebn, etto hwy a fendithiwyd ag adfy wiadaa. Lle y dyg- 
wjrd i Mewn nn oV materion hyo, gyda gofal a gweddi, 
ae mewn yabryd gweddas» gan ddaugos pwys pob on o 
bonynt, os yn y fath an»gy)ehiadaa, y gwna rhat derfÿagn 
a gwrlhwyneba, <:ajf«d y haiayrthio lle y dyhi, Mae rhai 
pertonan ag ynt ea hanain yn groes i'r mater hwn, ac yn 
waatfMÌ yn barod i waeddi, " Na ddygwch y pethan hyn ì'r 
eglwy», aohoaant derfysg," Ac os teimla y gweinidog a'r 
gweddíwyr y dylent ddwyn y peth yn mlaen, hwy en hnn- 
aÌQ a derfy»gant, ac yne dy wedant, ** Dynit, mi a ddy wed- 
afo feily wrthyoh; yn awr gweìweh beth a wnaeth cyffwrdd 
&'r maler hwn ; gwna byny ddryllìo yr eglwys.'' A thra y 
gwnant hwy ea hanatn yr hyn a ailant i beri ymraniad, 
rboddant y bfti ar y pwne, ae nid arnynt en hnnain: mae rhai 
pobl o^r fafefa mewn llawer o'n heglwysi. Ni oheir tria 
aohos ysgolicm «abbothol, y genhadaeth, adfywiadaa, 
eaethiwed, na dim arall a anrhydedda Ddnw, nen a leaâ 
eneidian dyníoa, yn ÿr eglwysi, heb i'r rhai manol hyn 
gymmeryd tramgwydd wrth hyny. 

Mae y pethan hyn, pa fodd bynag, wedi en trhi a'n hen- 
niU, nn ac nn, mewn rhai eglwysi gyda mwy nen lai e 
wrthwynebiad, ao mewn rhai eglwysi heb ddîm croesineb. 
Ac mor ẃir a bod Dnw yn Dduw yr eglwys, rhatd t*r 
mater bwn gael ei ystyried a't gyhoeddi yn bechod gan 
yr eglwys. Diobon mai anfeidro] well fyddat bod y byd 
neb nn egtwys ynddo, nac i'r egtwys aros ar dir canol, 
neu roi camdystíolaeth ar fater o bwys cymmaint â ehaeth- 
iwed, yn enwedîg er pen mae y pwnc dan sylw, ac nad 
all ei llaie hi lai na bod yn y glorian, o itn tn nen y llall. 

A ofynwch cbwi, *• Beth a wneir ; ai am dano ef yn nnig 
y siaradwn, ac a drown ni ein syiw oddiwrth fater mawr 
ìachawdwriaeth eneidìau yn ein canol?" Atebáf, Na. 
Dangosed yr eglwys ei barn ar y mater a bydded yn dawel. 
Mor bell ag y gwn i, yr ydym ni yn heddychol hollol ar 
y pwnc bwn. A lle y daeth i fod yn brif destun siarad, 
credwyf fod hyn, gan amtaf, o herwydd cyndynrwydd 
afresymol ychydìg o bersonau ag ynt groes hyd yn oed 
i wrai)do trin y mater. 

Digitized by VrjOOQlC 



281 

6. Os myn yr eglwys ddwyn yn mlaen adfy wiadan, rhaid 
iddi êonteuidio y sabboth. Mae llawer o balogi y sabboth 
ynywlad. Mae masnachwyr, teîthwyr, a'r Hywodraethyn 
ei halogi. Ychydíg o flynyddan yn ol, gwnawd cynnyg 
yn y rhan orllewinol o'r dalaeth hon i aefydlu rhèaofadan a 
cherbydan ag a gadwenty sabboth. Ond gwelwyd na wnelai 
yr eglwyu gefnogi y cynnyg. Ni wnelaì ilawer o grefyddwyr 
deithio yn y oerbydan hy n^ ac pi fynent i V nwyddan gael en 
dwyn mewn badan a orphwysent ar y sabboth, Bn crefydd* 
wyr uowaitb y n brysnr iawn yìi erfyn ar y senedd i attal cer- 
bydan i deithio ar y sabboth, ac yn awr y mddeogys y cy wil- 
yddiant am hyny. Ond mae nn peth yn sicr, oddieithr i 
tywbeth gael ei wnend yn fnan, ac yn effeitbiol, i ddwyn 
yn mìaen santeiddiad y sabboth gan yr eglwys, caiflT y 
sabboth ei esgeulnso, ac nid yn nnig bydd ein cerbydan 
yn rhedeg ar y sabboth, a'n llythyr-swyddfeydd yn agored, 
ond, yn mheo ychydig cedwir llysoedd barn yn agored ar 
y sabboth. A betb a all yr eglwys wnend, beth a all y 
genedl hon wnend, HEB DN SABBOTH ? 

7. Rhaid i'r eglwys weithredn yn briodol gyda golw>gar 
gymmedroldeb, a diwygiad moesol, a phob cynnyg i welU 
han moesan a roddir dan sylw o bryd i bryd. 

Mae rbai crefyddwyr ag nad ymdrechant gyda diwygiad 
moeaol» ac a ofnant gymmaint rhag i rywbeth gael ei ddy* 
wedyd yn yr areithfa am drytbyllwchi a phe byddai mil o 
gythreuliaid wedi myned i'r areithfa. Ar y mater hwn 
Di wiw i'r eglwys ddysgwyl cael ei goddef i gy mmeryd tir. 
canol. Oygodd rhagluniaeth Dnw y mater dan sylw: 
dangoswyd y drygau ; galwyd am ddiwygiad. A beth sy 
i ddiwygio dynion ond y gwiríonedd ? A phwy a'i dengys, 
os na wna yr eglwys a'r weinidogaeth ? Na thybier y galî 
crefyddwyr fod ar dir canol, a bod yn daweli ac eto mwyn- 
han cymmeradwyaeth a bendith Dnw. 

Yn mhob amgylohiad o'r fath, y gweinidog ag sy yn 
ddystaw a gyfrifir ar yr ochor arall : gŵyr pawb maì felly 
y mae hi mewn adfywiad : ni raid i ddyn ogann y gwaitb. 
Ond iddo yn nnig fod yn Honydd, a chadw ar dn canol» 
gelynion yr adfy wiad a'i eyfrifant ef fel o'u tn hwy* Felly 
gyda golwg ar gyramedroldeb : ni raid i ddyn ogann cym- 
deithas y dwfr oer» i fod mewn heddwch ft'r meddwon 
a'r yfwyr cymmedrol, Yh nnig dadleued dros yr arferiad 
cymmedrol o win, yn nnig parhaed i'w yfed fel moetbder, 

2 A 

Digitized by VjOOQlC 



282 

a^r meddwon oll a'í bystyriant o'n ta hwy* Os gwrthodia 
efe roi ei lais dros achos cymmedroldeb, yr ochor anJl a^i 
golygant fel ea cyfaiU hwy. At yr hoU bethaa hyHf pan 
aylwir arnynt, rhaid i'r eglwysi aV gweinidogioo weithredn 
yn bríodoì,, a hyny yn gyhoedd, diyagogt a pharhana, oa 
dysgwyliant fwynhan bendith Duw mewn adfywiadanc 
B.haid iddynt fwrw o'a cymondeb yr aelod ag sy, er y 
golenni a roddir iddynt, yn parhaa i yfed» nen fasoacha 
mewn, gwirodydd poethion. 

8. Èhaid bod ynfwy haelùmuB gyda sefydliadau crefyddoL 
Bhaid ymdrechu Uawer mwy gydag aohos y genhadaeth, 
^dysg, y Bibl, ac aptariaethau crefyddol ereiU, nen yr 
eglwys a anfoddlona Dduw. Edrycher at hyn, MeddyUeii 
am y trngareddau a dderbyniasom, golud,.rhifedi, a ffyn* 
iant yr egiwys : a dalasom ni i Dduw yn ol y donian a 
ddecbyniasom, nes dangos fod crefyddwyr yn haeUoans, a 
pharod i roi eu harian, ac i weithio dros Ddaw ? Na, peU 
oddiwrth hyny. A ydym ni wedi amlhau ac ehangu ein 
cynUuniau, yn ol cynnydd yr eglwys? A foddiona Daw i'r 
hyn a wnawd, neu a oes ganddo reswm i foddlcmi 7 Y fath 
adfy wìad a fwynhaodd eglwysi America yn y deng mìyn^ 
edd diweddaf ! Dylasem fod wedi gwneud deg cymnaaint 
ag a wnaethom gyda y genhadaeth, y Bibl» traethodan, 
addysg, addoldai rhad, ac yn mhob peth a dueddai ec 
Uwyddiant crefydd ac achub eneidiau. Os nad ymdrecha 
yr eglwy^ fwy gyda y pethau hyn, gaUant ddysgwyl y saif 
yr adfywiad yn yr Unoì Daleithiau. 

9. Os myn crefyddwyr yn yr Unol Daleithìau i adfyw* 
iadau Iwyddo a Uedn, nes y troer y byd, rhaid iddynt roi 
heibio ysgrifenu Uytfayrau a dueddant i beri drwgdyb am 
adfywiadaUf a rhaid iddynt ymaflyd yn y gwaith eu hnn- 
ain* Pe buasai yr hoU eglwys, fel corff, yn ymosod at 
weitbio ddeng miynedd yn ol» ac yn'parhan fel y gwnaeth 
yobydig o bersonan a ailwn enwi, ni buasai yn awr nn 
pechadur anedifeiriol yn y wlad. Buasai y mil blynyddan 
wedi dyfod i mewn yn yr Unol Daleitiûau cyn heddyw. 
Yn ile bod yn lionydd, ac ysgrifenu Uythynau o Berhshiref 
bydded i'r gweinidogìon a dybiaot ein bod yn feius, wreg- 
ysu eu harfau, a myned rhagddynt a dangot i ni ffordd fwy 
rhagorol. Dysgent ni trwy eu hesampl i wnend yn weiL 
Ni wadaf i ni fod yn feins, a choUi. Ni wadaf fod gwallan 
gydag adfy wiadau. Ond ai dyma y ffordd^ i'w diwygÌDf 

Digitized by VjOÖQlC 



283 

frodjrr? Xid Mly y gwnaeth Pteoi. Efe a ddiwygiai ei 
ÍFodyr trwy ddyw^dyd wrthynt yn hynawg y diingoa« 
iddjrnt ffördd fwy rhagorol. Ymafled ecn brodyr yn y 
gwaithy ao aenl rhagddyat. Owaeddant o n 'holl areitlî^ 
Ibydd» AT Y GW AITH. Blaenorent Ue yr elo fhtnr 
gydn fawynt, ao y dynoetho ei fraioh, a hydd i ttii, yn tin» 
ganiyn» Yn anig eiertt rluíŷdẁfmi, CAff&à yr Unoí DàU 
eithîaa en troi at Ddnw, a darfÿdded dadteaon byehaill, 

Os na, ac o» taif adfywiadaa yn y wiad hfOtt, bydd y 
gweînidogion á'r eglwysi yn enog o holl waed yr eneidiati 
a ànt i nffem o herwydd hyny. Ni rafid i'f gwarth aefyU. 
Oa gwna yr eglwya ei dyledswydd yn ffyddlon» duw y 
«mI Uynyddan i mewn ya y wlad bon niewn tair blyneda. 
Ond os parbeir i ysgrifenn llythyran, gan lenwl y wlad â 
drwgdtb» os peri hi fel hyn, fod dwy ran o dair o*r eghrys 
yn sefyll yn ol heb wnend diffl> ond beìo yn aaeer 
adfywiad, bydd metldiHi Daw ar y gènedl be», a hyny 
eyn hir* 

i^odtiHbtt.^1. Mae yn llawn bryd i w<feinid<ègieii ae 
aelodaa chunlio ai cahMu yHfaMoL Ftoá;^, nid y w yn 
mwryn amser i wrihwynebny gwifionedd/i ogana a beio 
«m y dywediir y gwir yo noeth. Nid y w yii amser i ym- 
ryson à^n gilydd, ood rhaid i ni chŵilio ein caloìiaa em 
miiatit, 00 ymostwtig o flaen Daw. 

2. Bhaid i ni edifarhaa agadael ein beiaoi a gweHÉU 
«in ffyrdd, nen yate saif yr adfywiad. Rhaid rhoi hèiMo 
ein hymrysonaa eglwysig, a pheidiodal ar bethaa dibwys,. , 
ond ano i bleidio orefydd', os «mgen» sftif adfÿwladáa yii eib 
fdith) a oheir gwaed y miliynaa a golUr yn eki godraa 04« 

3. Pe gwneiai yr eglwys ei dyledswydd, hi yn Îûm a 
berfi*eíthiai faddttgoüaeth crefydd yn y byd. Ond os par- 
heir i ymrysony i chwilio am feiaa» i beri drwgdyb, a 
bygwth» nid yn oaig saif adfy wiadaa, ond oeif gwaed y 
miiynaaaddisgynant i afiem oyn delo yr eglwysi'wlle^ 
wrth odraa y dynion sy wedi codi ac yn dwyn yn mlaen 
yr ymryson arswydas hwn. 

4. Rhaid i'r rhai a daeoasant ehwedlaa gogaaa» am 
adfywiadaa^edifarhaa. Dywedwyd liawef iftwn am heresi, 
a hod rhyw rai yn gwada dylanwadaa yr Ysbryd, s# sy 
yn bollol ddisaiL A rhaid i'r rhai a laaiasatit, ao a led^ 
aaant y chwedlaa hyn yn erbyn ea blfodyr^ edifathaa a 
gweddioam faddeoant^. 

Digitized by VjOOQlC 



284 

5. Ni a welfrn y tuedd parhaut «y mewn crofyddwyr 
i ddadfeilio a gwrthgilìo. Mae hyn yn wir gyda golwg ar 
y rhai a ennillir yn mhob adfywiad. Edrycber ar yr 
adfywiad yo amser Edwards: lîwyddodd y gwaith nes i 
30, 000 o eneídiaa gael ea troi; ac erbyn hyn daethai 
Uawer o weioidogioD a chrefyddwyr i'r foth dymmer, trwy 
ysgrifena Uÿfraa, ar bob ta» fel y ba ymryson mawr, 
a safodd yr adfywiad. Gwrthwynebwyr y gwaith a aeth- 
ant yn gyndyn a ffyrnig, a'i bleidwyr a goliasant ea hadd- 
fwynder, a gyrwyd hwynt i'r drygaa y rhai yn ddiaail 
y cyhuddasid hwy o honynt, 

Ac yn awr, beth a wnawn ? ymddengys y dadfeìiia y 
gwaith mawr a gogooeddns hwn o eiddo Dnw. Ni ba 
farw yr adfy wiad ; bendigedig fo Daw am byny ; ni ba 
farw ! Na, clywn o bob parth o'r wlad fod crefyddwyr yn 
darllen am y pwnc, ac yn holi ynghylch yradfywiad: 
mewn rhai manan mae adfywiadan nerthol yn awr. A 
beth a wnawn, i godi y faner, a chyffroí yr holl genedl 
lîosog hoù, a'i throi at Ddaw ? Rhaid i ni DDYFOD 
I'N LLE ; rhaid i ni oll gael gweli ysbryd, plygn yn y 
llwch, bod yn nnol, ymaflyd yn y gwaitb mawr hwn â'n 
holl galoo, ac yna Daw a'n bendìthia, a'rgwaith alwydda. 

Beth yw cyflwr y genedl hon 7 Diaa fod Daw ya dal 
gwialen RHYF£L awehei phen. Erys Daw cyn y goll- 
yngo ei farnau i ddisgyn, i edrych a ddaw yr eglwys i'w 
lle : mae y genedl dao eì anfoddlonrwydd, am i'r egiwys 
ymddwyn yn y fath fodd at adfywiadaa. Ac yo awr 
tybiwch i ryfel ddechrea, pa ie y byddai ein adfywiadaa? 
Baan y dystry wiai rhyfel ysbryd adfywiad : mae ysbryd 
rhyfel yn groes i ysbryd adfywiad. Pwy a sylwa ar lais 
crefydd, pan fo y cyhoedd a'n bryd ar ryfel? Sylwer yn 
awr, fel y dygwyd y genedl hon, yn sydn, i ymyl rhyfel : 
Dnw a ysgwyd ei gleddyf dysglaer nwch ein penaa, A 
edifarha yr eglwys? YR EGLWYS yn benaf sy gan 
.Dduw mewn golwg. Pa fodd y gochelwn ni y felldith o 
ryfel? Yn unig trwy ddiwygiad yn yr eglwys* Ofer 
iy w dysgwyl y gwna gwleidiadwyr ochelyd rhyfel : dichon 
y byddant hwy yn gyffredin dros ryfeh Tebygol iawn y 
gwnelent hwy wrth ei ochelyd ein dwyn i'w ganol. Os 
na bydd i'r eglwys deimlo, deffroi, a gweithreda, i ba le yr 
edrychwn am gymmorth ? Os na bydd i'r eglwys gyffroiji 
a chrynn o herwydd baman cyfía^n Dnw ag sy yn crogi 

Digitized by VjOOQlC 



285 

uwcb efn penau» diaa ein bod fel cenedl yn agosi felldîtb. 

6« Beth bynag a wneîr rhaid e» tDneud yn jMim: mae y 
-glorían bron troi. Os nad^awn rhagom, rhaìd i ni fyoed 
yn ol : ni all pethaa aros fel y maent. Os na ddeffry yr 
eglwys, os na chawn adfy wiadau mwy nerthol nac a gaw- 
Mm, darfyddantoU.yn faan. Cawsom adfywíad cymmaint» 
fel yn awr nad yw rhai bychain yn tyna sylw pobl : rhaid 
î chwi weithreda yn bersonol. Gumewch eich dyledtwydd 
eichhunnin: y? ydych yn gyfrifol; edifarhewch yn fiian; 
oac oedwch flwyddyn arall. Pwy ond Duw a ŵyr beth 
fydd cyflwr yr eglwysi hyn, os bydáwnflwyddyn arallheh 
adfywíad mawr a chyffredinol ar grefydd ? 

7« Pan fo y cwbl yn annhrefnas mewn eglwys, mynych 
y mae pob nn yn beio yr eglwys, a'i.frodyr, heb edrych 
ar ei ran ei han o'r bai. Ma threalied neb ei amser i feio 
yr eglwys; ond bydded i bob aelod o eglwys Crist weith- 
reda» a gweithreda yn îawn, a phlyga yn y liwch» a pheidio 
llefarn yn drabaus ac enllibiie. 

£WCH RHAOOCH. Pwy a adawai y fath waitb, a 
myned i ysgrifena Uythyrao, a disgyn i wastadedd Ono, 
ac edrych a eilir dim terfyna y dadleiHMi bychain hyn, a 
gadael i> gwaith sefyll, Goî'alwn am ein gwaith ni, a 
gadawn i Ddaw ofala am bethaa ereilL Gwaawn ein 
dyledawydd, a gadawn y canlyniad i Ddaw. 



DARLITH XVI. 

YR ANGENRHËIDRWYDD O ÜNDEB A'I EPFAIT». 

Trachefn meddaf i chwi, Os cydsynia daa o honócb ar y ddaear, am 
ddim oll beth bynag a'r a oíynaut» efe a woeir iddynt gan fy Nhad, yr 
bwn sydd yn y nefoadd.— ^Mat. 18. 19. 

Rai wythnosaa yn oì, defnyddais y testun hwn» wrth 
bregetfaa ynghylch cyfarfodydd gweddio. Yn bresenel 
bwriadaf ymdrin yn fanylach à'i ystyr ef« Amlwg y w mai 
amcan Crist yn y testan hwn, oedd dangoa pwys a dy* 
lanwad andeb mewn gweddi ac ymdrech er ilwydd crefydd. 
Ëfe a lefara yn y modd cadarnaf, trwy gymmeryd y rhiíedi 
dcM, fèl y rhifedi lleiaf ag y gall fod cydsyniad rhyng- 
ddyut, a dywed, *'Oft eydsyoia dau o honoch ar y ddaear, 
am ddim oll a'r a ofynant, efe a wneir ìddynt gan fy Nbad 
yr hwn sydd yn y nefoedd«" Ar ea cydsyniad y rhydd 
efe y pwyi, ac ymddengys iddo goflfâa y rbifedi dau, yn 

2 a2 

Digitized by VjOOQ It: 



286 

UDÌg er rhoi calondid i*r rfaifedi Ueiaf ag a allo gydiyino. 
Ond beth a alìwn ddeaU wrth '^gydtyaio" am y pethan a 
ofy nom ì Atebaf y gofyniad hwn dan y ddaa ben <^yitol : 

1. Trwy ddangos y dylem *'gydsynio" meumgweddU 
Dysgir hyn yn neüldnol yn y testun. 

!• Rhaid i ni gydsynio yu etn dymimiadM am j petii* 
Oofynol fod dymuniaäau am y peth, a bod eydsyniad yn* 
ddynt» Gweddia personaa yn fynych metfn ffeiriau am 3^^ 
un pethau, pan nà chydsyaiant mewn nn mdd mewn 
dymuno y peth hwnw* lë, dìchon fod rhai o honytit, yn 
eu calonauy yn dymono yn hollol groes« Oelwir ar bobl 
i weddio am beth, a gweddíant oU am dano mewn geirian» 
ond gẃyr Daw nad ynt yn fynyeh yn ei . ddymuno ; a 
díchon y gwel efe fod calonaa rhaiÿ yr hoU amser, yn 
^ gwrthwynebu y weddi. 

2. Rhaid í ni gydisynio yn y dyben i'r hwn y gofynwn y 
peth. Nid digoD ein bod yn cyd-ddymuno peth, ond rliaid 
fod y rheswm dros hyny yr an« Gail rhyw un ddymaiio 
a'dfywiad er gogoniaat Daw a iachawdwriaeth pecfaador- 
iaíd. GalÌ aelod araU o'r eglwys ddymuno adfywiad, ond 
i ddyben gwahanol iawn. GaU rhai ddymnno adfywiad 
mewn trefn i Uosogi y gynnuUeìdfa, fel y bo yn hawddacfa 
iddynt dala traui yr addoldy. Un araU a ddymuna ad- 
fywìad fel y cynnyddo yr eglwys mewn rhìfedi a fa^rî. 
Dymuna ereiU adfy wiad am i rai ea gwrthwynebaa llefara 
yn ddrwg am danynt, a mynant i'w gelynion wybod, beih 
bynag a dybiont neu a ddywedont hwy am danynt, fod 
Buw yn eu bendithio. Pobl weithiau a ddymanant adfy w* 
iad yn nnig oddiar serch naturioh fel y troer ac yr achub- 
er eu cyfeüion. Os mynant fod mor anol mewn gweddi» 
ag y caífont fenditb, rhaid iddynt nid yn unig dd^rraaiio 
y fendith, a cbydsynio i'w gofyD».ond rhaid cydsynio i'w 
dymuDoo herwydd yr an rbesyman. 

3. Rhaid i ni gydsynioi'w gofyn oherwyddrhesymau da. 
Rhaid i'r dymuniadan hyny Did yn antg fod yn unol, ac 
i'r un dybenioD, ond rhaid ea bod i ddybenion €bi, aef, yn 
benaf, anrhydedd a gogoniant Duw. Gail pobl hyd yn oed 
ddymuno adfyŵiad, a chydsynio i'w ddymnno, a hyny o 
ran dybenion, ac etto os na bydd y rhai hyn yn dda, ni 
wrendy Daw. GaU rfaieni gydsynio mewn gweddi, am 
droedigaeth eu piant» gailant gael yr an teimiadaa a dy- 
beDÌon, ac etto os na bydd ganddynt ddybenion uwch nac 

Digitiied by VjOOQlC 



287 

mat eu phni hwg ydynt, m atebir en gweddÌAU. Cydsyn- 
îaiityn y rheswm, ond nìd y rheswm iawn ydyw, 

Hefyd, gall anrhyw rifedi o ddynion gydsynio yn en 
dyraiiniadaa a^n dybenion, ond os bydd eu dybenion yo 
hananol, ni wna en bod yn eydiÿnio ynddynt ond eo 
gwaead yn ffieiddiach i Ddaw, ** Pa fodd y c3rl^Kiiaioc4 
ì demtio Yabryd yr Arglwydd.'' Owelait eglwyai lawer 
gwaith yn ono liiewn gweddi am beth, pan yn amlwg yr 
oedd eo dybenion yn hananol. Gweddiant weitfaiao am 
adfywiad, a thybiech wrth eo taerìneb a'a handeb y cy- 
ffroant Ddow i roi y fendith, nes y dealloch y dyben. A 
bethydyw? Gwelant y derfydd eo cynnotleidfa Atoy, os 
na wneir rhywbeth; nea gwelant ryw enwad arall yn 
enníll tir, ac oad oes modd i ddal eo tir ond trwy gael 
adfywiad yn ea heglwys hwy. Ac nid yw ea jholl weddio 
fawy oad cynnyg i enniU yr Hollallaog i'w cynnorthwyo 
hwy o'o dyryswch, ac mae y cwbl yn fannanol fi ffiaidd 
gan Ddüw. Gwahoddwyd gwraigyn Phíladelphia i ddyfod 
i gyẁrfod gweddi menywod mewn lle, Gofynodd i beth 
y cyfáffyddent yno, ac am beth y bwriadent weddio. 
Atebwyd mai am dywalltiad oV Ysbryd ar y ddinas» 
*• Wel," ebe hi, •* nid âf fi ; pe bwriadent weddio dros etn 
cynnnlteidfa ni mi a elwn» ond nid âf yno i weddio droe 
eglwysi ereill." Och ! y fath ysbryd. 

Cefais lawer o lythyrao yn deisyf arnaf ymweled â 
gwahanol leoedd i ymdrecha cael adfywiad, a rhoddìd 
liawer o resymao dros i mi fyned ; ond pan bwy swn eo 
rhesymao, cawn hwy weithiaa oll yn hananol ; ac edrychai 
Dow ar bob an o honynt gydag atgasrwydd. 

Mewn cyfarfodydd gweddio, pa mor fynych y clywn 
hobl yn nodi rhesymaa dros ddymano y cyfryw a'rcyfryw 
fenditbion» agnad ynt briodol yngolwg Dow; y fath res- 
yniaUy os ynt y gwìr resymaa, ac os cynhyrfir crefyddwyr 
gan y rhesymaohyny,a wnelent eagweddiaa yn anghym- 
meradwy gan Dduw, am nad yw ea dybenion yn iawn. 

Wrth bleidio y genhadaeth, dywedir llawer yn fynych 
am ddybenion angbywìr o'r fath ag a nodwyd. Mor fyn-y 
ych y dy wedir wrthym fod chwech can miliwn o baganiaid 
mewn perygl o fyned i ufiero, a chyn lleied a ddywedîr am 
euogrwydd chwech can miliwn wedi ymuno mewn gwrth- 
ryfel yn erbyn Duw, neu am yr anfri a'rdirmyg a deflir ar 
Dduw ein Crewr gan y fath liaws afreolus, Yn awr, gwn 

Digitized by VjVJOy IV:: 



288 

yr apelia Dnw at ein cydymdeimlad a'n tostnrí, ac y def- 
nyddia efe hwynt, fel annogaethau» ond bob amser mewa 
ia-wasanaeth i'w ogoniant ei han« Os caiíf yr annogaethaa 
JB-raddol hyn en rhoddi yn benaf, ni allant berí effeithiam 
hollol dda. Hyd nes yr edrycho yr eglwys ar yr anfrí a 
wneir i Ddnw, ni wneir fawr Ues. Rhaid dangos hyn Vt byd, 
rhatd i'reglwysdeimlohyn ynddwys,rhaid dangos hynya 
oleu i bechadariaid, cyn y gallo dynion byth gael en troi. 

Ni chydsynia rhieni byth i weddio am droedigaeth ea 
plant mewn ffordd ag yr atebir en gweddiau, nes yr ystŷr- 
iont fod eu plant yn wrtbryfelwyr. G weddia rhieni yn 
fynych yn daer dros eu plant, amyr ewyllysiant i Ddnw 
eu bachub, a braidd na. thybiant yn galed am dano os nad 
achuba efe eu plant, hwy, Ond o» mynant ì'w gweddiàa 
Iwyddo, rhaid iddynt gymmeryd plaid Duw yn erbyn eu 
plant, hyd yn oed pe gorfyddai iddo eu hanfon i affem am 
eu cy^dynrwydd a'a drygioni. Adwaenwn wraig a 
awyddai yn fawr am iacbawdwriaeth ei mhab, arferal 
. weddio mewn ing drosto. ond efe a barhäai yn anedifeÌF- 
iôU nes o'r diwedd tddi weled nad oedd ei gweddìaa ond 
'^acheneìdiaa serch mam^ ac na chodent oli oddiar olwg 
gywir ar gymmeriad ei mbab, fel gwrtbryfelwr rhyfygo» 
yn erbyn Duw. Ae ni wnawd an argraff ar ei feddwl aes 
y gwnawd iddí ei wrthwynebu fel gwrthryfelwr, ac fel yn 
haeddu cael ei anfon i uffern: ac yna efe a drowyd, Y 
rhegwm oedd, na chynhyrfwyd hi erioed o'r blaen oddiar 
annogaeth ìawn mewn gweddi, sef dymano ei iaehawdwr» 
iaeth yn benaf gyda golwg at ogoniant Dnw. 

4. Os mynwn fod mor unol ag y ffynwn mewn gweddi^ 
rhaidini gydsynio raeumffydd; hyny yw, rhaìd ì ni gyd- 
daro mewn dysgwyl y fendith a geisiwn. Rhaid i ni ddeali 
y rheswm paham y dysgwylir hi, a chredú y daw y fen- 
dith, nea ynte ni ddeuwn o fewn cylch yr addewid. DeaU- 
ir yn wastad fod ffydd yn ammod anhebgorol mewn 
gweááì Iwyddiannns. Os na nodir byny yn wastad^ 
cynnwysir hyny bob amser, canys nid all un weddì fod 
. yil liwyddiannus heb fod mewn ffydd ; ac mewn trefa i 
weddi unol Iwyddo, rhaid fod ffydd unol. 

ô. Felly, drachefn, rhaid i ni gydsynio am yr amser pan 
ddymunwn i'r fendith cUtyfod. Os unadau neu ychwaneg 
i ddymuno am ry w fendith, ac i un o honynt ddymano ei 
chael yn awr, tra nad y w y lleiU yn hollol barod i'w çha«U 

Digitized by V.:iUUy It: 



289 

eglar yw nachydsynlant mewn nn petb hanfodoh Oi daw 
y fendith mewn atebiad i'w gweddi nnol, rhaid iddi ddyfod 
fel y gweddiant hwy am dani ; ac oa daw bi, rhaid iddi 
ddyfod ar ryw anuer, ond os anghytnnant hwy o ran yr 
amser iddi ddyfod, eglnr yw nad all byth ddyfod mewn 
atebiad i'w gweddi hwynt, 

Tybíwch fod eglwys yn gweddio am adfywiad, a'n bod 
yn uno oll i ddymnno adfywìad» ond ddim o ran yr amse;;^ 
iddo ddyfod. Tybiwch y dymnna fhai iddo ddyfod yît 
awr, a'u bod yn barod» a'a caionan yn dyggwyì am i 
Yabryd Duw ddisgyn, a'u bod yn foddlon i roi eu hamser» 
eu sylw, a'nUafur ato YN AWR; ond nid yw y lleill 
yn hoUol barod« mae ganddynt ry wbeth arall i ofalu am 
dano yn awr, ryw orchwyl neu fasnach bydol yr ewylly»- 
iant ei orphen, ac yna. Ond ni allant er dim gael amser i 
ofaln am dano yn awr; nid ynt barod i ymostwng» i 
chwilioen calonan^ a braeuarueu braenar» a rboi eu hun- 
aÌD mewn agwedd i dderbyn y feoditb. Onid yw ya . 
eglur nad oes yna wir undeb, canys nìd unant yn yr hyn ^ 
sy hanfodol? Tra y gweddiá rhai am i'r adíywiad ddj^^' '^ 
yn awr, gweddia y ileiU gyda'r un faint o daerio^b \ 
iddo ddyfod yn awr, 

Tybiwch y gofynid yn awr i'r eglwys Aon, a ydyoh ì 
yn cÿdsynio ap yn gweddio am adfywiad yma? A. ydych 
chwi oli yn dymuno adfywiad, ac a fynwcb chwi oH iddo 
ddyfod yn awr ? A gydsyniwch chwi yn wresog yn awr i 
blygu yn y llwch» ac agor eich calonau i'r Ysbryd Glân» 
pe deuai efe heno ? Ni ofynaf i chwi beth a ddyweUechp pe 
gofynwn i chwi, Dichon y codech ac y dy wedecb y cyd- 
syniech mewn dymuno adfywiad» a hyny yn awr^ 
Uwyddoch y modd y dylech deimlo, a beth a ddyleoh 
ddywedyd, a gwyddoch y dylech fod yn barod at adfyw* 
ìad yn awr. Ond, gofynaf, a welai Duw fod eich calonau 
yn cydsynio ynghylch byn ? A f u amser er pan ddych» 
welaiso'r wlad,pan unai yr eglwys hon oll mewn dymuno 
a gweddio am adfywiad» a'i gael yn awr ? A gydsyniodd 
rhyw ddau o honoch yn hyn, ac a weddiasoch chwi am 
dano ì Ac os metha yr eglwys hon uno yn hyn> pa fodd 
y gellwch ddysgwyl adfywiad ? Ni wiw i ichwi gymmeryd 

Îrr agwedd allanol^ a dywedyd y cydsyniwcb, pan y dar- 
lena Duw y galon, ac y gwel na chydsyniwch. Dyma yr 
addewid : *' Tracbefn meddaf i chwìy Os cydsynia dau o 

Digitized by VjOOQ lC 




290 

faoQock ar y ddaéár, am éâm oU beth bynag a*r a ofynanl, 
efe a wneir îddynt gan fy Nhad yr hwn sydd yn y nef- 
oedd,'* Yn awr mae fayn yn wir nen yn anwir: pa dìr a 
gymmerweh chwi 7 Ot yw yn wir, yna g wir yw na cbyd- 
ayniwch.ehwi, ac na chydsyniasoch nn pryd, ond pan 
gaWsoch adfy wìad. 

Rhaid i ni gydsynio nid yn nnig am yr amser, ond rhaid 
ei fod yr atàiter prtienoly nen ynte ni chydsyniwn am bob 
petb hanfodol ì'r gwaîth. Os na chydsyniwn i gaeH ad- 
fywiad yii«nor, ni bvdd i ni yn awr ddefnyddio y moddîon. 
Ond hyd nes y defnyddier y moddion, ni ail ddyfod. 
Eglnr yw gan hyny, y rhaid i nî gydsynio ar yr amser 
presenol ; hyny y w, ni òhydsyniwn yn jityr y teatan, hyd 
nes y cydsyniwn y mynwn y fendith yn awr, ac yr ym- 
drechwn ya gyfatebol. Ni wîw cydsynio ynghyleh amser 
dyfodoU eanys pan ddelo yr araser dyfodol hwnw, rhaid 
i ai In'yd hyny gydsynio yngbylch yr amier wesenol hwnw^ 
ae arfer moddion yn gyfatebol ; fel y gwelwch na chyd- 
iyniwoh tin amser yn briodol, nes y eydsyníoch mai flí 
awr yw yr amser. 

íi. ¥r ydym i gydsynio yn mhob peth hanfodol er cad 
y fendith a geisiom. 

Chwi a welwch iatth y testnn, '''Os cydsynia dau o 
honoch am ddim oU beth bynag aV a ofynant." Ymdden- 
gys fod Hawer yn darllen hyn fel yn cyteirio yn nnig at 
gydsyniad mewn gofyn nnTbyw feadith, y rhoddîr hi« 
Ond dywed Crist y rhaid fod cydsyniad ** am'* y peth y 
gweddîir am dano; hyny yw, rhaid i'r cydsyniad nea yr 
uadeb gynnwys pob peth hanfodol er eael y íendKh. 

1. Os myn crefyddwyr fwynbati y ilès oV addewid hon 
wrth weddio am adfywiad, rhaid iddynt yydsynio i greúa 
fod adfywiadau crefyddol yn bod, Mae ilawer, hyd yn 
oed yn yr eglwys, ag na chredant fod yr adfywiadan a 
gymmerant le yn waitb Daw ; gweddia rhai o honynt 
mewn geiriaa am dywalltiad o'r Ysbryd, ac am adfywiad 
crefyddoly tra yn eu calonaa yr amhenant a f u y iath 
bethaa mewn oesaa diweddar. Rhaid na bo rfaagrith 
mewn gweddi nnoL 

2. Rhaid iddynt gytono mewn teimlo yr angen am aá^ 
fywiadau, Mae rhai ag a gredant wirionedd adfywiadan, a'a 

bod yn waith Dnw, tra ar yrun pryd y petrnsant yngfaylch 
yr angen am danynt er Uwydd yr efengyL Tybíant y 

Digitized by VjOOQlC 



gweithia Dnw 3^1 wirioneddol mewn adfywiadan» ond 
wedi y cwbi» efallai fod lawn gystal i becbadurìaid gael 
ea troi mewn modd mwy tawel a graddol» ac heb gymmainl 
o gynhyrfiad. Pa bryd byìiag y bo adfywìad yn y wlad^ 
y. dTynonty ac y byddont yn enwog, gallant ymddangos o'n 
plaid, a gweddio yn oerliyd am adfywiad, tra ar yr an 
pryd y byddai yn flin gaoddynt, ar 'y cwbl, i adfywiad 
ddyfod i'w plith. Tybiant mai llawer diogelach a gwell yw 
addysgn y bobì, a rhoi y mater o'n blaen mewn modd tawel« 
ac feily en hennill yn raddol, ac nid rhedeg i ddnli a allo 
beri teimlad anifeilaidd, neadân gwylit yn ea cynnnlleidfá, 

3. Rhaid iddynt gy dsynìo gyda golwg ar bwyê adfywiad^ 
au* Ni fenditbir dynion ag adfywiadaa mewn atebiad î 
weddian nad ynt hanner taer. Rhaid iddynt deimio pwya 
anfeidrpl adfywiad, cyn y gweddiont fel y ilwyddont. Ni 
roddir y fath fendithion ond mewn atebiad i weddiaa yn 
codi oddiar ystyriaeth o'a pwys. Megis y dangosais o'r 
blaen wrth bregethu ar weddi Iwyddiannua, pan ddymaoo 
dynion y fendith gydag ING ANNHRAETaADWY, 
y gweddiant y fath weddi ag a ffyno yn anffaeledíg gyda 
Daw. Oall y rhai a deimlant lai o bwys adfy wiad weddio 
am dano mewn geiriaa, ond ni chânt y fendith byth. Ond 
pan ano eglwys mewn gweddi, ac y teimlant mewn gwir» 
ionedd bwys adfywiad» ni fethant un amser a chael un» 
Ni chredaf i'r cyfryw eglwys erioed gael ei throi ymaith 
yn waglaw, Y fath gydsyniad, pan yn ddidwyll, a ddi- 
ogeta gydsyniad hefyd ynghyloh pob peth arall a fo yn 
anocbeladwy. 

4. Rhaid iddynt gydsynio hefyd, mewn golygiadau 
yêgrythyrol cywir am amrywiol bethau cytyUtiedig ag aäfyw^ 



(1.) Yr angenrheidrwydd o weithrediad dwyfol er peri 
adfywiad. Nìd digon iddynt ddal hvn ran tyh^ a' 
gweddio amdano.meim geiriau; rhaid iddynt ddeall a 
theimlp hyn; rhaid iddynt ystyried eu dibyniad hoUol 
ar Ysbryd Duw, neu ynte â y cwbl yn ofer« 

(2.) Paham y mae gweitbrediad dwyfol yn ofynol. 
Rhaid fod cydsyniad ar egwyddorion cy wir gyda golwg 
ar y rheswm pabam y mae gweithrediad dwyfol mor an- 
bebgorol : os meddyliant yn angbywir ar y mater hwn» 
rhwygtrir hwynt. Os tybia crefyddwyr mai o herwydd 
anaUu pechaduriaid y mae angen am ddylanwad dwyfol, 

Digitized by VjOOQ lC 



292 

nea os teimlant fel pe byddai Dnw dan rwyman i roi yr 
Ysbryd Glân, mewn trefn i wnend pechadariaid yaaliwog 
i afnddhaa i'r efengyl, sarhant Ddaw, ac ni ffyna ea 
gweddian. Canys os felly rhaid y teimlant fod cyfiawnder 
yn rhwymo Daw i dywallt ei Ysbryd cyn y gallo yn 
gyfiawn ofyn t grefyddwyr weìthio, nac i bechadariaid 
edifarhaa. 

Tybiwch fod eglwys yn meddwl maî ereadnriaid anfibd- 
us yw pechadnriaid, y rhai a ddeuant i'r byd a chanddynt 
y fath natnr fel na aüant beidio pecha, a bod pechadariaid 
mor anallaog i edifarhaa a chredu yr efengyl ag ynt i 
ehedeg i'r Ueuad, pa fodd y gallant deimlo fod y pechadur 
yn wrthryfelwr yh erbyn Daw^ac yn haedda caeiei anfon 
îufièrn? Pa fodd y gallant deimlo fod y pechadur i'w 
feio? Pa fodd y gallant gymmeryd plaid Daw wrth 
weddio ? Os ua chymmerant blaid Duw yn erbyn y pech- 
adur, ni allant ddysgwyl yr edrych Duw ar eu gweddiaa, 
canys ni weddiant oddiar deimladau iawn. Diau mai un 
rheswm mawr fod cynnifer o weddiau ddim yn cael eu 
bateb, yw, fod y gweddiwyr yn cymmeryd plaid y pech- 
adar yn erbyn Duw. Gweddiant fel pe byddai y peçhadar 
yn fòd anfibdus, yn wrthrych tostari, yn hytrach nac yn 
adyn enog, i'w feio; ac fei pe na chredent fod pechaduriaid 
yn alluog i ufùddhaa i Dduw, Os nà chreda dyn y gall 
pechäduriaid ufaddhau f w Crëwr, ac os creda fod dyianw- 
adau yr Ysbryd yn ofynol i'w wneud yn alluogy ni eilir, 
gyda y golygiadau hyn, weddio yn dderbynioi a llwydd- 
ìannus dros y pechadur ; ac nid rhyfedd nad y w personau 
a dybiant fel hyn yn llwyddo gyda Duw, ac yr amhenant 
ynghylch efièithioldeb gweddi y fiydd. 

Mynych y cly wir pobl yn gweddio dros bechaduriaid yn 
y modd hwn, *' O Arglwydd, neriha yr enaid tlawd hwn i 
wneud yr hyn a ofyni iddo wneud ; O Arglwydd,^a//tfo^a 
ef i wnŵud ifel hyn ac fel hyn," Yn awr cynnwysa yr 
îaith hon y pleidiant hwy y pechadur yn erbyn Duw. Pe 
deallid hi, gan y rhai a'i defnyddiant, fel yr eglurir hi 
weithiaa, a phe deallai pobl wrthi yr hyn a daylent ddeaU 
wrth ddadleu dros becbaduriaid, ni feiwn hi ,gymmaint. 
Ond y gwir yw, pan arfera pobl yr ialth hon, deaUant yr 
fayn yn naturipl a arwydda y geiriau, yr hyn sy yr un peth 
a phc gweddient, *• Arglwydd, ti a orchymyni i'r pecbad- 
uriaid tlodion hyn edifarhau, pan, O Arglwydd» y gwydd- 

Digitized by VjOOQlC 



293 

ost na allant edifttrhaa, heb i ti roi dy Ysbryd iddynt, iV 
galluogi i hyny, er i ti ddywedyd yr anfonit hwy i uffern 
os na wnant, pa nn a dderbyniant dy Ysbryd byth ai peidio; 
ac yn awr, Arglwydd» ymddengys hyn yn galed iawn, ac 
erfyDÌwn arnat dostorio wrth y trneiniaid byn, a pbeidio 
bod nior gated wrthynt,er mwyn Crist/' Pwy na wel fod 
y fath weddiy nea weddi a olyga hyu, pa eirian bynag a 
ddefnyddir, yn sarbad ar Ddow, yn ei gyhuddo o anghyf- 
iawnder anfeìdrol, os pery i ofyn gan becbaduriaid yr 
hyn nad allant gyflawni heb y cymmorth hwnw ag na 
rydd efe. Gall pobl weddio fel byn hyd ddydd y farn, 
heb gael bendith byth, am y pleidiant y pechadnr yn erbyn 
Dnw. Ni allant weddio yn üwyddiannns, nes y deallont 
fod y pechador yn wrthryfelwr, a'i fod yn gyndyn yn 
ei wrthryfel — mor gyndyn fel, heb yr Ysbryd Glân, na 
wna efe byth yr hyn a allai wneud mor hawdd â pheîdio, 
yn ddioed ; a*r cyndynrwydd hwn yw y rheswm, aV onig 
reswm, paham y mae arno angen dylanwad yr Ysbryd 
Glân erei droedigaeth. Yn onig i orchfygu ei gyndyn- 
rwydd, a'i wnend yn ewyllysgar i wnend yr hyn a aü 
woend, a'r fayn a ofyn Dnw yn gyfiawn ganddo, y mae ar 
y pechadnr angen dylanwad dwyfol. Ac nid yw eglwya 
an amser mewn agwedd yn yr hon y gwreody Dow ea 
gweddiao onol, os na chydsyniant i ddeall en dibyniad ar 
Ddow, fel agi ystyried fod y pechador yn feios. Os 
amgen meddyliant yn anghywir aia eo dibyniad ar Ddow, 
ac mae eo gweddiau am gymmorth dwyfol i'r anfibdos, 
yn lle ffafr ddwyfol i beri i wrthryfelwr blygo, yn mhell 
o'n lle, ac yn sarhad ar Ddnw, ac ni chânt ffafr Dow byth* 

(3.) Rhaid iddyntgydsynio mewn hMmnadytoadfywiad" 
au yn wyrtìtíaUt ond y dygir kwy o amgylch trwy yr arferiad 
ofoddion fel amgylchiadao ereìil. Nid rhyfedd fod adfyw- 
iadaa gynt mor anaml ac mor fyrion, pan yn gyffredin yr 
ystyriat pobl hwynt fel gwyrthiao, nen fel cawod o wlaw, 
yr*Lon a ddaw ar le ac a bery enyd fechan, ac yna a â 
heibio ; hyny y w, fel rhywbeth na feddem ni on rheolaeth 
arno« Canys beth a all pobl wneud i gael cawod o wlaw ì 
Nen pa fodd y galiant beri iddi wlawio yn hŵy nac y 
gwlawia hi 7 Gofynol yw fod y rhai a weddiant yn cyd- 
synio fod adfywiad yn rhywbeth i'w gael trwy foddion, 
neu ynte ni chydsyniant byth i'w harferyd. 

(4.) Rhaid iddynt gydsynio mewn ystyried fod gweHh' 
2b 

Digitized by VjVJOy It; 



294 

rediad dm mor anhebgorol er cael adfywiad ag yw gyaàihf 

rediad Uuw. Anturiaf ddywedyd na ba y fath beth 

erioed ag adfywiad crefyddol hëb wekhrediad Duw, ac 

na bu erioed beb weithredìad dyn. Pa mor fynycb y 

dywed pobl, •* Gall Duw, oa myn, ddwyn ei waith ya 

rolaen Aeò foddion/' Ond ni chredaf fi hyny» canys nid 

oes prawf o hyny. Beth y w crefvdd ? Ufudd-dod i gyf* 

raith Dnw. Ond ni ellir nfuddhan Vr gyfraíth heb ei 

gwybod. A pha fodd y gall Duw berî i bechaduriaid 

nfuddhau ond trwy faysbysu ei orchymynion? A pha 

Todd y gaH efe eu hysbysn ond trwy eu datguddio eî hun» 

neu eu banfon gydag ereill : hyny yw» trwy ddwyn Y 

QWIRION£Dü ì weithredu ar feddwl y person nes yr 

nfuddhao iddo ? Ni wnaeth ac nid all Dnw droi pecb- 

adur ond trwy y gwirionedd, Beth yw treedigaeth? 

Ufuddbau i'r gwirionedd. £fe ei hun a all ei ddwyn dao 

sylw y pechadur ; ond yna mae gweithredìad y pechadur 

ei hun yn anhebgorol, canys bod y pechadur eî hun yn 

gweithredu yn iaẁn yw troedigaeth. Ac yn gyfiredin efe 

a ddefnyddia weithrediad ereill hefyd, mewn argrafiìi, 

ysgrifenu» ymddyddan, a pbregethu : rfaoddodd Dnw dry« 

sor yr efengyi mewn Ìlestri pridd. Gwelodd yn addas f 

ddefnyddio cíÿfttoft i bregethu y gair; hyny yw, gwelodd 

mai gweitbrediad dyn yw y goreu a all ddefnyddio er 

achub pechaduriaid' Ac os cafodd un erioed, (o'r fayn 

nid oes prawf genym,) nì cbafodd un mewn mil, os cafodd 

un mewn miliwn, ei droi mewn un finrdd ond trwy y 

gwirionedd, yn cael ei hysbysu a'i gymmeil trwy ofl^ryn- 

oliaeth dyn. Ac megis y rbaid i*r eglwys fod yn unol 

wrth ddefnyddio y moddion hyny, eglnr y w y rhaid ea 

bod yn onol mewn deall y rheswm dros arfer moddioD,a'r 

«gwyddorion wrtb y rbai y dylid eu rbeoli a'u cymhw^so. 

5. Mae o bwys fod undeb gyda golwg ar y meiurau hm' 

fodol er cael adjywiad. Beth bynag yr uno personau i'w 

wneud, os na unant am y mesurau, ânt i ddyryswcb, a 

chroesant eu giiydd. Ni ellir hwyiio llong, na dwyn mas* 

nach yn mlaen, heb gyd-darawiadé Heb hyn, y naiil a 

ddadwna waith y ilall, a dyrysir y cwbl. Mae hyn oil yo 

wir gyda golwg ar ddwyn adfywiad yn mlaen. Heb gyd* 

darawiad, yr aelodau a ddyrysant eu gilydd, ac ni wiw 

dysgwyl adfywiad, 

(l.) Rhaid i'r eglwys gydsynio gyda golwg ar y cyfûr' 

Digitized by VjOOQ lC 



285 

/odÿdd a gedwÌTf pa gyfarfodydd, par rifedl, pa te, a pha 
bryd y cedwir hwynt. Rhai yn wastad a fynant lawer a 
gyfarfodydd mewn adfywìad, fel pe amlaf fyddo y cyfar- 
fodydd, mai mwyaf o grefydd a gaent. Mae ereill yn 
wastad yn groes i unrhyw gyfarfodydd newyddion mewa 
adfywiad. Mae rhai yn wastad am gael eyfarfod gohir- 
ìedig, ereill ynt groes i'r fath gyfarfod. Pa wahaniaeth 
òynag fo, mae yn hanfodol fod yr eglwys yn cyd-daro, fel 
y galîont gyd-fyned, a llafiirio gyda zel a nerth. 

(2.) Rhaid iddynt gytono ar y duU o drefnu cffarfodydd. 
Mae yn ofynol fod yr eglwys yn unol ar y mater hwn, os 
l^wriadant weddio yn eífeithiol. Mae weithiau bersonaH 
ag a hofiant gael pob peth newydd ag y cly wont am dano 
nea a allont ddyfeisio, tra mae efeill ag ynt groes i newid 
dim yn y (rofniad oV eyfarfod, ond gwnend y cwbl yn 
hoiloí fel arferol. Dylent gytuna ar ry w ffbrdd, naill ai i 
oewìd y dnli, nen î barhau yo yr hen ffbrdd. V fibrdd 
oren a ali fod i eglwys gyd-daro yn h>n, yw gadael i'r 
«yfarfodydd gymmeryd eu llwybr, yn bollol wrth gyfar^ 
iwyddyd Ysbryd Dnw, a pheidia cynnyg cynnal dau gyf- 
arfod yr un fath yn hollol. Ni rydd yr eglwya byth le iV 
gwirionedd gael ei efiìaiith lawn, nes y cydsynîont ar yr 
«gwyddor hon : — Wrth ddwyn adfy wiadau yn mlaon, cym- 
meryd y mesorau a darawo amgylchiadan, heb gynnyg 
rhwystro y dnll naturiol a nodo teimlad dnwiol a barn 
gywìr, ond bwrw eu hnnain yn hollol ar dywysiad yr 
Ysbryd Glân, gan arfer unrhyw fesur ar uorbyw amser 
ag yr ymddangoso fod rhagluniaeth Duw yn galw am dano^ 
beb ofalu pa un ai hen neu newydd fyddo. 

6. Rhaid iddynt gyd-daro y n yn y duU o ymdrin â phech' 
aduriaid anedifeirioL Mae hyaio'r pwys mwyaf, Tybiar 
nad ynt yn cyd-daro, a bod i uu ddywedyd wrth becbadur 
nn peth ac un arall beth arall. Y fath derfysg fyddai! 
Pa fodd y gallant gydsynio mewn gweddi, pan mae yn 
eglur na ehydsyoiant ynghÿlch y pethan a geisiant. Ëwch 
ì blith y fath eglwys/a gwrandewch arnynt yn gweddia 
dros bechaduriaid : sylwer arnyntmewncyfarfod gweddio. 
.Gweddia un dyn am iV peehaduriaid a fo yno edifarhao. 
Gweddia un arall am iddynt gael eu hargyhoeddi^ ac 
«fallaiy os bydd yn wresog iawn» yr â inor beil a gweddio 
am iddynt gael eu hargyhoeddi yn ddmÿi* Gweddia on 
Arall am i becbadurlaid fyned adref yn sobr, ystyrioU A 

Digitized by VjOOQlC 



296 

dystaw, gan fyfyrio ar y gwìrtoneddaa a glywaant 
Gweddìa un arall mewn dull ag a ddengys yr ofna efe 
rhag iddynt gael ea troi ÿn awr« Gweddiaan arall yn 
daer iawn na bo iddynt gynoyg gwneud dim yn ea nerth 
eu honain, ^c. Mor hawdd yw gweled na chydsynia yr 
eglwys '<am** y pethaa a geìsiant; ac felly nad oes gan- 
ddynt ran yn yr addewid. 

Oa rhoddwoh hwynt i siarad á pheobadurìaidy bydd ea 
duliiau yr un mor anghyson, canys amlwg yw na chydsyn* 
iant, ac na feddant olygiadaa eglur am yr hyn a ddylai 
pecbador wneud i fod yn gadwedíg, nac am yr hyn a 
ddylíd ddywedyd wrth bechaduriaid, i'w dwyn i edifarfaaa. 
AV canlyniad yw, fod pecbaduriaid ag a fo wedi eu de- 
ffroi a than wasgfa, yn cael en dyrysu yn faan, ac na 
wyddant beth i'w wneud» ac efallai yn myned i anobaitb, 
nen yn barnn nad oes, mewn gwirionedd, ddim rhesymol 
na chyson mewn orefydd. Dywed un wrth y pechadar y 
rhaid iddo edt/arAa» yn ddioed : un arall a rydd lyfriddo, 
Dechreuad a chynnydd Crefydd gan Doddridge efaliai, a 
dywed wrtho am ddarllen hwnw. Un arall a ddywed y 
rhaìd iddo weddio a myned rhagddo, ao y daw y feudith 
yn araser Duw. Ni all adfywiad byth fyned yn mlaeo, 
dros fawr amser, ynghanol y fath ddyryswch. Os de* 
chreua, rhaid iddo ddarfod yn fuan ; oddieitbr efallai i 
gorflfyr eglwys fod yn llonydd a dystaw, a gadael i ereill 
ddwyn y gwaith yn mlaen; ac yna y diífyg o^acydweitb- 
rediad a effeitbia yn fawr ar y gwaitb : dylai eglwys gyd- 
synio. Dylai fod gan bob crefyddwr olwg eglnr ar hyn, 
a phawb ddy wedyd yr un peth a rhoi yr un cyfarwydd- 
iadau ; ac yna ni bydd gan y pechadur neb t'w bleidio, ac 
ni alì gael esmwythder nachysur nes yr edifarhao. 

7. Rhaid iddynt gydsynio i symud petkau a rwysirant 
adfywiad, Os myn eglwysadfywiad, rhaid iddyntsymod 
y meini tramgwydd o'r ffordd. 

(1.) Trwy weithredu dyspyblaeth, Os bydd aelodau 
pydron yn yr egìwys, dyiid eu symud, a dylai yr eglwys 
nno o\ì i'w diarddeln. Os arosant yn yr eglwys, maent y 
fath warth i grefydd ag a rwystra adfywiad* Weithiaa 
pan gynnygier eu diarddeiu, pair hyny ymraniad» ao felly 
saif y gwaith. Weitbiau mae y troseddwyr yu rhai o 
ddylanwady neu mae ganddynt gyfeillion ag a'u pleidiaot, 
ac a wnant blaid, ao felly bydd anghariad, a rhwystrir yr 
adfywiad. 

Digitized by VjOOQlC 



297 

(2.) Trwy áddefiädent o*r déktu iu. Os gwmwd -cam â 
fhyw ûù, dylM addëf byny ; nid mewn dnU oer a Ihrwj 
orfody megts dywedyd, *' Os gwnaethom ai* fai, mae yü 
ffb genyf i " ond addef byny yn wresog, gan ystyried y 
eam» a dangos drylliad cálon. 

(8.) Maddeu i elynion. Rhwyatrìr llawer yn fynych ar 
adfywiadau, trwy fod dynion gweithgar ag a fyddo yn 
blaenori ynddynt yn meithrin ysbryd dialos ac anfaddea- 
gar» at y rhai a'u nìweidiasant» yr hyn a ddystrywia ea 
bysbrydolrwydd, a'a gwna yn aamg ac anhyfryd yn ea 
dall, ac a'u rhwystra i fwynhaa cyfeiilach â Daw mewn 
gweddi, na bendith Duw er llwyddo eu liafur. Ood cyd- 
synied aelodaa eglwys yn ddidwyll, mewn plyga a chyífesa 
en beiaa, a meitbrin ysbryd tyner, trogarog, a maddeagar 
fel ysbryd Crist, at y rhai y tybiant iddynt ea níweidio, 
yna disgyna yr Ysbryd Olàn arnynt nid wrth fesur. 

8. Rhaid iddynt gyd-daro i wneud pob parotoad gofynol 
tti adfywiad: a dwyn ea rban o'r draal, ac nid gadael i 
rai gael eu beidhio, a'r UeiU beb wneod fawr neu ddim, 
ond pob nn ýn ol ei alla. Yna ni byddant yn achwyn ar 
«n gilyddy ni bydd geirian anmharchas am eu giiydd, y 
rhai ynt hoUol anghyson á cbariad brawdol, ac yn feini 
tramgwydd yn ffordd pechaduriaid. 
' 9. Rhaid iddynt gydsynio i vmeudÿn gaìanog beih bynag 
êg ofynoler dwyn adfgwiad yn mlaen» Goddefír weitbiaa i 
anghytundeb bychan am betb dibwys iawn dori i mewn a 
dystrywio adfywiad. Dywedodd gweinidog wrtbyf ei fod 
anwaitb yn ilafario mewn Ue fel efeogylwr, a bod ysbryd 
Daw yn amlwg yno, ac y decbreuai pechaduriaid ystyrìed» 
a bod golwg obeíthíol ar bethau, nes i rai o'r aelodau dde- 
cbrea gofyn pa fodd y talent iddo am ei wasanaeth. Dy- 
wedasant, ^* Ós arosai gyda hwynt yn hwy, fod yn rhaid 
iddynt roi rhywbeth iddo ; ac ni welent y galient wneud 
hyny." Siaradasant am hyny nes terfysgu meddyliau y 
brodyr, ac aeth y gweinidog ymaitb. Edrycbwcb ar byn : 
aafai Duw yno yn y drws, a'i ddwylaw yn Uawn o fenditb- 
ioii, ond y crefyddwyr cybyddlyd a drygionus hyn a 
dybienty costiai adfywiad rywbeth iddynt, a bod eu traui 
eisioes ynghylch cymmaint ag a fynent bwÿ ddwyn; ao 
feUy gadawsant iddo ymadael» a safodd y gwaith. Ni 
ymadawsai y gweinidog ar y pryd,pa nn a roisent rywbeth 
iddo a'i peidio ; canys ni ofalai am yr byn a roddent iddo 

2 B 2 

Digitiied by VjOOQlC 



m 

aa pha nn a roddent rywbetb iddo ai poidio: md «^ yr 
^glwys trwy eu hysbryd cybyddiyd Cr fiith gyflwr, fel y 
tristflísaiìt yr Ysbryd» ac efe a welodd na wnelai les iddynt 
trwy aros yn hwy yno. 1 pa fodd y teimla y crefyddwyr 
hyny pan yngwyneb pechadariaid oV dref hòno ya y farn^ 

Ían welir fod Daw yo barod i roi bendith, ond iddynt 
wy ymoUwng i derfysg trwy hoU pa faint gawsent dala 1 

10. Rhaìd iddynt gydsynio Hafìuriê er dwyn yn mlaeny 
gwaith, Nid digon iddynt nno i weddio am adfywiad^ 
ond rhaid iddynt hefyd nno i laforio i'w ddwyn yn mlaen. 
Rhaìd iddynt ymosod at hyny yo drefnos» ae fel gorchwyl 

bwys, ymweled ac ymddyddan â'u cymmydcjgioD^ a 
gweddío gyda hwynt, edryoh am gyfleosderan i wnoud 
daioniy sylwi ar effeith4aa y gair, ac arwyddion yr amser* 
au, fel y gwypont beth ddyiid wnend» a'i gyflawni, (1.) 
Rhaid iddynt ono i iafurio» (2.) Uno ar y modd ì lafnrio, 
(3.) Uno i fyw yn gÿfateboL 

1 1. Rhaid iddynt gydsynio meìon peuderfyniad i barhaìu 
Ni wiw i raio aelodaa yr eglwys ddechren cyffroi heddyw, 
ac yna mor faan ag y gwelir y peth lleiaf yn anffafriol, 
iligaloni, ac i'w hanner roi heibio. Dylent ano oil i 
barhau» llafario, gweddip« a dal nes delo y fendith. 

Mewn gair, os myn crefyddwyr oao mewo gweddi ao 
ymdrech^ iel y ffynont gyda Duw^ rhaid iddynt gydsynio 

1 lefara a gwneud yr un pethau, i rodio wrth yr un rheol» 
i gynnal yr un egwyddorion, ac i barhaa nes y caffont y 
fendithy fel na rwystront ymdrechion eu gilydd. Eglar 
yw y cynnwysir hyn oU mewn cydsynio **am'* y pethau y 
gweddiwn am danynt. 

Nodiadau — t. Gwelwn y rheswm fod cynnifer o blant 
rhieni crefyddol heb en troi. Mae hyny am na «bydsyn* 
iodd y rhieni am y pethau y dylent weddio am danynt i'w 
plant: dichoB na chydsyniasant «rîoed am ddim gyda 
golwg arnynt. Dichon na chydsyniasant erioed hyd yn 
•oed ynghylch ypethauŷoreu a ailent ofya iddyoX. Ni 
•chydsynia rhieni weithiau mewn dim o ran «u tybiau, ae 
maeut o hyd yn anghytuno, gwel ea plant hyn, ac yna 
tiid rhyfedd na tbrowyd hwynt. 

Neu efallai na «hydsyniant am iachawdÊoriaethM plant» 
A ynt yn ddidwyli yn ei dymnno? A unant i'w dymunoî 
ac a nnant hwy i ddybenion ìawn ? a unant hwy o ran ei 
phwys hii* a unant am y modd i drìn en piant er effeitfaiŵ 



Digitized by VjOOQlC 



299 

M dréhireNad : beth ddylid ddy ^edyd wrtliynt ; pa fedd 
ÿw ddywedyd ; pa bryd ; a ehan bwy ? Oc'h I mor fyn* 
yeh y eeir aa wMint! Lle yr erys plaiit yo anoychweled« 
ig# tebygol y oeir braldd bob amaer na ehydsyoia y rhîeni 
•m y petha« a ddyleat ofyn er iaehawdwriaeth ea plant. 

Mae yn fynych y íalh anghytnodeb fel na allwn ddysg* 
wyl nn lles» na dim ond dystry w i'r plant. Y gwr aV wraif 
yn fynyeh a anghytonant yn hollol am y dnll o ddwyn 
en plant i fyno. Uîehon fod y wraìg yn hoffi gwychder» 
a myned o amgylch ; tra mae y gwr yn wledig ae ìsel» ae 
y galara wrth weled y modd yr ymohwydda ei blant mewn 
oferedd. Neo diehen fod y tad yn nchelfrydig, ao y mvn 
î'w ferched gael en dwyn i fynn mewn gwyehder, ac i^w 
feibion fod yn wŷr mawrion* ac fellv enfyn ei ferched i 
yagol feneddigaidd, lle y galloot ddysga nnrhyw beth 
ond en dyledswydd at Ddnw ; a bydd o hyd yn meithrin 
ei feibioo mewn mehaíiaeth ; tra yr wyla y fam yn ddirgel 
wrih weled ei phlant anwyl yn eael eo gym i ddystry w, 
a'l holl ddylanwad ei hnnan yn oael eì ddystry wio, aM 
mheibioo a'n mherched yn eael en dysgn i wasanaethn 
dnw y byd hwn, a myned i «ffem. 

2. Gwelwn rsgrith y rhsi a broffesant weddio am ad* 
fywiad tra na wnant ddím er ei gael : ymddengys llawer 
yn selog iawn yn gweddìo am adfywíad» tra na tenan^ddim 
oìì at gael nn. Beth a feddyliantl A gydsyniant hwy am 
f pethan a ofynaat? Oian na wnant: ni allant gydsynio 
mewn gweddio yo gymmeradwy am adfy wiad nes y bydd* 
«nt yn banod I WNEUD yr hvn y gofyn Dnw iddynt oi 
wnend er ei gael, Beth dybid am dyddynwr a weddìai 
nm gowd, a pheidie aredig nen han? Oni fyddsì y fath 
weddiao yn sarhad ar Ddnw ? 

S^. Gwelwn pabam y mae cynnifer o weddian yr egiwya 
heb en hateb; sef, am na chydsyniai y gweddiwyr am y 
petbau a ofynent. Dîohon na roddodd y gweioidog y 
mater ertoed o'.m blaea, na ddangosodd iddyntbeth yw 
cydsyoio, ná'r pwys o hyny, na'r calondtd mawr a rydd 
yr addewid hon i eglwysi sy yo ^sydsynie. Dichen oa bn 
yraelodan erioed yn ymgynghori, ac y« cymharaeu goU 
ygiadau, er gwybod a edrychent ar y mater yn yr un 
moddy a gydonent o rao y dybeoion, y seilian, aV pwys o 
fod yn nnol mewn gweddi a liafur er cael adfywiad. Pe 
elfich trwy yr cglwysi yn y ddinas hoo, a holi golygiadan 

Digitized by VjOOQ lC 



300 

a theìniladan yr fielodfta ar y mater, pa rífedi a gaíreek jn 
UDO byd yil oed ya y pethan. hanfodol ac anfaebgorol, am y 
rfaai y dylai crefyddwyr gjrdaynio mewn trefn i nno mewn 
gweddi IwyddiaDnas 7 Diohon na ch«id daua gydsynienti 
ac os ceid dan cyffelyb yn eo tyb a'u dymoniad, dichon y 
byddent yn ddyeithr iV gilydd, ac felly na weithredent 
ac na weddient ynghyd. 

4. Gwelwn paham y deallwyd y teaUin fawn yn gy- 
ffredin fel yn golygn rhywbeth gwahanol iV fayn a wna: 
ar y cyntaf darllenodd pobl ef yn feins : darllenasant ef fel 
pe boasai, " Os cydsynia rbyw ddan o honooh i ofyn rhyw» 
beth» efe a wneir." Ac megis y cydsyniasant lawer gwaithi 
i ofyn pethau, heb ea eael, dy wedasant, ** Ni all fod ystyr 
llythyrenol y testan yn wir, canys gwnaethom brawfi a 
gwyddom nad yw yn wir. Llawer o gyfarfodydd gweddio 
a gynnaliasom, a mynych y gwnaetbom gais, heb gael 
atebiad." ¥n awr y gwir yw, na ddeallasant erioed beth 
yw cydsynio am y pethan a ofynent Diaa genyf na wneir 
cam fel hyn à'r testan, ond mai dyna ei wir ystyr, fel y 
gwnelai darlienydd synil a dowiol ei ddeall, oa ymo* 
fynai yn ddifrifol am ei wir ystyr. Rhaid iddynt gydsynio 
nid yn anig fiieton gofyn^ ond yn mhob peth sy anhebgorol 
cr cael y peth a ofynir. Tybiwch i ddan o faonoch chwi 
gydsynio i fyned i Lundain gyda'ch gilydd. Os na chyd* 
syniwch am y moddion, pa ffordd a gymroerwcfa» ac yn 
mha long yr ewcfa, nid ewcfa yno ynghyd; yr un modd 
wrth weddioam adfywiad: rfaaid i chwi gydsynio am y 
moddion a'r amgyichiadau, a phob peth gofynol at fod* 
olaeth a llwydd adfywiad. 

5. Gallwn yn gyffredin ddysgwyl y bydd i adfywiad 
crefyddol ffynu a iledu yn y byd, yn ol yr undeb a'r ym* 
drecfa a fyddo yn yr eglwys. Os bydd undeb cyffredinol 
yn yr eglwys, bydd yr adfywiad yn gyffredinol: os pery 
y r undeb, pery yr adfy wiad. Os dechrena rhywbeth leihaa 
yr andeb hwn tnewn gweddi ac ymdrechi dechreua hyny 
gyfyngu yr adfywiad. Mor fawr a nertfaol fyddai yr 
adfywiad yn y ddinas faon, pe unai yr faoll eglwysi yma 
i'w ddwyn yn miaen. 

Mae peth arall teilwng o sylw, sef y ffyna adfywiad allan 
oV eglwys yn mysg rhai o'r dosparih hwnw mewn eymäeith* 
af« yn mysg y rhai y ffyna yn yr eglwys, Os y menywod 
yn yr eglwys sy fwyaf effro ac yn gweddio mwyafy geilir 

Digitized by VjOOQlC 



301 

dysgwyl yn gyffredin i'r gwaith ffyan mwyaf yn myag 
meoywod allan o'r eglwys, ac y troir mwy o feny wod nao 
o wrry wod. Os yr ieuenctyd, gwrryw nea fenyw, nea bob 
an o'r ddaa, yn yr eglwys, ay fwyaf effro, yn mysg ieu- 
enctydy gwrryw neo fenyw, neo bob on o'r ddaoi y mae y 
gwaitli yn fwyaf tebyg o Iwyddo, yu ol fel y byddo yn yr 
eglwys gyda golwg ar hyn. Os yw penao teulaoedd a'r 
prif ddyoion yn effro» sylwais fod yr adfy wiad yn fwy tebyg 
o fod yn mysg y dosparth hwnw ailan o'r eglwys. Gwelais 
adfywiad ag oedd yo benaf yn* mysg y menywod, ddim 
ond ychydig o wrry wod a droid, tebygol am na wnaetb y 
gwrrywod yn yr eglwys ymaflyd yn y gwaith. Drachefn, 
gufrrywod weitbiau a droir fwyaf»o herwydd, tebygol» mai 
y gwrrywod yn yr eglwvs sy fwyaf diwyd. Pan na chy- 
haeddo adfywiad rby w ddospartb neiUdooI o'r anedifeiriol, 
dylîd Uafurio i ddeffroi y rhan bòno o'r eglwys ag sy o'r 
un oed a sefyllfar i ymdrecbu mwy er ea troedigaeth. 
Gwelwyd lawer gwaith fod atbroniaeth yn hyn. 6wa- 
banol ddospartbau o broffeswyr yn natnriol a deimlant 
dros yr anedifeiriol o'a rkyu>9 a'a ^hòed^ a'a Êefyllfa eu 
Âimaitt, ac yn fwy naturiol gweddiant drostyntt cyfeillach- 
ant fwy à hwynt, a meddant fwy q ddylanwad arnynt, ao 
ymddengys o leiaf mai hyn y w nn o'r rbesymau paham yr 
arfera adfywiadau fod yn fwy pertbol a chyffredinol yn y 
dosparth hwnw allan o'r eglwys ag ynt fwỳaf deffroos yn 
yreglwys: dylai crefyddwyr ystyried byn, a tbeimlç eii 
cyfrifoldeb. Un rheswm mawr pabam y mae oyn lieied 
o r prif ddynion weithiau yn cael eu troi mewn adfy wiad- 
aa, yn ddiao» yw, fod y dosparth hwow yn yr eglwys yo 
fynych mor fydol, fel na eilir ea deffroi. Ffyna yr ad- 
fywiad yn gyffredin fwyaf yn y tealooedd byny ag y byddo 
y crefyddwyr a bertbynoot iddynt fwyaf deffro ; ac erys 
yr anedifeiriol a berthynont i'r teolaoedd hyny Ue na bo 
y crefyddwyr yn effro, yn gyffrediA*beb eu troi. Un prif 
reswm yn eglur yw» pan fo crefyddwyr mewn teaiu neu 
ardal yn effro, nid yn unig y gweddîir dres bechaduriaid 
yn eu canol, ond fod dylanwad cyfatebol ar yr anedifeiriol 
yn eu plith. Os byddant yn effro, eu hedrychiad, eu 
bncbedd, a'u rhybuddion, a doeddant oll er dychwelyd 
eu cyfeiUion anedifeiriol. Ond os byddant yn cysgUy eu 
dybmwad a duedda i rwystro ea troedigaeth. £a hoer- 
der a dristâ yr Ysbryd, eu bydolrwydd a wrthddyweda 

Digitized by VjOOQlC 



302 

yr efengyl, ac mae ea holl ymddyddan â^u cyfeììlioD anedf- 
feiriol yn ffafrioi i anedifeirwch, ac yn tneddn iV barhan. 

6. Gwelwn pahaoti y goddefwyd i wahanol enwadan 
godì yn yr eglwys, a thari lywodraeth Duw. Grefyddwyr 
a welant ae a aiarant o herwydd y niwed a wnawd i eg- 
Iwys Ddaw, o herwydd ymraniad ei bobl i bleidian^gwa- 
hanol; maent wedi rhyfeddu a blino wrth feddwl-fod Duw 
yn goddef hyny. Ond gwelwn yn ngolea y mater hwn, 
^rth ystyried y fath amrywiaeth o dybiau a theimladaa 
sy yn yr eglwys, mai da yw fod gwahanol bleidian. O 
herwydd yr amrywiaeth hwn mewn tyb, ni allai llawer 
gyd-weddio a llaforio, yn llwyddíannas, am hyny gweH 
yw ea bod ar wahan, ac i'r rhai a gytanant uno. Bob 
itmser lle nad allo fod cyd«darawiad gwresog mewn llafar, 
gweli i bob enwad laforio wrthynt ea hanaìn, cyhyd ag y 
parbao y gwahaniaeth hwn. Gwelais adfy wiadaa weithiaa 
yn darfod wrth gynnyg ano crefyddwyr o wahanol enw- 
aduu mewn gweddi a llafur, tra na chyd-darawent o ran 
ea hegwyddorion a'a meanraa. Yna dadwnaent waith a 
dylanwad ea gi4ydd, dyrysent yr ymofyngar, a rhoddenl 
achlysnr i'r gelynion gabln ; a baan y surai eu teimladaa, 
j tristreid Ysbryd Dow, y aafai y gwaith, ae efallai y 
canlynai dadlenaeth anhyfryd. 

7. Gwelwn paham y goddefa Daw weithiaa i eglwysi 
ymrana ; sef am y gwel fod yr aelodáa mor groes i*w 
gilydd fel na wfMnt weddio a llafario ynghyd yn effeithiol. 
Ocidw eglwysi ag ytìt 'yn y fath gyflwr weitbiaa ynghyd 
oddiar fydolrwydd, ttc am fod láwer yn haws iddynt oU 
gynnal y weinidogaeth.' Dichen y myn y ddwy blaid 
ga<lw yr addoldy, ne« y mynant gadẁ y gweinidog, ac ni 
«llant benderfynu paan sy i ymadael; ae feliycadẁantyng- 
hyd mewn modd anhyfryd dros flynyddaa, heb wnend fawr 
neu ddHn dros iachawdwriaeth pechadariatd. Yn y cyf- 
ryw amgylchiadau goddefodd Daw yn fynyeh i rywbeth 
godi yn éa plitll âg a'u hysgdrai^ ac yna elai y ddwy blaid 
-i weitbio yn e« ffordd eú hunain, ac efallaì llwyddai y 
^ldwy, Trà yr oed^lynt ynghyd, goSdient eu gilydd yn 
wastad, am na fêddylieDt ac na theimlent yr a-n modd; 
opd iredi iddynt ysgaru, tlonyddodd y cwbl, a gwelwÿd 
yn eglur mai gwell óedd iddynt yniranu. Grwelais y faẃ 
amgylchiadau, pan fu canlyniadau da, ac y bendithiwyd ^ 
4dwy ^glẃys ag adfywiadaa. 

Digitized by VjOOQIC 



303 

& Eglor y w fod angen rliaiia Uawer chwaneg o eglwysi* 
Pa gynnifer o eglwysi a ddaliant ynghyd, ac etto na 
wnant les, ani nad ynt yn ddigon nnol. Ni thybiant ac 
nì theimlant yn gyflfelyb yDghylch adfywiadany a thra 
felly» ni allant gyd*weitbio« Oddieithr iddynt alíu dyfod 
i^r fath dyb a theimlad ar y nsiater ag a'u huno, maent ya 
rhwystr i'w gilydd ac i waith Duw. Mynych y gwelant 
ac y teimlant hyn, ac etto cadwant yngbyd yn gydwyb* 
tMÌol» rbag i raniad fod yn anfri i grefydd» pan mewn 
gwirionedd y gali yr anghytundeb gy yn awr fod yìi warth 
î grefydd. Llawer gweil fyddai iddynt gytnno i ranu yn 
faeddycboly fei Abraham a Lot. " Ós ar y liaw aawy y 
troi diy minnau a droaf ar y ddehau; ac os ar y llaw 
ddehau, minnau a droaf ar yr aswy.*' Ymranent, a gweith- 
ied y ddwy blaid yn ei ffordd ei hnn, a gall y ddwy fwyn- 
hau y fendith. 

9. Gwelwn pa fa fodd y gall ychydig o bersonaui ag a 
unantyn holloit Iwyddo i gasglu ac adeiiadu eglwys new. 
ydd, ac y gallaot wneud gymmaint yn well na rhifedi 
llawer mwy o rai na unont â'u gilydd. Pe elwn i gasglu 
eglwys newydd yn y ddinaa bon, gwell fyddai genyf gael 
p»0Dkp, neu dri, neu hyd yn oed ond dau o bersonau a unont 
yn hollol â'n gìlydd am y pethau y gweddient am danynt, 
a'r dull yn yr hwn y dylent lafurio am danynt, ac yn y 
Gwbl sy hanfodol i Iwydd egiwys, a'r rhai a'm pleidient i a'a 
giiydd,na chael eglwyg o bum cant i ddechreu o rai na unont» 

10. Gwelwn y fath bethau gogoneddus a ellir ddyggwyl 
i Sion, pa bryd bynag y cydsynio yr eglwysi am y pethaa 
hyn, Pan fo i weinidogion fwrw heibio eu rhagfarn, eu 
camddarluniadan» a'u heddigedd, ac y gwelont lygad yn 
Hygad, à phan ddelo eglwysi i ddeall y Bibl a'u dyled- 
awydd yr un modd, y gweddiont yn gyffelyb, ac y "cyd- 
syniont am y petbau a ofynont/' genir cenedl mewn ua 
dydd. Yn nnig bydded iddynt deimlo fel calon un dyn» 
a chydsynio am yr hyn ddylid wneud er iachawdwriaeth 
y byd» a daw y mil blynyddoedd ar unwaith. 

11. Mae anwybodaeth mawr yn yr eglwysi ynghylch 
adfywiadau. Ac ar ol yr adfywiadau a fo, a'r cwbl a ddy- 
wedwyd ac a gyboeddwyd am danynt, ycbydig iawn a 
feddant wybodaeih gy wir a chyson ar y pwnc. A phan fo 
adfywiad, gyn lieied a allant yniosod i'w ddwyn yn mlaen 
fei pe deailent beth maent yn ei gylch. Gyn ileied sy 

Digitized by VjOOQlC 



304 

wedi sylwi ar adfywiad fel pwnc y dylîd ei ddealh Gẃyr 
pawb y rhaid i grefyddwyr mewn adfywìad weddio, a 
gwnead pethau nad arferent wnend. Ond mae llawer na 
wyddant PAHAM y dylent wnead hyn, nea paham y 
mae y naiH beth yn well na'r llall, ac na feddant egwydd- 
orion i*w ty wys ; a phan ddygwyddo rhy wbeth na ddy»» 
gwylient, maent mewn dyryswcb, ao ni wyddant beth i'w 
wnead. Pe ymododai dynion at adeilada addoldŷ, heb 
wybod mwy pa fodd i weithreda nac a ŵyr llawer o weín* 
îdogion a phroffeswyr pa fodd i adeílada tŷ ysbrydol Daw, 
ni chodent dý byth. Ac etto creda pobl yr adeiladant 
eglwys Ddaw, pan na wyddant beth y maent yn ei gylch^ 
ac nad aliant roi rheswm paham y gwnant fel y gwnant» 
na phaham y dylid gwnead nn peth yn hytrach na'r llali. 
Mae lliaws yn yr eglwys nad yraddengys y tybiant nn 
amser fod dwyn adfywiadau yn mlaen yn waith a ofyna 
fyfyrdod, a gwybodaeth o egwyddorion, a mednisrwydd i 
gymhwyso gair Duw, fel y caffo pob an eì ran yn ei bryd. 
Ac felly ânt rhagddynt, fynychaf, heb wnend ond ychydig 
nen ddim, am na chynnygìant at ddim; ac os ryw amser 

Îr deffroant, ânt yn fyrbwyll i weithío, beb drefn na chyn- 
lan, fel pe buasai Daw wedi gadael y rhan hon o*n dyled* 
Bwydd allan o gyrhaedd pwyil ac ystyriaeth. 

12. Mae anwybodaeth mawr yn mysg gweinidogion ar 
y pwnc hwn, ac an rheswm am hyn yw» y tybia liawer y 
gwyddant eisioes y cwbl am adfywiadau, pan yn wìr na 
wyddant braidd ddim am danynt. Daeth gweinidog tin* 
waith i fan lle yr oedd adfywiad nerthol, a beiodd lawer o 
bethaa, dywedodd am ei wybodaeth am adfywiadau» íddo 
foá mewn daa ar bymtbeg o honynt, ac felly yn y blaen> 
pan yn eglur na wyddai efe ddim yn iawn am danynt. 

13. Dyiid hyfibrddi yr eglwys, fel y gwypont beth iV 
wneud mewn adfywiad. Dylid eu dysgu fel byddin; rhoî 
ei le a'i waith i bob un, dangos iddo beth i'w wneud, aV 
modd i*w wneud. Yn lle hyn, pa mor fynych y gwelwch 
eglwys yn amser adfywiad yn ymosod i ddwyn y gwaitb 
yn mlaen, fel yr â plant i adeiladu tý. Gyn lleied sy yn 
deali y gorchwyi hwn. Y peth i'r hwn y goddefa Daw i 
grefyddwyr fyw yn y byd hwn. Y peth i'r hwn yn ÜN16 
y gadawai efe hwynt un dydd oV nefoedd, yw yr unig 
beth na fyfyriant, ac nad ymdrechant ddeall. 

14. Gweíwn paham y mae adfywiadaa yn fynych mor 

Digitized by VjOOQ It: 



d05 

fyrtOD^ ac yn fynycb y canlyna dadfeiliad ; sef am nad y w 
yr eglwys yn deall' y mater. Mae adfy wîadaa yn fyrlon» 
am fod crofyddwyr yn afreolaidd yn eu gweithredìad. 
Gwclthiaaant oddîar gynhyrfiad yn hytracbnac oddíar ys- 
tyriaeth e ddyledswydd, ac arweîníwyd hwy gan deiniíad 
yil hytrach na chan wybodaeth gywìr o'r hyn a ddylent 
wnend : ni wyddai yr eglwys beth iV wnend, beth a allent 
wneud» beth na allent wnend, y modd i reoli eu nberth, 
na pheth a oddefai amgylcbiadau, ac efallai i'w zel ea 
tywys i beth anijoetbineb, collasant eu gafae! ar Ddnw, ae 
felly flTynodd y gelyn*. Dylai yr eglwys gael ei dysgu yn 
y fatb fodd ag y gwypont beth ì'w wneud, fel na fethont 
iin pryd, ac na ddtrywiont, pan gynnygiont ddwyn yn 
Hllaèn adfywiad. Dylent ddeall holl ddyfelsìau y diafo), 
« gwybod y modd i wylio yn erbyn ei ddíchellion, fe! yr 
adwaenont ef pan welont ef, ac na chamgymmeront ef am 
angel golenni wedi dyfod i roi gwersi doeth iddynt er 
ffysiantadfywiad, ac fel y gallont gvd-weithredn yn ddoeth 
âV gweinidog, ac â'u gilydd, ac á'r Ysbryd Glân, wrtb 
ddwyn yn mlaen y gwalth. Nid oes neb ag sy yn gyfar- 
wydd agadfyw!adau,na we! mai anwybodaetbcrefyddwyr 
ynghylch adfywiadau, a'u hnrtwcb, fynychafy sy yn dys- 
trywio adfywiadau, ae yn peri dadfeiliad arswydus yn yr 
eglwys. Frodyr, pa byd 'y bydd hi felly ? Ni dd vlai fod 
felly ; ni raid ei bod felly ; a fydd hi felly o byd ? 

16. Gwelwn fod pòb églwys yn gyfrifol am yr eneidiau 
sy yli en püth. Os rhoddodd Duw y fatb addewid, ac os 
gwir, lle y cydsynio cynnifer a dau am y pethau a ofynont, 
y gWDCir bwynt, yna dian fod crefyddwyr yn gyfrifol, ac 
os collir pecbadnriaid, bydd eu gwaed ar yr eglwys. Os 
gal! yr eglwysi gael yr hyn a ofynont, mor fuan ag y cyd- 
syniönt yn ei gylch, yna diau y gofynir damnedigaetb y 
byd ar ddwylaw yr eglwysî, 

16. Owelwn fod gweinidogìon yn feius am beidio mynu 
gwybodaeth en htinain, a dysgu yr eglwysi yn gywir a 
dioed yngfayich y mater mawrbwn. Betb ydyw ond 
addysgn a threfnu y liu crefyddol, a'u harwain Vr fuddug- 
oliaeth? fieth! gadael yr eglwys i aros mewn anwybod- 
aeth am y fàtb fáter,acamddyledswydd,yr hon y gadewir 
bwy yn y byd iV chyflawni — iachawdwriaeth pechadur- 
iaid. Gweithredodd rhai gweinidogion mor ddyeithr 
yBgbyloh adfywiadau, fel pe tybient fod crefyddwyr naiU 

2c 

Digitized by VjVJOy IV:: 



306 

ai yn analloog i ddeall y modd i'w ddwjn jrn mUen, bo« 
nad yw o bwys îddynt wybod : ond mae hyn oll yn fettu* 
Nid 068 un gweinidog etto wedidechrea deBÜ, nea wnend 
ei ddyledswydd» os esgealoaodd ddysga yr eglwya i 
weithio dros Oduw er cael adfywiad. Beth y mae ofe yn 
ei gylch? Beth a feddylia efe ì I beth y mae yn weinîdogT 
I ba ddyben v cymmerodd j awydd aanlaidd? Ai *' fol y 
bwytao damaid o fara?" 

17. Gwelwn y gall rhieni dawiol wnead iacbawdwrìaetb 
eu plant yn sicr» yn anig bydded iddynt weddio mewn ffycld, 
a cbydsynio am y pethau a ofynont, ac addawadd Dvw 
iddynt ddymaniad ea calonan* Pwy a all gydsynio gya* 
tal â rhieni ì Cydsynient mewn gweddi, ac hefyd beth i'w 
wneud, ac i wneud eu hoU ddyledswydd ; hyfibrddeat tm, 
plant fel hyn yn mhen eu fibrdd, aphaa heneiddiont^ «td 
ymadawantâ hi. 

Ac yn awr, frodyr, a gredwch y cydsyniwdi ehwì, jrn ol 
ystyryr addewidhon? Gwn lley cydayaio yoby«iig o 
bersonau mewn rbai petbau, y gallant beri rhyw efiìiilh» 
Ond lie na bo corff yr eglwys yn cydsynie» bydd yn waa* 
tad gynnifer o bethau yn groes, fel na woant fawr lleah 
RHAID FR E6LWYS OYDS YNIO. O, na chatife«i 
un eglwys a gydsyniai yn hollol a gwresog yn yr beil 
bethau hyn, fel y galient weddio a llaforio ynghyd, fel an, 
y fath les a wnelid l Ond yn awr, tra^mae petban fel y 
maent, gwelwn liaws ar ol lliawa yn myned i afiern» am 
na chydsynia yr eglwysl O beth mae crefyddwyr yn 
feddwU pa fodd y gailant fod yn lionydd, pan y rhoddodd 
Dttw ei fendithion ar y fath dir fel os cydsynia rhyw ddaa 
am y pethao a ofynont, y rhoddir hwynt. Oehl Oeh! 
mor chwerw fydd cofîo am yrymrysonaa sy yn yr eglwya, 
pan welo crefyddwyr y lliawa o eneidiaa colledig a ddia* 
gynasant i uffem, am na chydsyniem nt i laferio a gweddio 
am eu iachawdwriaeth. 

16. Yn wyneb yr addewid hon, gwelwn eoogrwydd 
mawr yr eglwys. Rhoddodd Daw hyoy ^yn etifeddìii[etk 
werthfawr i'w bobl bob amser» ac yi| mhob lie, oscyt ftyn i 
iant, yr atebir ea gweddiaa. Gwelwn ewgrwÿdd erehyü 
yr egíwys hofif y rhai a ddeuant yma ac a wrandawant ar 
ddarlitbiau ar adfy wiadau, ac a ânt adref bfib gaeladfyw 
iad: ac hefyd euogrwydd aelodau o eglwysi ereill ag a 
wrandawant y darlithiaa hyn, ac ánt adref ^ms a u;riko(UuÊt 

Digitized by VjOOQlC 



807 

'wneiii M dÿledÊwydâ. Pa fodd y geHwoh gjtnrtùi y iniK 
oedd o bechddopiaid anedifeíriol %y o'ch amgylch, yn y 
ÌMti, a'a gweted yn soddi i losgfeydd tragy wyddo! ? A 
uaaooh ohwi mewn calon i weddio drostynt? O^ na. 
paham sa ohyd-syniasoeh ? Faham na ddâdlettasoch yr 
«ddew4d hòn nea liwyddo ? 

€hwt yn awr naitt ai a gydsynîweh, ae a weddiwch am 
yr Yahryd Glán» ao a'i derbyniweh cyn gadael y Ue, neu 
jiẁt bydd Itíd Dtfẁ amoch. Pe eydsyniech chwi yn 
awf i weddîo, ya ystyr yr addewid hon> am i Ysbryd 
Dbw ddisgyn ar y détnas hon» y golomen nefol a eheaai 
trwy y Aiinas Ynghatiol y nos, ac a ddefnroai gydwybodaa 
oysglyd y <irygioniis« Mor fawr gan hyny yw enogrwydd 
y orefyddwyr hyny ag a gy»gant yngolwg y fath addewidì 
V»dM»gy8 iddynt el hesgenlnso nen ei hfingoBo yn 
boUoè. Lllaws o bechadnriaid a ànt i affem yn mhob mao,. 
ao ette esgMliisii' yr addewid fBndigedig honi ; le» gwaeth, 
dHftiwér ki Mêumr ynmtferiad gan yr eglwyn* Hi a saif yn 
f Uylr dwyM', a gallat yr egiwys yma6yd ynddi yn y fath 
fodd ag y geUÌd aehnb Uiaws mawr» ond ni chydsyniant : 
üai hyny trenga eneidlau. A pha le mae y cỳfiriföldebî 
Pwý aall gymmeryd yr addewîd hon, ac edrych yng- 
wynoh y ^yelfedig ya nydd y üara ? 



PARLITH XVn, 



CTSUftDN GAU I BBCHADURUII^ 
Fa fodd f aá lkray y eysnrwch ft ag ofM^d» gaa lod eaaiiiDedd yn 
«iẃ átebiaa ú^m ì^Jo» 21. 34. 

Haarai Iri ohyfall Job i'r cystiiddiaa a tidyoddefai eíe 
ga«i ei haafon fel cosp am. ei t'eiaa» ac y profeot ei fod yn 
; rbagritbiwr» ao ddim yn ddyn da, fel y pröffesai efe fcMd. 
Caolynodd dadl fetth» yn y r hon y oyfeiriai Job at hanesion, 
i bÉ^ na ymdrinid A dynion jn y byd hwa yn ol 4ni cym- 
meriad, na welir y gwafaaniaetb yn nhrefniadoa^rbaglon- 
iaethé Haorai ei gyfeiliion y gwrthwyDeb, a dy wedent y 
rbsHddid yn y byd hwn hefÿd wobraa a chospedigaetfaan, 
y^erbyaiaidynianddaaea ddrwg,yti oè«ugweitfaredoedd. 
'y» j bennod faon» dengpi lob, trwy tipelio at synwjrr 
egrffctdi» a pfarofiad» nad aii byn fod yn wir ; eanya gwaUr 

Digitized by VjOOQ It: 



308 

y drygionns yn fynych yn flTynn yn y byd, a hyny byd 
. ddiwedd einíoe^, am hyny casgla efe y rhaid y cedwir ea 
cosp erbyn cyflwr arall. " Hyd ddydd dinysiyr yr arbedòr 
y drygìonus," a ** dygir hwy allan yn. nydd cynddaredd/' 
A chan i'w gyfeillion ddyfod i'w gyauro ef, tra yn dywyll 
ar y pwnc pwysig hwn, na ddeailent eî gyiwr, ao feily na 
allent roi on cysar iddo» ond yn hytrach trymliau ei ofíd, 
haera Job yr edrychai efe er hýny at gyflwr dyfodol an 
' gysur, a cberydda hwy trẅy iefarn yn chwie^rwder ei ennicí» 
"Pafodd gan hyny y cysjirwch fí ag oferedd, ganibd 
camwedd yn eichatebion?" Bwriadaf ynawr syiwi ai^ yr ant* 
rywìol fiyrdd yn y rhai y çysnrir pechadnriafd.dan wasgfa* 
I. Yr augen a'r dybeno addyi^n rhai dan irasgfa, 
Ni byddai pechadur dan wasgfa am ei gyflwr tragy- 
wyddol oni bai fod addysg; ni ailai fod feily lieb fedda 
4igon o oieuni i wybod ei fod yn becbadur» aa yn sgored 
ì gosp, ac mewn angen maddeaant 0|id flaae dynion i 
gael eu troi njd trwy nerih natqrio),v.iim «ewtdiad a 
weithir yn en nhatur neu §a cyfansoddiad Gniry aila cre»- 
digoi, ond trwy y gwirionedd» yn cael ei wiiead yn efíeíth- 
iol gan yr Ysbryd Giàn : piyga i'r gwirionedd y w ttoedi- 
gaeth. Gan byny» pa fwyaf o wirionedd a ellÍF-ddw^ 
i weithredu ar y. meddwi, mwyaf tei^ygoi ydy w^ yn gyffre- 
dio, y troir y person. Sicr y w na throir ef oddieithr i'r 
gwirionedd gael ei ddwyn i weitbredu arno. Os dygir 
ef i weithredn, nid yw yn hoilol sior.y bydd yn efieithioly 
ond mae tebygolrwydd am byny yn oi grym y gweitbred* 
iad. Y dyben mawr o ymdrin â dyn dan wasgfa, yw^ 
symud ei hoil ddÿryswch, a^i gamgymmeriadau^dystrywio 
saii ei gan obaith a pbob math o gy sar a aüSar gael ynddo 
eì hon. Mae hyn yn anhawdd yn fÿnycb, so maé áẁgen 
llawer o addysg ; giyna dynion hyd en beithaf wrih ea 
, gau hyder: y lie olaf yr à dyn am náwdd yv atGirist, 
Gweii gan ddypion gaei eu hachub mewn unrbyW'#ordd 
, arall; a myned i unrhyw draul, a dyoddef unrhyw beth, 
na bwrw ea honaio fei gwrthryfeiwyr euog a oi»òlMig 
ar Grist yn unig am fywyd ;> diyma y flbrdd okif y boddion- 
ant gaei eu haébub yhddi. Dystry wia fayir ea nunan»gyf« 
. iawnder, eu balohder a'n '. hnnanoideb mor liwÿr fel y 
maent yn groes taẁnî'w wneúd. Ond mae mor wir meirn 
atbroniaeth ag^.yw raewn fiaith, mai dyma; wedi y cwM, 
yr onig ffbrdd yn ^yr hon y ỳaÜ peehadur gaei cyinr. Pe 

Digitiied by Vj009lC 



8oe 

cynnygÌ8ÌDẁiresfmwytli0peGliailiirÌaid,â'tt haciiiib heb eti. 
plygu a'o troi oddiwrth en pechodaa, ni aliai wnead hyoy.. 
Yn awr y dyben o ddysgn dyn dan wasgfaddyiai fod ei dy- 
wys at hyd y flbrdd fsrat' i wnend hyn, d wyn ei feddwl, yn y 
ffordd feraf»! benderfjrnu nadoes nn fibrdd arall yn yrhon 
y gall gael ei achub» ond trwy ymwrlfaod â'i hiinan» a 
Ì»hwy80 ar Ŵriat. Mae mednifrwydd mawr yn ofynol í 
wnettd hyn yn effeithlol ; gofyna wybodaeth gy wir o galoẁ 
dyfiÿ deall golen am gynllon iaehawdwriaeth, a golwg 
eglnrar yr hyn y RHAID i ddyn ei WNEUD i fod yn. 
gadwedig. Gwybod y modd i wnend hyn yn effeithioi, 
yw on o'r oymwysderau prinaf yn y weinidogaeth yn awn 
Gofidos yw gweied c^rn lleied o weinidogiofi, ao o grefydd«> 
wyr. a feddant olwg mor gywír ar yr kytk9f i^to wúeud, fel 
y galiant fyned at ddyn dao wasgfa» a dango» yn eglnr 
iddo betfa ddyhii wnend» a'r modd iV wnend, á dangos yn. 
eglnr iddo na all gael ei aohnb ood trwy wnettd y peth a 
Mdant iddo, ac a allant beri iddo deimlo y sierwydd y. 
thmid iddo ei wneud, ac oa na wna hyny y demnir ef. 
11. Fod dynion dan wasgfa beünydd yn ceisio cysnn 
Tybiadynion yn fynyeh y ceisiant /esii GHt^ a ehrefydd^. 
ónd eamsyniad yw hyn: ni cheisiodd dyn erloed grejydd^ 
ac otCo aros yfi anghrefyddol. Beth yw crefydd ? üfadd«^ 
liaa î Ddnw : ceisio crefydd y w ceisio nfttddhaa i Ddaw ; 
enaid Cristron yw yr enaid anewyna ae a sytheda am 
gyfiáwnder, Gwrthan yw dywedyd y gall dyn getsio 
ttfoddhatt í Ddttw» ao etto peidio afaddhan iddo; canys 
08 yw yn ceitflo ctéffdd^ irìd yw yn ddyn anedifeiriol. 
Mae ceisio cre/ydd yn cynnwys paifodrẁydd i nfaddhaii i 
Ddaw, a pharodrwydd i nfìaddhaa i Ddaw yw crefydd. 
Gwrtbddywedtad yw dywedyd fod dyn anedifeìrîol yil 
iteMo crefydd, Yr an peth yw fayny â dywedyd ei fod 
ef yn ceisio afaddhao i Ddaw, ac na fld Daw íddo ; neu. 
yr hiraetha efe am dderbyn Crist, ac na âd Crist iddo. Y 
gwiryw, mae y dyn sy dan wasgfa« yn ceisio gobatth» 
maddeaant, cysor, a gwaredigaeth fbag aífern. £fe a 
edryeh yn awyddtts am rywan i'w gysttro» a'i esmwytho» 
heb orfod plyga i deleraa yr efengyí: a phery ei drallocL 
yn nnig am na phlyga i'r teleraa. £r gofid, mae dynioa 
datt wasgfo yn caet digon o gysarwyr o'r fath ag a garant». 
CysttrWyr troenas ydynt oH, er hyny, "Gan fod camwedd 
yn en rfaesyaiatt." Diaa fod miliynaa. yn awf yn nSern^, 

2 c 2 . 

Digitized by VjOOQlC 



dio 

o berwydd i'r.rfaai oedd o'a bamgylcb tià eyeor gan idd« 
yatyy rhai oeddyat ya camdostorio wrthyat,aea a drîgeot 
ea baaaia gymmaiat mewa tywyllwch, fel aa adaweat 
iddyat aros mewa gofid aes plyga ea caloaaa i Ddaw, oad 
rhoddasaat iddyat gysur gaii« ac felly eMOwythasaat ar- 
nyat, ac yaawrmaeat wedieucoUi* 

II L Sylwaf ar amry wiol o'r ffyrdd yo y rhai y rboddir 
cysar gau i bechadariaid trallodedig. 

Gallwa ddywedyd hefyd» fod aqirywiaeth diderfyo o 
ffy rdd y a y rhai y gw.aei|r bya. Pa fwyaf o broíìad a gaffw:yf« 
a pha fwyaf y sylwaf ar y ffyrdd yo y rbai y mae bÿd ynoed 
dyoioo da yo ymdriu à dyoioo dao waagfa, nwyaf y gofid- 
jaf o berwydd yr aoaoethioeb a*r twyll diddiwedd sy yn y 
ffyrdd y cynaygiaut gyaaro eu cyfeillioa dan wasgfa« ae 
fel byo twyllir hwy oes coUi eu iacbawdwrìaetb. Gwna 
byn i mi yo fyuych feddwl am y doU y gweithreda pobl 
pao fo rbywuo yn glaf, beth byoag. fo ei gMyd^cewéh fod 
gao bob uo a gyfarfyddocb feddygÌBÌaetb aoffaeledig rhag 
y clefyd humw; achewcb y fath haid o grachfeddygfm 
o'cb amgylçb, fel os oa ofalwch am ea OWRTHOD OLL» 
tebygol y coUwcb eicb by wyd* Bhaid i ddyo farpu droato 
ei baa»cany8.Gaiff gyoaìfer o feddygioiaetbau agsy ganddo 
gyfeiliioo, a i>ydd pob ao yo wresog dros .ei gyogor ei 
huoy ac efallai y tramgwydda os oa chymmerir ef, A 
diau fod y crachfeddygon byo yn Uadd Uawer. 
. Mae byo yn wir i'r uo faelaethrwydd gyda golwg ar 
glefydau y meddwl ag y w ^yda golwg ar «iddo y corff. 
Mae gao bobl lawpr o ffyrdd i gysuro eoeidiau, gofídaa ; a 
pfaa bryd bynag y dechreuoot siarad & dyn dan wasgita, 
cynnygiant gymsiaiot o gysar gau» fel os oa OCUËLA 
efe, ac os oa edrycha at air Dow, twyUir ef yo ddiau i'w 
ddíoystr ei huo. Eowaf rai o'r ffyrdd twyUodrus yo y 
rbai y eynoygtr cysuro dyoioo dao waagfa; pallai amser i 
i mi eu hçnwi olL 

. Amcaallawer yw cymro pecbaduriaid; ac maeotyo fyn- 
ych gymmaintam byn, fel na ofalaot pa foddion oa phafath 
gysur. G welaot eu cyfeilHoo yo drailodedig» tosturiaot yn 
fawr, *' Ocby oi aUaf oddef eu gweled raor ofidus, rbaid i 
mi eu cysuro yo rhy wfodd ;" ac felly cyooygiaot y oaiU 
ffordd a'r UaU, er cysurot Yo awr, dymuoa Duw iddjot 
gael eu cysuro. Mae efe yn byaaws a tbyoer» ac efe a 
dosturia wrthyot» pao welo bwyot mor ofidus. Ood efe a 
wel oad oes oad un ffordd i roi gwír gysar i eoaid. Mae 

Digitized by^^:iOUy It: 



«fe yn fwy tyaer a da sa phawb dyBÌoB, ac ewyllyua eu 
•cywiro, OiMÍ sefydiodd y teleraa nor ddinewid â'i orsedd, 
«r y rhai y rhydd gfyaur i becbadnr: nì newîdia. Oẃyr 
Jta woa.diin arall wir lea i becfaadar, am na all dioi ei wüeitd 
ya hapiis» nes iddo •dtfarfaan am ei bechodau a'a gadael» 
* Ihroi at Ddaw; am hyny ai newidia D«w» Dylem 
nt «moaBii «t yr mi peth a CHiw, Dylem fod yn dyoer a 
ihostariol, fel yatao, a bod mor barod . i roî oyHir» ooA 
hod yn sicr ei fod oV iawn lath. Y gwir yw, eìn prif 
ddyben ddylai fod»' dena y pechador ì tç^ÌMÌdAao i Dẁm. 
Ail beth ddylai fod ei gysor ef gyda ni ac yntao ; a thra 
yr awyddom fwy am ei etmyûÊftho nao am el ddwyn i beidio 
aarhan a dianrhydeddo Dnwy nid ydym yn debyg, trwy 
«In oyfiArwyddiadan, o WBend on gwir lea iddo. Mae byn 
yn beth o bwya wfth ymdrin â dynion dan wasgfa» ood 
oghir y w yr eigeiẃiair eí gan lawer» y rhai yr ymddeogya 
y gwetthredant yn nnig oddiar doatnri at y pechador. Oa 
wrth bregetho yr efengyl, neo addyago rhai dan wasgfa» 
üi chyBhyrflr nl gao o&l am Iri Daw\ ac na ohodwn yn 
owch na dymonia«l i eamwythao y.gt^dos; nid awn yn 
mbellaeh nac vr arweinia oy dymdeimkd ni. Mae esgeoloao 
yr egwyddof non» yn fynyeh wedi cam-arwaià crefydd wyr» 
a plmn glywont ereiU yn ymdrin yn ffyddlon'á rhai dan 
wasgfa» dywedaot eo bod yn greulon. Mynych y dygodd 
crefyddwyr rai . daa waagfe ataf» gan ddeisyf amaf eo 
áeyêuro, a phan ymdriniwn yn oneat á'o cýdwybodao, dy» 
ohrynent, ac weithiao pleidient y pechador* Ni ellir 
weithiao ymdrln â ieoenctyd 'a fo dan, waagfa, yogwydd 
eo rhieni, am fod ynddyot lawer mwy o dóalnri at eo 
plaot, oac o o€al am fri Dow. Mae.byn oll yo feioa: y 
jhai a olygaot ac a deimlaot. felly» gwell iddyot dèwi, na 
dy wedyd dim wrth rai dao wasgfa. c 

1« Un o'r ffyrdd yn yrhai y.rhydd pobl gyanr gao i 
ddynion goGdos, yw gofyn iddynt, '*Beth a woaetboch? 
Nid ydycb cynddrwg." Gwelaot hwynt ya ofîdoa, a 
gwaeddant» '* Beth awnaethoch?" fel pe na wnaethent 
nndrwg erioed, acnad oedd mewn gwírionedd un acbos 
iddynt tbd yn ofidaa. Coffeais o'r blaen am foDeddiges 
ddeffroedig yn y ddinas hoo, ag oedd yo myned i ym» 
ddyddan à gweinidog, pan gyfarfyddodd rhywon à hí, 
ac a'i tawelodd, trwy ofyn» ** Beth a wnaethocb i beri ì 
ohwi deimlo felly? Yr wyf yn sicr oa woaethoch on 

Digitized by VjOOQlC 



313 

!peekod erioed, ag a ddyUt beri í cliwt deloilo folly/' 
GwelaU ftinrywioi o amgýlchiadea o'r fatb. Dywed 
ttam wrth fab a fo yn á&án; y fath blentyii ufiidd a lii ya 
.waatad, mor fwyo a da, ac orfyDÌa aroo beidio blino felly. 
.Felly dywed gwr wnh ei wraig» nea wraìg wrth ei gwr, 
mor dda yat» a gofynant^ ** Beth a: wnaiethoch ? " Pan 
welont hwy mewn trailod mawr, deofareaanttett cysoro 
trwy ddywedyd, ''Nid ydyeh eynddrwg^ Bnooh ya 
gwrando y pregetbwr dychrynllyd hwnw, ag sy y» braw- 
.ycha pobly a chyffrowyd chwi. Byddwch yn gysnrna, 
eanya yr wyf yn sier na bnoch cynddrwg ag y dyleeh 
deimio y fath drallod." Pan mai y gwir yw, iddynt fod 
yn llawer gwaeth »ac y tybiant iddynt fod. Nì thybiodd 
tin pechador erieed fod ei beehodaa yn fwy nac ynt ; ae 
Ai thybiodd nn dyn erioed ei fod gymmaint pachàdtar ag 
yw : nid tebygol y gallai un dyn fym ém olwg lawn^ ar ei 
:bechodaa« Mae Duw, yn et drogaredd, wedî eadw ei holt 
«greadnriaid «r y ddaear, rhag yr oiwg ofnedwy hòoo, calon 
dyn fei y mao hi« Mae eaogrwydd y pechador yn Uawer 
trymaeh a mwy damniol mc y meddylia efe, ac mae ei 
(i>erygi yn (laiDer msaif nae y meddylia efe ei fod; pe gwelaî 
,efe hwynt fel y naenti tebygoi aad allai efe fy w an fnnud, 
Gall fod gan beohadar gaa dyÌHaa am y mater ag a baraiil 
draliod diacfaos* Gaii dybioid iddo lieeèa y peciiod a»- 
laddeaadwy, iddo dristÀa ymaith yr Yabryd, nen idde 
hecha ei ddydd gras ymaith. Ond dywedyd wrth y dya 
mwyaf moesoi a bawddgar o ran natar sy yn y byd, ei 
fod yn ddigon da, nea nad yw egnédrwg ag y meddyiia 
ele^ nìd rfaoi cysar priodol iddo yw hyny» ond et dwyilo, 
a dyatrywio ei enaid. Gocheied y rhai a wnant hyny, 

2. Dywed ereili wrth beofaadariaid deffroedig mai 
** gwaìth eynnyddol y w troetdigaeth/' ao yn y ffordd faoa 
iesmwytliant ea roeddỳliau. Pan fo dýn ýn efídos, am 
y gwel ei han y fath beehadnri ac oddieithr iddo droi at 
JDdaWy y demnir ef ; mae eael rhyw gyfaill a grybwyHo 
iddo y (kEkw yn weil yn raddol, ac yn awr yr ft rimgddo bob 
yn ycbydig» yn ysgafnfaad mawr. Dy wedant wrtho, ** Ni 
ellwehddysgwyidyfod trwyddi arnftwaith: ûid wyf ftya 
hoiì tf oedigaeth sffdÿn, rfaaid i ch wi aros a gadael iddo gaeí 
fii íforddydechreaasoch yn dda, acyn mhen yehydig ceWth 
gyaar/' Mae fayn oll mor dwyliodrasâV pwll diwaeiod. 
Y gwîr yw, nad yw adenedigaeth nett droedigaeth ya 

Digitiied by VjOOQlC 



3J8 

waitli cynDyddol. Betb yw adenedigMth? Beth ydyw 
ood dechreuad ofadd-dod ì Pd^w ?. Ao a ydyw. dechrenad 
petb yn gynnyddolí ? Y weitbred gy ntaf o wir nfndd'dod 
i Ddnir^y weithred wíríoddol gyntaf o eiddo y neddwl 
ag a gymmeradwya Onw, nen a elUr yatyried fel nfndd- 
dod ì Ddnw, Dyna yw troedigaftb.^ Pelb gwrthnn yw 
BÌarad am droedígaotb fel gwaitfi oynnyddol. DangotanC 
y gwyddmnt hwy gymoiiiipt w ladeBedigaetb nen droedig- 
aetb, ag a wyddai Nicodemna. Ni.wyddant ddim am y 
peth, fel y dylent wybod, 9^ nid ynt yn fwy addas i drra 
rhai dan waagfa, nae oedd Nicódonin». . 

3. Befyd, twyUir rbai dan wasgfa à.obyanr gan» trwy 

eu cynghori ìrai heiòio j mater 2^ tre^enpí. Mae dynion 

ag y tybir en bod yn ddoeth a da, wadi eymmeryd arnynt 

fod gymmaint jn ddoetbacb na Dnw» fel, pan ymdreoha^ 

Dnw trwỳ ei Yabryd i ddwyn y peobadttr i bendeffyniad 

dioedt y tybiant y<gwaaga Dow yK rhy gtil6d,a hod angen 

iddynt^ hwy. gyfrypgn ; a ẃyngbprlttiìt Jr dyn i fyned allan, 

Ara j gyfeíUaeby nen i ftan^^çbn^iieti «tfrywbelha efmwytbo 

: ycbydig ar ei feddwl^ q leief «ir y pryd... Cyätal fyddaî 

liddynt ddywedyd wrth Ddiiw, mclwn geirian eglor»* f' O 

. Odnw» yr wyt yn rby galed, âQ;yn.myned'rhagot yn rhy 

gySym» gwpei ef yn orphwyl|qg»jnenlleddi)Bf; nialioddef 

eymmnintydripan; ot gwiÿigiroymniaint arnOi« bydd. fahv;'' 

Yn yr nn modd yn^çsodantynerbyn D«ŵ»a g^atítgyatal 

. n dywedyd wrtb y, pechadnr eí hnn, ** Hjdà ì Ddnw eiéh 

gwnentbnr.yn orpbwyllog, oa pa..fwriwoh heibio y niater, 

gwrtbwyoebnyrysbryd.a'i yru ymáith o'ob meddwL : 

^ Nid yw y fatb gyngor, oa argyhoeddiad o beobod ay.yn 

. trallodî y p^^hador, yn ddíogel nao yn gyfreliblon nn 

. nmffer. Ni bydd i ymryiioniadan yr Vebryd, i.ddwys' y 

fyechadnr ato •! hoo«byth^ei niweidio, na'i ẃnead yn or- 

pbwy)k>g. Efe a all yrn eì hun i orphwylldra trwy wrth- 

. wyoebu ; ond oabledd > fyddai meddẅí 'y gweithredai 

Ysbryd' bendigedig, doetb, a thyaer Dnw» mòr ddiofal, 

ag y dyrysai ac y dystrywiai yr enaid y dâethni iV aant- 

eiiddio a'i.acbob. Y peth.priodoL i'w •wncnd.i'bechädnry 

pan fo ymRysoniadan yr Yftbryd yn ei drallodiý ywtj«i 

; ^md4y*gut goleno ei feddwl, nnŷotii ei gamgymmertadan, 

. gw^nend ffordd.byiryd mor'eglor fel y ^gallo ei gweled yn 

amlwg'o'i fla^n; erohi iddo,beidío rhoì. y maler beibio» 

ood plygtt i'r Ysbrydy ao fel byny tawelu y cyffaoaä ar- 

Digitized by VjOOQ It: 



814 

«wydug a^ a biirlieir tp#y wrthwyneba yr Ysbryd G!ân. 
COFIëR, oè bydd i beehadẁr deffroedfg fwrw ymaith y 
natcnr nnwailfa, tebygol fiad ymáfla ynddo byth aiwy. 

4* Cysiirfr pechadór deÍToedig weithian trwy ddy wed- 
yd fia ûhynnMÿiir cPéfydd meton t^io triitweh. Clywais 
athraw dnwinyddiaeth nnẁaith yn rhoi y cyfryw gyngor i 
bechidnr dan waftgfa, pan ochenefdiai dan saethan yr 
HoHdÌnog. '* Fetlh siriol yw crefydd,'' eb efe, «< nid peih 
athrist ydyWi nae yìiiofidiwch,cymmerweh gysiir, bwriwch 
ytDaitii eioh ofbait, ni ddyleoh fod mor atbrìst, &c ;" pan 
mewn gwirionedd yroedé gan y dyn acbos mawr t fod yn 
ofidns, tfanyt yr oedd yn gwrthwynebn yr Ysbryd Glân» 
ae mown perygi o-i dristaa ymaitb am byth. < 

Ôwir yw, nî chynnẅysir crefydd mewn tristwch ; ood 

' mae gan y pecbadair aohos i fod yn drisE, canys nt fedda 
rfê grefydd: pe meddni grefydd, ni theimtai felly. Pe 

. byddái yn Griatien» gàlld lawenhaa, Ond dywedyd wrth 

. beehaẁnfi' anedifeirM am fod yn siriol! cystal fyddâi 

^ pregetho y v athra^iàelli heü yn nffern, ady wedyd wrthyàt 
yno» ^^Byddweh gyinftfs yma» byddwch gysaima; na 

^ fyddwëb mor athrìstl*^* - 

Mae y péehadnrar getttan aflrern« mae'mewn gwrthrÿf- 
«1 yn erfayn Daw, ao máe ei berygl yn anfeidrol fwy nao a 
feddyila efe; Ooh, y fatb àthirawiaeth gythrealaidd ! dy- 

l wedyd wrth wrthryfelwr yn erbyn y nef am beidio gofidiò i ' 
Beth y w ei hoil ofid oard gwrthryfel ei hnn ? Ni ehysnrir 
efiam y gẃrCfaoda gysnr^ nrae Daw yn barod iV gysorö; 
ni iaid i ni fod yn dyneraeh na Daw. Ëfe a'i lleinw ft 

' ohyaar mewn manud, os plyga efe. Ond efe a saif, gan 
ymdrecha yn erbya DaWj yn erbyn yr Yëbryd Oiân, ao 
yn erbyn oydwybod^ tíes y trallodir ef agos i farwolaeäi, 
ac er hyny ni phlyga efe; ac yn awr daw rbywnn i mewn, 

■■■ẁ dywedy *^0,.y mae'yn íSftidd genyf eich gweied mòr 
drist, na fyddwoh ffiof' o^as ; byddwch siriol, byddwch 
thriol; ni cbynnwysir erefydd m^wa prudd«der; bydd* 
wch gysaraa/' ^diyll! 

5. Beth'bynag a ddangoso grefydd M dirgelweh a 
daedda i t<á cysar' gao i bechadur. Pan bo dyn yn 

. ofidns ynghyleb crefydd, yn fynycfa os gwnewcb grefÿdd 
yn fater tywyll,' éfe a dawel^. 'Yt àehos o drallod 
pecfaadmr yw y gweBgrf ef giin rwymedigaeth preseool. 
Gol«nweh ef am hyn; ae òs iia pfalyga efci ni wna hyny 

Digitized by VjOOQlC 



815 

ond GYnnyddu ei drallod. OihI dywodwẃ wrtho {oà' 
adenéíîigaeth yn beth dirgelaidd, yn rhywbetb nad ail 
ddeallyd gadewch ef mewn niwl. achwi a eamwythwch.ei. 
feddwl. £i olwg eglur ef ar ei rwymaa i edifarhau» sy ya 
peri ei drallod. Y goleuni sy yn dwyn iog i'w feddw), 
tra y nacá nfaddbaa : hyny a bair boea»m affem» Gwna 
hyny nffern braidd yn mynwcs y pechadar yma, os gwel 
efe ef yn ddigon eglar, Ond yn anig caddiwch y goleanî 
hwn, a'i draliod yn ddioed a leibâ. Ond os bwriweh olau 
eglar ar ei enaid, os na phlyga efe, chwi a ennynwoh 
boenaa affern yn ei fyowes. 

0. Beth bynag a eMwythao deimìad y peehadur qH fuit,^ 
daedda i roi cysor gau iddo. Pa fwyaf a deimk> dyn ei 
fod yn feias, mwyaf fydd ei drallod; ond beth byiiag a 
leihao ei deimlad o'i faì, yn ddiaa a leiha ei drallod, ond 
cysnr Uawn o angaa ydyw« Qs gwna rhywbeth ei gyn* 
northwyo i ranu y bai, a thaflu rhan o hono ar Dduw, 
rbydd hyny gysur iddo, ond esmwythdra a ddystry wia yr 
enaid ydyw. 

7. Cysur gau yw dywedyd wrtho am ei analha. Dy- 
wedwch wrth bechadar dan wasgfa, "Beth aellwch wnead? 
Creadur egwaa a thlawd ydych».ni ellwch wneod dim;" 
chwi a'i gyrwch i fath o anobaìüi ; ond nid dyna yr iag 
llym hwnw â'r hwn y lleinw Duw yr^enaid, pan y 
llafuria i'w blygu a'i ddwyn i edifeirweh. 

Os dywedwch wrtbo ei fod yn anallnog i gydsynio â'r 
efengy ly efe y n naturiol a dderbyn hyay fel cysar« Dy wed 
wrtho ei hunf " Yr loj^fî yn analîuog, creadur eiddil ydwyf, 
ni 'allaf wnead hyn, ac yn sici; ni all Dnw fy anfoo i uifern am 
beidio gwneud yr hyn ni aUaf wneud," Pe credwn i fod.y 
pechadar yn analluçg, dy wedwn yn onesl wrtho, '*Nac ofn- 
wcb> nid oes bai am beidio cydsyoio â galwad yr efengyl; 
canys ni ell wch,ac ni enfy nDnw chwi by th i affern am beidio 
gwnead yr hyn ni eliwch wneud. *Oni wna Barnydd yr hoU 
ddaear fam f' " Gwn nad y w y rhai a siaradant am anallu y 
pechadar yn arfer bod yn gyson, a dwyn.eu ty b i benderfyn- 
iad. Ond casgla y pechadur hyn oJl, ac feliy teimla es- 
mwythdra. Mae hyn oU yn dwyllodraa, ac nid yw tyna cysur 
oddiwrth hyny» ond trysori digofaint erbyn dydd digofaiat. 
8. Beth bynag a wnelo i bechadar feddwl nad yw i fod 
yn weithgar mewn crefydd, a daedda i roi cysar gaa iddo, 
Gwnewcb iddo dybied nad oes ganddo ddim i wneud ond 

Digitized by VjOOQlC 



3id 

âytgwyl amsêr Dnw; dywedirch wrtliö mai gwaith Daw 
yw troedigaeth, ac y dyUi ei adael iddo eî; ac y rhaid 
îddo ochelyd peidio cymmeryd gwaith Dnw o'i law ; ac 
ef<e a gaigla, fei o'r biaeo, oad oes bai artio ef, ac a deimla 
eamwythad. Os nad ýw efe ddim ond i fod yu lloDydd, a 
gadael Daw i weithio, yr ao modd ag yr erys dyn yn llon- 
ydd i'w fraich gael ei thotí ymaith, efe a deimla esmwyth* 
ad. Ond mae y fath gyfar^^yddyd a hyn yn anghy wir olL 
Os yw y pechadur fei hyn i fod ỳn llonydd; a gadael Daw 
i'w wneudi efe yn ddioed a ^aâ^r/a nad yw efe i'w feio, am 
beidio ei wneud ei hun. Ac mae y casglìad nid yn unig 
yn naturiol, ond yn gÿfreithion, canys nid yw efe i'w feìo. 

Gwir yw fod ystyr yn yr hwn y mae troedigaeth yn 
waith Daw; ond nid y w yn waìth Duw yn yr ystyr y darluûir 
ef yn fynych, >Gwir yw hefyd fod ystyr yn yr hwn y mae 
troedigaeth yn waìth y pêcbadar ei hun, Gwrthan gaa 
hyoy yw dywedyd, fod pechadur yn odd^fol mewq aden- 
edigaeth, neu yn ei droedigaeth, canys eí weithred ei han 
yw troedigaeth. Mae y peth sy i'w wneud yn beth na 
ellir ei wnead drosto. Rhy wbeth y w ag y rhaid iddo ej 
ei wnead, neu ni wneir ef byth. 

9. Dywedyd wrth bechadttr am ddysgwyl amier Duw^ 
Bai blynyddau yn oi, cyfarfyddais à gwraig yn Philadel- 
phia, ag oedd yn ofídus ynghylch ei henáid,ac a fuasai 
felly dros amser matth. Ymddiddenais â hi, ac ymdrech- 
ais ddeall ei chyflwr: dywedodd amrywiol o bethao 
wrthyf, ac o'r diwedé dywedodd y gwyddai hi y dylasai 
fod yn foddion i aros wrth Dduw cyhyd ag yr arosa&ai efe 
wrthi hi ; i Dduw aros Uawer a flynyddao. wrthr hi cyn iddi 
sylwi ar ei alwadau, ac yn awr y credai y dyiasai hithau 
aros amser Duw i dragarhau a throi ei henaìd. A dywed* 
odd maì dyma y cyfarwyddyd a gawsai hi ; fod yn rliaid 
iddi fod yn amyneddgar, a dysgwyl amser Duw, ac yn 
mhen ychydig y rhoddai efe esmwythdra iddi. O ffblineb 
mawr! 

Dynia y pechadar mewâ gwrthryfel : daw Dùŵ â madd- 
euant mewn un llaw, a'r cieddyf yn y llall, a dywed y rhaid 
i'r pechadar edifarhau a derbyn maddeuant, aeu wrtbod a 
threngu. Ac yn awr daw gweinidog efengyl, a dy wed am 
i'r pechadur '*arosamser Daw," Mewo effaith dywed,na 
íyn Duw iddo edifarhau yn awr, ac nad yw yn barod i 
faddeu yn awr, ac fel byn te?fl y bai o anedifeirwch y dyn 

Digitized by VjOOQlC 



817 

ar Dda^. Yo Ue dangos bai y peehadur, am beidio plyga 
ar nnwaith ì Dduw, arwydda nad yw Duw yn ddidwyll 
yn ei gynnygiad, ac nad yw, mewn gwirionedd, yn barod 
i roi y fendith. 

Tybiaia lawer gwaith fod ar y fath athrawon angen cer* 
ydd Etías i offeiriaid Baal. ** Gwaeddweh â llef ucheU 
canys Daw yw efe; naiil ai ymddyddan y mäe, nea erlid, 
nea ymdetthio y mae efe ; fe allai ei fod yn cysga» ao y 
rhaid ei ddeffro ef.^' Y gweinidog a anturia arwyddo nad 
yw Daw yn barod, ac a ddywed am i'r pechadar aroa 
amser Daw, a aliai gystal braidd ddywedyd wrtho, fod 
Daw yn cysgn, nea yn ymdeithio, ac nad all wrando arno 
yn awr. Cysarwyr gofidus yn wir ! Nid yw hyn fawr 
liai na chabledd hollol yn erbyn Daw. Fa gynnífer a 
àeth Vr farn, yn goeh drostynt gan waed eneìdiaa a dwyll* 
asant ac a ddystrywiasant, trwy ddywedyd wrthynt nad 
oedd Daw yn barod i'w hachab, ac y rhaid iddynt aros 
amser Dnw. Diaa fod y fath athrawiaeth yn tuedda yn 
neiildaol i roi esmwythdra presenol i bechadar traliodedig; 
rfaydd iddo saìl i ddywedyd, ''O îe» nid yw Daw yn barod, 
rhaid i mi aros amser Duw, ac felly gallaf fyw mewn 
pecfaod enyd etto, nes y bo efe yn barod i wrando arnaf, 
ac yna mynaf grefydd. 

10. Twyll yw dy wedyd wrth bechadar trallodedig am 
wnead anrhyw beth er esmwytfaadi ag a all wneud heb 
hlygu ei galon i Dduw* Mae y cyfryw becfaadar yn fyn- 
ycfa yn barod i wnead pob peth ond y peth a ofyna Duw 
ganddo. Boddiona fyned i eitfaafoedd y ddaear, i dalu ei 
arian, i ddyoddef caledi^nea an peth, ond plygu yn faoUol 
a dioed i Dduw. Yn awr os cydsyniwcfa ag ef, ac y dy- 
wedwcfa wrtfao am rywbeth arall a all wnead, ac etto cadw 
rhag y mater hwnw, siriola lawer iawn : efe a hoffa y fath 
gyfarwyddyd. Dywed, " Mi a wnaf fayny, da genyf y 
gweinidog yna, nid yw mor Uym ag ereiU, ymddengys y 
deall efe fy nghyflwr i, ac y gŵyr y modd i fod yn dyner." 

Gwna hyn i mì feddwl yn fynyofa am ddyn claf ìawn, 
ond sy yn groes iawn i ryw feddyg nea feddyginìaeth 
neilldaol, er mai y rfaai fayny yw yr unig rai a wna y tro 
iddo ef, Yn awr boddlona y claf wneud an peth arall, a 
aiyned dan law onrfay w feddyg arall ; ac mae yn dralloded* 
>g»ftc yn faoli ei gyfeillion aallant hwy ddywedyd wrtho betfa 
a wna, ac efe a gymmer gyffyriaa pob craoh-feddyg yn y 

Digitized by VjOOQIC 



318 

ẅlady cyn y piygo Vr unig foddion a ẃna les iddo. Yn 
mhen enyd, ar ol íddo gynnyg pob peth heb gael nn ììe», 
os na bydd marw yn y prawf, rhydd heibìo ei wrthwyneb* 
iad afresymol, geilw am y meddyg, cymmer ei gyfiyríany 
a chatff iachad : yn yr un modd y mae gyda phechadar« 
Gwna bob peth yn ewyllyagar, os rhyddhewch ef oddiwrth 
y baich anoddefol o blygu yn awr i Ddnw. £nwaf rai oV 
pethau y dy wedir wrth bechadaríaid ea gwnead. 

(l.) Dywedir wrth bechadar y rhaid îddo arfer y 
moddwm. Dy wed wch wrth ddyn trallodedrg, Rfaaid i chwi 
arfer y moddion ; ac efe a esmwytheir, *' 0| gwnaf, mi a 
wnaf hynyy os dyna y cwbl. Tybiais y gofynai Daw i mi 
edifarhaa a phlygu ìddo jm awr; ond os gwnaarfer y 
moddion y tro, mi a wnaf hyny á'm boli galon.'' Trall- 
odid ef oV biaen, am y cornelid ef, ac na wyddai pa fibrdd 
i droi. Yr oedd cydwybod wedi eí amgylcha, fel mnr o 
dân, ac yn ei gymmell i edifarhaa yn áwr. Ond esmwytha 
hyn ef ar nnwaith, ac efe a deimla yn well, ac mae yn 
ddioichgar iawn am gaei y fath gyngfaorwr da yn ei gyf- 
yngder. Ond gall arfer y moddion, fel y dywed, fayd 
ddydd y farn, heb fod ddim yn well o hyny, ond cael ei 
gyflyma yn ífordd angao. Beth y w gwaith pechadnr yn 
arfer y moddion, ond gwrthryfel yn erbyn Daw ? Maa 
Daw a'r eglwys yn arfer moddion, i droi ac achab pech> 
adûriaid, i weithio arnynt, aHi dwyn i blyga. Ond beth 
sy a fyno y pechadur ag arfer moddton? A fynwch cjbwi 
iddo arfer moddion yn ol at Ddaw, ac felly wnead ymoa* 
odiad arno ? Nea a y w efe i arfer moddion i ddwyn ei han 
ì blygu ? Pa fodd yr arfera efe foddion i ddwyn ei fann i 
blygu i Dduw ? Mae fayn fel dywedyd wrth y pecfaadar, 
** Ni raid i chwi blygu i Dduw yn awr, ond yn onig arfer 
y moddion drosenyd, ac edrycfa aellwcb ddtm toddi calon 
Duw i lawr atoofa cfawi, fel y bo iddo roi faeibio y pwpc 
hwn o ymostyngiad diammodol." Gwatwar yw cynnyg 
gocfaelyd y ddyledswydd o blygu yn ddìoed i Dduw^ 
Gwir yw, fod dynion, wrth gael ea cynhyrfu gan ofal am 
eu hapnsrwydd eu hanain, yn fynych yn meddwl am gref- 
ydd, yn cyrcfau ì oedfaon, yn gweddìo.yn darllen, ailawer 
o betbau cyffelyb. Ond yn fayn oll ni ofalant am frí 
Daw, ac nìfeddyliant am ufuddhau iddo. Nid eu faamçan 
yw ufaddhau, pe aingen, ni byddent yn bechaduríaid 
anedifeirioL Gan faypy oid arferant íoddion í fod yn 

Digitized by VjOOQ It: 



319 

OrìMÜimogim, oná • g«el máddòmBt a gobaith. Gwrtbdn 
jfw dy wedyd fod dyttaoedifeiriol yn arfermoddion i edifar- 
faaa, caiiys maa hyn yn ddywedyd, ei fod yn foddion i edif» 
arhau; nea, mewn geìrian ereill, ei Ibd yn edifarhaa» ae 
nad yw yn ddyn anedifeirioU Felly, mae dy wedyd fod 
liecbadur aunychweledìg yn arfer moddìon er dyfod yn 
Gristtony yn wrthddywediady eanys mae ya ddywedyd eí 
fod yn foddlon i fod yn 6rÌAtion« yr by» ay yr nn peth a 
dywedyd ei fod yn Grietion eiaíoee. 

(2.) £rchir iV peebador toecidîa amffùhm nemifdd. €lyw* 
aÌB athraw enweg mewn Ysgol Sabbothol anwaith yn 
gwneod hyn ; yr oedd braidd yn dad i'r Ysgolton Sal>«> 
botbol yn ý wlad hon« Galwodd ferch fechan ato» a d^ 
chreuodd siarad á bi* '* Fy roercfa anwyl, a ydych chwi 
yn Griation?" "Nac wyf, Syr." •'Wei, ni ellwch o 
bonocb eieh bnn fod yn Gristioo«a eliwch chwi? " ^* Na 
allaf, Syr/' "Na ellwcb, nî ellwch fod yn Gristien o 
honoch eìch ban, ni ellwch newid eíeh oaloa eich hnnan« 
ond rhaid i chwi weddio am galon newydd, dyna y ewbl 
A ellwch wnend : gweddiwchar Dduw., ac efe a rydd galon 
newydd i cbwi." Yr oedd yn ddyn oedranos a pharcfans^ 
ond bom agos a'i gerydda yn gyhoeddas yn eow yr ArgU 
wydd; oi allwn oddef ei glywed yn twyllo y plentyn, trwÿ 
ddywedyd wrtbi nad allai hi fod yn Griation« A ddywed 
Dnw, ''Gweddiwch am galon newydd?^ Ddim no 
Wiser. Dywedf •' Gwnewch i chwi galon newydd," Ac 
nî ddylid dywedyd wrth y pechadur am weddîo.ani î 
Ddnw wnead ei ddyledswydd ef« ond an iddo fyned a'i 
gwnend ei bno. Gwn i'r Salmydd» dffn da, weddio, 
** Crea galon lân ynof, ac adnewydda ysbryd nniawn o'm 
mewn." £fea feddaijryc/cfyagweddiai mewn ffydd. Ond 
peth gwabanol iawn y w hyny oddiwrth osod gwrthryfelwr 
•cyndyn i weddio am galon newydd. Dian y bydd yn boff 
gan becbadnr trallodedig glywed y fatbeirian. "Gwydd^ 
.wn fod arnaf angen calon newydd, ac y dylwn edifarfaaa» 
oncl tybiais fod yn rbaìd i mi fy bnn ei gwnead« yr wyf yn 
ddígon boddlon i ofyaam i Ddnw eí gwnend ; yr oedd yn 
,gas genyf ei gwnend fy bnn, ond nid wyf yn groea i Ddnw 
/Oi gwneod» os myn, a.gweddiaf am dani, os dyai^ y cwbl. 

(3.) Dy wedir wrth y pecbadttr am iddo barhau. Tyb- 
iwcfa iddo bartiaa ; mae mor sicr o gael ei ddamnio â pfae 
fayddai yn nSern er seiliad y.byd. Çyfyd ei drallod yp 

Digitized by VjOOQ ItT 



320 

nnîg oddiar et wrthwynebiad ; a pbe plygai, darfyddai. 
Ac yn awr, a ddywedwch chwi wrtbo am íddo barhau yn 
y petb a bair ei drallod ? Tybiwch i blentyo i mi» mewa 
tymmer ddrwg, dafla Hyfr neu rywbeth ar y Uawr ; ac i 
mi ddywedyd wrtho, ** Codwch ef,** ac iddo ef yn Ue cyd* 
aynio, redeg ymaith i chwareu. *'Godwoh ef!" £fe a 
wel fy mod o ddifrif, ac a ddecfarena edryoh yn sobr. 
** Codwch ef, neu ynte mynaf wialeb ;" ac i mi estyn fy 
mraich i gyrhaeddyd y wialen. Efeasaìf ohyd. '*Codwch 
ef, neu rhaid eioh fflangellu." £fe a ddaw ataf yn y fan, 
ac yna dechreua wylo. ** Codwch ef fy mhientyn i, nea 
cospir chwi yn sicr.'' Yn awr mae efe meẃn trallod, 
wyla ac ocheneidia fel pe torai ei galon ; ond efe a erys 
mor gyndyn a pbe gwyddai nad allwn ei gospi. Yn awr 
decbrenaf ei annog i blygn ac ufuddbau, ond yna y saif 
mewn ìng, ac o'r diwedd gwaedda, ** O fy nhad, yr wyf 
yn tetmlo cynddrwg, fel yr wyf yn tybied fy mod yn 
gwellâu/' Ac yn awr, tybiwch i gymmydog ddyfod i 
mewn a gweled y plentyn yn sefyll yna, yn yr holl gyn- 
dynrwydd blin hwn. Qofyna y cymmydog iddo yr acbos 
y saif yna, a beth a wna. '* O, yr wyf yn arfer moddion i 
godi y llyfr yna." Pe dywcdai y cymmydog hwn wrth y 
plentyn, ** Parhewcb, parhewch, fy macbgen i, cewch ef 
eyn hir," beth a wnawn i ? Mi a'i bwriwn ef o'r tý. Beth 
a feddyliwcb wrth gefnogi fy mblentyn i yn ei wrthryfel? 

Yn awr, geilw Duw ar y pechadur i edifarfaao, 
efe a'i bygythia, efe a dŷn allan y cleddyf dysglaer, efe a 
berswadia, efe a annoga, ac â y pechadur i iag, canys 
gwel eì bun dan rwymau i adael ei bechodau neu fyned i 
u&em. Dylai yn ddioed fwrw ei arfau i lawr, a dryllio 
ei galon ar unwaith. Ond efe a wrthwyneba, ac a ym- 
drecha yn erbyn ei argyhoeddiadau» a hyny a bair ei o6d. 
Yn awr a ddy wedwch wrtho am barbau ? Parhau mewa 
peth ? Mewn ymdrechu yn crbyn Dnw ? Dyna y cyfar- 
wyddyd a roddai y diafol. Y cwbl a fyn y diafol yw, 
bod iddo barhau yn y modd y gwaa, ac mae eí ddioystr 
yn sicr ; a gall Satan fyned i gysgu. 

(4.) Dywedir wrtb y pechador am fyned rhagdd^ 
Hyny yw, *'Yr ydyeh mewn ffbrdd dda, yn unig ewch 
rbagoch, a chyrhaeddwch y nefoedd." Mae hyn ar y dyb 
fod ei wyneb ar y nefoedd, pan» yn wir» mae ei wyneb 
tuag uffemi ac y cyflyma yn mlaen, ac ddim un pryd yn 

Digitized by VjOOQ It: 



321 

liiànach nao yn awr, tfa y gwrthẅyneba yr Yẃryd Glán. 
Ciywaís roi y cyfarwyddyd hwn iawer gwaìth, pan fyddai 
y pechadnr mewn cynddrwg ffordd ag y gallai fpd. Yr 
hyn ddylech ddywedyd wrtbo yw, '*SAF bechadar, saf, 
na chymmer nn cam arall yn y ffordd yna, hi a arüirain i 
uffern." Dywed Dnw wrtho am sefyll, ac am na fyn efò 
sefyll, mae yn ofidas. Yn awr, paham y cynnygiwch ei 
gysnro yn y ffordd hon ? 

(ô.) Dywedir wrth bechadnr y rhaid iddo ymdtèẃm 
Bdi/arhau a rhoi ei galon í Dduw. "O, gwnaf/' medd y 
p^ohadar, " Yr wyf yn barod i ymdrecha, ymdrechaia 
wnend hyny lawer gwaith, ac ymdrecbaf etto.'' Ooh, k 
ddy wed Dnw wrthyt am ymdrecha edifarhan ì Byddat 
yr holl fyd yn foddlon edifarhaa yn ea ffordd hwy. Cyn*' 
nwysa y cyngor hwn, mai peth anhawdd iawn y w edifar- 
han, ac efallai annichonadwy, ac mai y peth gorett a all 
pechadnr wnend, yw, ymdretku^ ac edrych a all wnend 
liyny ai peidio. !Betb yw hyn, ond rhoi eich gorcbymYû* 
ion eichhanain yn lle eìddo Dnw? Ni fyn Daw ddim 
llai nac edifeirwch a chalon santaidd ; cysnro y pechadar 
yn ofer yw son am ddim Uai na hyn, «<gan fod CAmwedd 
yn eich atebion.'' 

(6.) Dywedir wrtho am weddio am edtfeirtóch^ **0 
gwnaf, gweddiafamedifeirwcbyosdynay cwbl. Gôfidiwii 
am y tybiwn y gotynai Daw i mi edifarhaa ; ònd os gwna 
efe hyny, gallaf aros.'' Ac felly teimla esmwythdra a chysnr. 

(7.) Dy wedir wrth bechadnr am weddio am argyhoedd*' 
taií, nea am yr Ysbryd Olán ì ddangos iddo ei bechodaa^ 
nen lafurio i gael mwy o oleuni ynghylch ei eaogrwydd, 
er mwyhan ei argyhoeddiad. Dyma yr hyn a geisia y 
pechadar, am ei fod yn ei ryddhan oddiwrth rwymedig'> 
neth preeenol: mae am gael ychydig chwaneg o dtnser. 
Mae rbywbeth aleíhao yranesmirylAdrapresén^^lfynghylch 
edifeirwch dioed, yn gytnr. I beth y myn efe fwy o ar- 
gyboeddiad ? A rydd Dnw ryw gyfarwyddyd o'r fath i 
bechadar anedifeiríol ? Ystyria Dnw fod ganddo ddigott 
o argyhoeddiad eisioea ; ac mae ganddo. ' A ddy wedwch 
chwi nad all efe ganfod ei bechòdan ? Os gall efe ganfod 
un o honynt, edifarhaed am hwnw, a bydd yn Gristion. 
Tybier ei fod yn galln ea gweled oll, pa le sy i feddwl yf 
«difarhäai am danynt oll mwy nac yr edifarha efe am yr 
nn a genfydd efe ? Mae hyn oll yn gyaoro y pechadur 
2 D 2 

Digitized by VjOOQlC 



322 

trwy ei oBod i wnend yr hyn a all wnend heb biyg« «i 
galon i Ddaw. 

11. Ffordd arall yn yr hon y rhoddir cysar gau i bech' 
adariaid trallodedig, yw dywedyd wrthynt fod Duw yn 
P^^fi ^ ffy^ ^^y ^tt cadw yn y ffwmf ac y rhaíd îddynt 
ddysgwyi yn ddystaw wrth yr Arglwydd; yn anion fel pe 
byddai y bai ar Ddaw, nea ei fod ef yn ei rwystro ì fod 
yn Gristion; nea fel pe meddai pechadnr anedifeiriol 
äyddl Y fath erchylidral Tybier fod rhywnn yn dy- 
wedyd wrth fy mhlentyn, tra y saif wrth y liyfr fel y des- 
grifìaisy " Dysgwyl yn amyneddgar, fachgen, mae dy dad 
jn profì dy fifydd di.'* Na, mae y pechadojr yn profi 
amypedd Daw« Nrfìina Duw bechadur^ er dysga amynedd 
iddou Ond mae yn dysgwyl wrtho, ac yn ymdrecha i'w 
ddwyn ar unwaith i'r fath deimiad ag y bo yn gyson iddo 
lenwi eì enaìd â heddwch y nef. Ac a gefnogir y pechadar 
ì wrthsefyil trwy grybwyll fod Duw yn ei watwar? 
GOCHËLER; dywedodd Duw nad ymry&ona ei Ysbryd 
â dyn yn dragywydd. 

12. Cysur gau arall yw dywedyd wrth y pechadar, 
Ownewch eich dyledswydd, a gadewch eich troediÿ^aeth i 
Dduw. Ciywais fiaenor unwaith yn dywedyd wrth ddyn 
dan wasgfa, ** Gwnewch eich dyiedswydd, a gadewch eich 
troedigaeth i Dduw, efe a'i gwna yn ei bryd a'i ffòrdd ei 
hun." Yr oedd hyny yr un peth a dywedyd wrtho na 
ddylasai droi yn awr, Ni ddywedodd, Gwnewch eích 
dyiedswydd^ a gadewch eich iachawdwriaeth i Dduw; 
buasai hyny yn ddigon priodol, caoya baasai yn ddywedyd 
wrtho am blygu i Ddnw, ac yn cynnwys troedigaeth fel y 
peth cyntaf. Ond dy wedodd wrtho am adael «i droedig' 
aeth ì Dduw. Ac yr oedd y biaenor hwn yn ddyn o gryn 
ddysg hefyd. Y fath wrthuni ! Fel pe gallasai wneud ei 
ddyiedswydd heb droi, ac fel pe buasai Duw yn myned i 
droi pechadur, a'i adaei i eistedd yn dawel yn yr arferiad 
(O foddion. Ërchyil ! Na; gofynodd Duw íddo wneud 
iddo galon newydd, a goclieier rhag rhoi cysur gau iddo« 

13« Crefyddwyr weithiau a gysurant bechadur trwy 
ddywedyd wrtho, '* Na ddigalonwch; bum i yn hir yn y 
duU hwn cyncael cysur; bum dan argyhoeddiad gynnifer o 
twythnosau — neu efallai gynnif^r o fisoedd, neu w^ithiaa 
fiynyddau — a phrofais hyn pll, gwn am eich teimiad; 
Aôimlwcb yn gywir fel y teimiais i, ac ar ol cymmaint^ 

Digitiied by VjOOQlC 



323 

«mser mi a gefais gysnr, a diaii genyf y cewch chwitbam 
ef, oyn hir. Nac anobeithìwcb, cysnra Duw chwi ya 
faan," Dywedyd wrth bechadar am ymwroli yn ei wrth- 
ryfel ! Erchyll ! Dylai y fath grefyddwyr gywilyddio» 
Os baoch chwi dan argyhoeddiad gynnifer o wythnosaa, a 
<chael cysur wedi hyny» dyna y peth olaf ddylech ddywedyd 
wrth bechadur trallodedig. Beth yw ond ei gefnogi ì 
sefyll, pan mai ei waith y w plygu ? A ddaliasoch chwi 
gynnifer o wythoosaa tra yr ymryaonai yr Ysbryd â chwi? 
Yr oedd eich cyndynrwydd a'ch hurtrwydd yn galw yn 
uwch trwy hyny am i chwi gael eich damnio. 

Bechadur! nid oes sicrwydd yr arbeda Daw chwi cyhyd, 

nea yr erys ei Ysbryd gyda chwi i gael ei wrthwynebu. 

4Ik)fíwch, os ymâd yr Ysbryd, anfonîr chwi i uflem. 

14. '* JMae genyf ff^dd i gredu y cewch eich troi." 

Mae genych ffyàá ì gredu ! Ar beth y gorphwysa eich 

ffydd? Ai ar addewid Duw, a dylanwadau yr Ysbryd 

<ylân? Yr ydych chwi yn gwrthwyneba eich ffydd. 

Amcan a dyben Ysbryd Duw, yw tynu y pechadur o^ 

•lochea olaf trayn aros mewn pechod; symad pob peth y 

gallo ymaflyd ynddo. A dylai eich addysg chwithau 

^aeddu at yr un peth : dyiech ddilyn cynllun Duw. Yn 

y ffordd hon yn unig y gallwch wneud daioni — ei wasga 

at y gwaith, i blygu ar unwaith, a gadael ei enaid yn llaw 

.Daw, Ond mae bod un ag y creda efe ei fod yn Gristion, 

yn dywedyd wrtho, ** Mae genyf ffydd i greda y cewch 

eich troi^" yn ei ddal ef yn ei gau obaith. Yn lle ei dyna 

a'i fwrw ef ar Grí^t, chwi a wnewch iddo grogi wrth eiöh 

ffydd chwi, a chymmeryd cysur am fod genyeh chwi ffydd 

•drosto. Cy^ur gau y w hyn oll, ac mae yn gweithio angao. 

16. " Mi a weddiaf drosoch." Mae crefyddwyr weith- 

liaa yn ymdrecbu cysuro pechadur trallodedig trwy ddy- 

wedyd wrtho, "Mi a weddiaf drosoch.'* Mae hyn yn 

gysur gau, canys arweìnia hyn y pechadur i bwyso ar y 

gweddiau hyny, yn Ue pwyso ar Grist. Dywed y peoh- 

adur, **Mae efe yn ddyn da, ac mae Duw yn gwrando 

gweddiaudynionda; dian y llwydda ei weddiau rywhryd, 

a throir fi: nid wyf yn meddwl y collir fi." A*i draiiod 

A dderfydd. Dy wedodd gwraig wrth weinidog, " Nid oes 

genyf obaith yn awr, ond y niae genyf ffydd yn eich 

gweddiau chwi." Mae hyn yn gyfry w ffydd ag a fyn y 

«diafol fod . ganddynt^ffydd mewn gweddian yn üe Bìy-áà 

ÿn NglurisL _ 

Digitized by VjVJOy IV:: 



324 

16. ** Mae yn dda genyf eich gweled yn y ffordd hon, a 
gobeathiaf y parhewch hyd y diwedd/' Heth yw hyny ofid 
llawenhaa wrth ei weled mewn gwrtbryfel yn erbyn Dnw ? 
Canys dyna y tir y saif arno. Mae yn gwrthwynebu 
argyhoeddiadt a chydwybod, a'r Ysbryd Glân, ac etto 
llawenhewch wrth ei weled fel hyn, a gobeithiwch y bydd 
yn ffyddlony ac y pery hyd y diwedd. Mae ystyr, yn wìr, 
yn yr hwn y géilir dy wedyd fod ei sefyilfa yn fwy gob* 
eithìol na pban oedd niewn hurtwch. Oanys mae Daw 
wedì eì argyhoeddi, a gall Iwyddo i'w droi a'i blyga. Ond 
nid dyoa yr ystyr yn yr hwn y mae y pechadnr ei han jn 
ei ddealU £fe a dybia y meddyliwch ei fod mewn cyflwr 
gobeithioU am ei fod mewn cyfiwr gwell nac y ba gynt: 
pan mae ei enogrwydd a'i berygl, yn fwy, yn wir, nac y 
baont erioed. Ac yn Ue ilawenhaa, dYÌecfa ofidio a galara, 
wrth ei weled fel hyn yn gwrthwyneba yr Ysbryd Glân, 
canys pob mnnad y gwna efe hyn, mae mewn perygl o 
gael ei adael gan Dduwy a*i roi i fyna i galedwch calon ac 
anobaith. 

17. **Cewch eicfa talu aro hyn, yn mhen ychydíg: gwobr* 
wya Daw chwi." Gwna, bécbadar, fe wna Duw eich 
gwobrwyo: os parhewch fel hyn, efe a'ch gesyd yn nhánaa 
uffern, Gwobr am yr holl drallod hwn ! Os cewch wobr 
byth am dano, yn affern y bydd hyny. Cly wais bechadnr 
unwaith yn dywedyd, ** Yr wyf yn ofídas iawn; yr wyf 
yn gobeithio yn gryf y caf fy ngwobr." Ond dywedodd y 
dyn hwnw wedi hyny, ** Ni ellir cael mewn nn man beeh- 
adar mor dda â mi, ac nid ymddengys un pechod o^m 
heiddo mor dda a damniol à'r ymadrodd hwnw." Cafodd 
ei lenwi â galar» am iddo erioed feddwl y gwnelai Daw ei 
wobrwyo am ddyoddef cymmaint cyfyngder, pan ddygai 
efe y cwbl arno ei hnny yn afreidiol^trwy ei wrthwjrnebiad 
drygìonus i'r gwirionedd. Y gwir yw, mae yr hyn a 
geisia y cyfryw bobl, y w cyturo y pechadary a chan ea bod 
yn hollol dywyll ea hanain ynghyich crefydd, rhoddant, 
mewn canlyniad, gysur gaa iddo ef* 

18. Cysor gao arall yw dywedyfl wrth y pecbadur núd 
yw wedi edtfarhau digon, Y gwir yw, nad yw wedi edi- 
farhau dim : cysura Duw y pechadur yn wastad mor fíian 
ag yr edifarhao. Cynnwysa y cyfarwyddyd hwn fod ei 
deimiadan yn dda mor bell ag yr ânt. Mae arwyddo eì fod 
yn edifarhau dim, yn ddywed^id celwydd wrtho, ac yn 
twyilo ei enaid. 

Digitized by VjOOQlC 



825 

19. Cysnra pobt bechadur weîthiaii trwy ddjwedyd 
wrtho, *' Os ydych wedi eich ethol, dygìr chwi i roewn." 
Clywais oowaith am ddyn ag yr oeddf ei feddwi mewn 
trallod mawr, ag a gafodd ei aofon i ymddyddan á gwein- 
idog cymmydogaethol ; ac ymddyddanasant dros gryn 
enyd. Pan oedd y dyn yn myned ymaith, dywedodd y 
gweìnidog wrtho, *' Byddai yn dda genyf anfon llythyr 
gyda chwi i'ch tad." ¥^r oedd ei dad yn ddyn duwiol. 
Y gweinidog a ysgrifenodd y Uytbyr, ond anghofìodd ei 
selio. Fel yr oedd y pechadnr yn myned adref, gwelodd 
pad oedd y Hythyr wedì ei selio, a meddyliodd fod y 
gweinidog efaüai wedi ysgrifenn yn ei gylch ef ; a'i ym* 
ofyngarwch a'i tueddodd o'r diwedd i'w agor a'i ddarlien. 
Ac yno cafodd eiriaa i'r perwyl hW'ii yn ysgrifenedig^ 
** Anwyl Syr, yr wyf yn cael eich mab dan argyhoeddiad, 
ac mewn trallody ac nid ymddengys fod yo hawdd dy wedyd 
dim i'w gysnro* Ood, os yw efe yn nn o'r etholedigion, 
dygir ef i mewn." £fe a ewyllysiai ddywedyd rhywbeth 
er cỳsaro y tad; ond, yn awr, sylwer, ba y liythyr hwnw 
agos a dystrywto enaid y mab; efe a owysodd ar yr 
athrawiaeth o etholedigaeth : '^Os wyf wedi fy ethol, 
dygir fi i mewn;" a darfn ei argyhoeddiad. Yn mhen 
blynyddoedd wedi hyny cafodd ei ddeffroi a'i ddychweiydy 
ond ddim hyd nes ar ol ymdreeh mawr, ac ddim hyd nes 
i'r argraff drwg hwnw gael ei waíthio oddíar ei feddwl, ac 
y gwnawd iddo weled nad oedd dim a wnelai efe â'r athraw« 
iaeth o etholedigaeth, ond os nad edifarhäai, y demnid eí, 
20. Mynych y dywed rhai pobl wrth bechadnr deffr<^ 
edigy *' Ýr ydych mewn ffordd obeithiol, da genyf eich 
gweled felly, a theimlaf yn galonog gyda golwg ai'noch." 
Ymddengys weithiau fel pe byddai yr eglwys mewn 
cyngraìr â'r diafol i gynoorthwyo pechadariaid i wrthwyn- 
ebn yr Ysbryd Glâo. Y peth y myn yr Ysbryd Glân i'r 
pechadur deimlo, yw, fod ei holl ffyrdd yn ddrwg, ac yr 
arweiniant i uffern. Ac una pob un i wnend argraff croes. ; 
Ymdrecha yr Ysbryd i'w ddigalonì, ac ymdrechant hwy- 
than i'w galonogi; yr Ysbryd i'w drallodiy trwy ddangos 
iddo ei fod oll yn ddrwg, a hwythau i'w gysuro trwy 
ddangos ei fod yn gwneod yn dda. A ddaeth hi i hyn, ; 
fod y gwrthweithrediad gwaethaf i'r gwirionedd, a'r ; 
rhwystr mwyaf i'r Ysbryd, yn codi o'r eglwys? Bechad* | 
ur ! na chreda ddim o'r fatb beth, Mid wyt mewn ffordd | 

• DigitizedbyG00gle ^- 



826 

ob^ttiiol. Nid wyt niewD cyflwr dá, ond drwg— eyu- 
,ddrwg ag y gelli fod> tra yn gwrthwynebn yr Ysbryd GlàD* 

21. Ffordd arall ddinyitriol îawD yn yr hon y rhoddir 
cysur gau i becbadariaid, y w, eymhwygo atynt r^w addew 
iäkm y^gryihyrol ag a fwriedid yn nnig i saint. Dyma iin 
o brif ddyfeisiaa y diafol. Defnyddir hi yn fjnych gan y 
Cyffredinolwyr; a chan Gristionogion faefyd. £r engraîfft: 

(!•) ^'Gwyn ea byd y rhai sy yn galaru, canys hwy a 
ddíddenir." Pa mor fynych y oymh.wyswyd yr adnod 
hon at bechadnriaid trallodedig, y rhai oeddyntdân wasgfa 
o herwydd na phlygeot i Dduw. Gwyn en byd y rhai ay 
yn galarn, yn wir! Mae hyny yn wir, pan alerirâ duwiol 
dristwch ; ond am beth y galara y pechadur hwn ? Eío 
a alara am fod cyfraith Dnw mor santaidd, a thelerau yr 
iachawdwriaeth wedi en sefydlu fel nad all eu plyga at ei 
feddwl ef. Dywedyd wrth y fath wrthryfeiwr, Gwyo eu 
byd y rhai sy yn galaru t Byddai gystal i chwi gymhwyao 
hyn at y rhai sy yn nffem. Mae yno hefyd alaru. ^ Galara 
y pechadur am nad oes an ffordd arall i gael iachawdwr* 
iaeth, am fod cyfraith Duw mor santaidd, fel y gofyna efis 
tddo roi heibio ei holi bechodan, ac efe a deimla i'r amser 
ddyfod, ag y rhaid iddo naiH ai eu rhoi heibìo» tíeu ga^ 
ei ddamnio. A ddywedwn ni wrtho y diddenir ef ? £weh 
a dy wedwch wrth y diafol, " Ddiafol gofidus, ti a alerl yn 
awr, ond dywed y BibLdy fod yn wynfydedig oa galeri, 
ac y diddeuir di yn mben ychydig." 

(2.) **Yrbaia geistant a gânt." Dywedir hyn yn y 
fath fodd wrth beçbaduriaid.ag aarwydda fod y pechadur 
trallodedig yn ceisio crefydd. Gwnawd yr addewid hon 
i Gristionogion y rbai a ofynant mewn ffydd, ac a geisiant 
wneuthur ewyilys Duw, ao pid yw yn gymhwysiadol at 
y rhai a geisiant obaith neu gýsur ; ond at geisio santaidd. 
Nid yw cymhwyso hyn at bechadur anedifeiríol, ond ei 
dwyilOf caoys nid yw efe yn ceisio fel hyny, Mae dy« 
wedyd wrtho ef, "Yr ydych yn ceisio, a ydych chwi? 
Wel,ceisiwcb, a chwi a gewch," yn feithrin twyli dinystr- 
iol. Tra yr erys efe yn anedifeiriol, nid oes ganddo ddy- 
muniad nad all fod gan y diafol, ac aros yn ddiafol o byd« 

Pe byddai ynddo ddymuniad i wneud ei ddyledswydd^ 
pe byddai yn ceiaio gwneud ewyllys Dnw, a rhoi heibio 
eibechodau,byddai yn Gristioâ. Ond byddai gystal cysuro 
fiatan, â ebysuro pecbadur anadifeirioi aV &J.h addewid. 



Digitized by VjOOQlC 



82T 

(3.) "Yn gwnenthiir daioni na ddìogwob, canyainéwn 
iawn bryd y medwcfay oni ddiffygiwch." Peth gwrthun 
ywcymhwyso hyn at bechadar er cysnr; fel pe gwnelat 
efe rywbeẁ i foddio Dnw. Ni wnaeth efe erioed yn dda^ 
ac ni wnaeth fwy o ddrwg eríoçd, nac yn awr. Tybiwch 
i'm cymmydog, yr hwn a ddaeth i mewn tra yr oeddwn l> 
yn ymdrechn plygn fy mhlentyn» ddywedyd wrth y plent-^ 
yn» ** Mewn iawn brvd y medwoh, oni ddiffygiwcb/' beth 
a ddywed wn i ? '* Medî, ceweh» chwi a gewch fedi ; os n» 
roddwchheibioeîcbcyndynrwydd,cewohfedi jn wir,cany8( 
mi a arferaf y wialen.'^ Pelly y pecfaadnr ystyfnig a feda 
ddamnedîgaeth nffern, os na rydd efe heibio ei becfaodan/ 

22. Mae rhai crefyddwyr, pan gynnygiont ymddyddan 
â phechadnrìaid deffroedig» yn hoff iawn o ddyw<edyd» 
*< Dywedaf wrthych fy mhrofíad i." Dyma fagl beryglns, 
a rhydd fantais i'r diafol yn fynych i dywys y pechadnr i 
nffern» trwy ymdrechn dilyn eich profiad chwi. Os dy- 
wedwch ef wrtho, ac os tybia efe ei fod yn brofiad Crist- 
ion, efe braidd yn anocheladwy a ymdrecha debygo iddo, 
ac yn lle dilyn yr efengyU nen dywysiadan yr Ysbryd yn 
ei enaid ei hnn, mae yn dîlyn eich esiampl chwi : mae 
hyn yn wrthan yn gystal ag yn beryglns. Ni chaiff efe 
byth yr nn teimladaa yn hoilol ag a gawsoch chwi ; ni 
theimlodd daa ddyn erioed yn gywir yr nn fath. Mae 
profîadan dynion mor annhebyg i'w gilydd ag yw en gwyn* 
eban : mae y fath Iwybr yn debyg iawn o'i gam*arwain. 
Ni amcenir yn fynych at ddim ond ei gefnogi ar bryd na 
ddylai gael ei gefnogi, eyn iddo blygni Ddnw ; a thaedda 
hyn i rwystro gwaith Dnw yn ei enaid. 

23. Llawer gwaith y dy wed pobl wrth bechadnr deffro* 
edig, fod Duw toedi dechreu gwaith da ynddo» ac y dwg 
efe ef yn miaen. Siarada rhieni felly á'u plant, ac mor 
fnan ag y gwelont ea plant wedi ett deffroi, ni ofalant fel 
gynt am danynt, ond tawelant, gan feddwl fod Dnw yd 
awr wedi dechren gwaith yn en plant, ac y dwg efe ef yn 
mlaen. Byddai yr nn mor resymol i dyddynwr ddywedyd 
gyda golwg ar eí ŷd ; ao mor fnanag y delo trwy y ddaear, 
ddywedydy " Wel, mae Dnw wedi dechrea gwaith da yn 
fy maes» ac efe a4 dwg rfaagddo." Beth a dybid ara 
dyddynwr a esgeulusai ei gae» am fod Duw wedi dechren 
y gwaith o roì cnẃd iddo ? Os dy wedwch felly wrtfa becfa* 
adnr, ae iddo eicfa credui bydd byny yn sicr yn ddinystr 

Digitized by V3UUy It: 




328 

iddo, caiiys rbwystra hyny ef i wnead yr hyn 
gorol er ei achubiaeth. Os, mor faan ag y dei^ir y 
pecbadur, y dysgir iddo fod Daw wedi decfarea gwaith 
da na raid ond eì ddwyn yn mlaen, fod Daw yn sicr o'i 
ddwyn yn mlaen» efe a wel na raid iddo ofídio mwy, o 
berwydd yn wir, nad oes ganddo chwaneg i'w wnead. 
Ac feliy caiflf* lonydd gan y gofîd anoddefol hwnw yng- 
hylch rhwymedigaeth preseúol i edifarhaa a phlyga i 
Ddaw. Ac os esmwytheir ef gyda golwg ar ei rwymaa 
î wnend byny, ni wna efe hyny byth. 

24. ** Wel, yr ydych wedi ymadael â'ch pechodaa, a 
ydych chwi ? " «* O, ydwyf," medd y pechadur ; pan mae 
byny oU yn gelwydd ; ni adawodd efe ei bechod am fnnad, 
píd y w ond wedi newìd an daü o becha am nn arall ; ddim 
ond wedi cymmeryd math newydd o wrthwynebiad. Ac 
mae dywedyd wrtho ei fod wedi gadael ei bechodan, yn 
roddi cysar gaa iddo. 

2ô. Weitbian, er lleihaa ing pechadnr trallodedig, rbodd- 
ir y cyfarwyddyd hwn, •* Gwnewch yr hyn a alloch, a 
gwna Duw y gweddiU ; " neu, " Gwnewch yr hyn a aU- 
och, a chynnorthwya Duw chwi," Mae hyn yr no peth â 
dywedyd wrth bechadur, *' Ni eUwch wnend yr hyn mae 
Duw yn úfyn i chw} wneud, ond os gwnewch yr hyn a 
aUoch, cynnorthwya Dnw chwi yn y rhan araU. Yn awr, 
pechadnriaid yn fynych a dybiaot en bod wedi gwneud yr 
byn oU a allant, pan yn wir» na wnaethant ddim oU, ond yn 
nnig gwrthwynebo Dnw â'u hoU nerth. Clywais lawer 
un yn dywedyd, ** Mi a woaethum oU a aUwn, ac ni aUaf 
gaeî esmwythâd, beth a aUaf wneud cbwaneg." Yn awr, 
gellwch weled pa mor gysuras y rbaid ei bod hi i'r cyfryw 
nn fod crefyddwr yn dyfod i mewn ac yn dywedyd, 
**Gwnewch yr hyn a aUoch, Duw a'ch cyonorthwya." 
Mae hyny yn esmwytbç traUod ei feddwl ar nnwaitb. 
Dichon iddo fod yn aoesmwyth ac anhapus, ond mae ei 
iog yn darfod. 

26. Drachefn dy wedant, ** Dylech fod yn ddiolchgar 
9m yr hyn a gawsoch, a gobeìthio am chwaneg." Os bydd 
y pechadar wedi ei argyhoeddi, dywedant y dyiai fod yn 
ddiolchgar am argyhoeddiad, a gobeithio am droedigaeth. 
Os medda rhyw deimlad, y dylaifod yn ddiolchgar am y 
teimlad hwnw, fel pe byddai ei deimlad yn deimlad cref- 
yddol, pan na fedda fwy o grefydd nac a fedda Satan. 

Digitized by VjOUy It: 



329 

Mae ganddo achos i fod yn ddiolchgar yn wir ; yn ddiolchgar 
ei fod allan o uffern, ac yn ddiolchgar fod Diiw hyd yn 
hyn yn dysgwyl wrtho. Ond arswydus yw dywedyd 
wrtho y dylai fod yn ddiolcbgar am gyflwr ei feddwl, tra y 
mae yr hoîl amseryn gwrthwynebnei Grëwr á'i holi nertb. 
Cam$yuiadau wrth weddio dros bechaduriaid, 
Yma coffàf raí camsyniadan wrth weddio dros bechad- 
nriaid yn en cly w» trwy y rhai y gwneir argraff drwg ar 
ea meddylian* o herwydd y rhai, yn fynych, y cánt gysar 
gau yn eu cyfyngder. 

1. Gweddia pobl weithiau dros bechaduriaid, fel pe 
haeddent gael tosturio wrthynt yu hytrach na chael. 
ea BBio. Gweddiant drostynt fel oalarwyr, "Argl- 
wydd, cynnorthwya y galarwyr hyn," fel pe byddent yn 
galarn fel un wedi colli cyfaill, nen wedi cyfarfod â rhyw 
adfyd arall» ac nad allasent ei ochelyd, a'u bod yn ofidns 
iawn o'i herwyddy ond y deuai angau, ac y dylid tosturio 
yn fawr wrthynt, wrth eistedd yno dan ocheneidio a ga* 
laru. Ni siarada y Bibl un amser felly. Dengys dosturi 
at bechaduriaid» ond tostnria wrthynt fel gwrthryfelwyr 
ynfyd ac euog, yn haeddu eu gyru i uffern ; nid fei galar- 
wyr trnenus, nad aliant oddiwrth eu cyflwr, ag ynt am 
esmwythâd, ond nad allant wneud dim ond eistedd a gaiara. 

2. Gweddìo drostynt fel pechaduriaid tlodUm, A ddef- 
nyddia y Bibl rywbryd y fath iaìth â hon? Ni lefara y 
Bibl am danynt fei ^*pechadariaid tiodion/' fel pe dylid 
tosturío wrthynt yn hytrach na u beio. Tosturía Crist yn 
fawr wrth bechaduriaid, ac fally tosturía Duw wrthynt. 
£fe a deimla yn ei galon holl gynhyrfiadau tostari dros- 
tynt, pan yr ânt rhagddynt, mewn modd cyndyn a rhyfyg- 
nsy gan foddio en chwantau ea hunaìn, er myned yn agored 
i'w ddigofaint tragywyddol. Ond ni ddy wed air un amser 
yn arwyddo mai *'creadnr tlawd/' yw y pechadur, i dost- 
urio wrtho, fei pe nad allai oddiwrth ei gyflwr. Mae y 
dyb mai creadar tlawd, yn hytrach na drygionus, anhap- 
us yn hytrach nac euog, ydyw, yn esmwytbo y pechadur 
yn fawr. Gwelais bechadur yn oeheneidìo gan ing dan y 
gwirionedd, mewn cyfarfody hyd nes y dechreuai rhywan 
weddio drosto fel creadur tlawd. Ac yna torai allan 
mewn dagran, wylai lawer, a thybìai iddo gael lies mawr 
trwy y fath weddi. ''O, y fath weddi dda oedd hòna." 
Os ewch yn awr a siarad à'r pechadur hwnw, cewch ei 

2e 

Digitiied by VjOOQlC 



380 

fod yn tostario wrtbo ei han fel creadar tlawd ao ttaffod«flÿ 
efallai yn wylo o herwydd ei gyfiwr anhapas, ond mae eì 

ARGTHOBDDIAB O BECHOD, a'i deimlad o'i EiIOGRWTDD 

MAWR, wedi darfod yn llwyr. 

3. Gweddio am i Ddaw pjfnnorthwyo ÿpeehadur t edifitr" 
hau, " O Arglwydd» gdUuoga y pechadar tlawd hwn i 
edifarhau y» awr" Trosglwydda hyn i feddwl y dyn y 
dyb yr ymdrecha efe â'i holl nerth i edifarhany ond nad 
ally am hyny fod crefyddwyr yn galw ar Dduw i'w gyn« 
Dorthwyo» a'i allaogi i hyny. Y rhan amlaf o grefyddwyr 
a weddiant dros bechaduriaid, nid am i Ddnw ea gwnend 
>n BWTLLTSGAR i edifarhau, ond am iddo eu galluoge 
i hyny. Nid rhyfedd na wrandewir eu gweddiaa, Llei- 
hant deimlad y pechador o'i gyfrifoldeb, a lleiha byny eî 
draliod. Ond mae hyny yn sarhad ar Dduw» fel pe 
arûhasai efe i bechador wneod yr hyn ni allai wneud. 

4« Gweddia pobl weithiau, '^Arglwydd, y pechaduriaid 
hyn yn ofidu» ffth geisiani.'* Cyfeiria y geiriau hyo at yr 
hyn a gymmerodd ie pan oedd leso yn fachgen bach, ac yr 
aath i'r deml i siarad âV atbrawon luddewig. £i rieni a 
aethant tuag açlref daith diwrnod» cyn iddynt weled ei 
eiaiau, ac yna dychweJasant, ac wedi edrych o aoagyiob, 
cawaant ef yn sefyll yn y deml yn siarad á'r dyägedigion; 
a dywedodd ei fam wrtho, '^Fy mab, paham y gwoaethost 
felly â ui? Wele dy dad a minnau yn ofidus^ â'th geisiasom 
diJ' Ac felly darlunìa y weddi hon bechaduriaid fel yn 
ceâsìo Crisi, ac yotau yn ymguddio rhagddynt; hwy yn 
edrych oil o amgylch, yn chwilîo yn awyddus am dano, ac 
yn rhyfeddu pa le y mae, ac yn dy wedyd^ *' Arglwydd» nyni 
yn ofidas a geisiasom Grist y tridiau hyn." C£LWYDD 
y w hyn. Ni bu i bechadur erioed geisio Crist â'i holl galoui 
dros dri dìwrnod na thair munud, a methu ei gael. Mae 
Cf ist yn sefyll wrth ei ddrws ef, ac yn curo» mae yn dadleu 
ag ef, ac am ei gywilyddio o'i esgusioii gau. £i geisio ef! 
Gall y pechador gŵynaa ILeCain» ** O, fel yr wyf yn gofîdio, 
ao yn ceisio Crist." Nid felly ; mae Crist yn dy geisiodi. 
Ac ettOy gyn^ìfer o gydwybodaa trallodedig a esmwytheir 
ac a gysurir wrth glywed un o'r gweddiau hyn« 

6, *'Arglwydd» tragarha wrth y pechaduriaid hyn, y 
rhai a geisiant adnabod dy gariad.'* Mynych y dy wed rbai 
fel hyn, fel pe byddai pechaduriaid yn ceisio adnabod car* 
iad Crist» ac nad allant. Nid oes y fath beth. N» cheis* 

Digitiied by VjOOQlC 



3S1 

îánt gáriad Crist, ond myned iV ilefoedd lieb lesa Gritt. 
Fel pe buasent yn ei geîsioi ac yntaa mor galon galed fel 
Ba adawai iddynt ei gael. 

6. " Argl wydd , trngarha wrth yr eneidiau edifeirioi hyn ;** 
gan «Iw pechadnriaid dan waagfa yn eneidîan edifèiríol. 
Os ynt yn edifeìrioi, niaent yn Gristionogion. Peri ì 
liecfaadar annychweledig greda ei fod yn edifeirioi, yw perì 
iddo greda celwydd. Ond mae hyny yn gysaraa iawn i'r 
pecäadar, ac efe aafaela yn hyny» a gweddia hyny dra* 
chefn» "Ó Arglwydd, yr wyf yn ddyn edifeiriol, yr wyf 
yn edifeiriol iawn, yr wyf yn ofídas iawn, Arglwydd, tro* 
garha wrth greadar tUwd ac edifeiriol." Twyll erchyll! 

7. Gweddia pobl weìthiaa dros bechadariaid goBdas M 
-mmeidiau gostyngedig, ''O Arglwydd, mae y pechadariaid 
liyn wedi ymoatwng." Nid yw hyny yn wir, nid ynt wedi 
ymostwng; pe byddent, baasai Daw Wedi ea codi a'i cys- 
uro, ya ol ei addewid. Mae Hyain o'r cymmeriad hwn, 
ag a wnaeth niwed mawr. Dechreaa, 

** Comfl BüMBLS ftifiner, in whose breaBt 
A tboBMod tboiight« rerolro.'' 

Rhoddwyd yr hymn hon anwaith gan weinidog i bechadar 
deffroedig, foì yn addas i'w gyflwr. Dechreaodd ei du*- 
lleo, **Come humble «tniter." Safodd, ** Humùèe iinner: 
nid yw hyny yn gymhwysiadol i mi, nid wyf fi yn bech- 
adar gastt/ngedigJ^ O, gystai iddo ef oedd fod yr Ysbryd 
ŵlân ẁedi ei ddysga yn well na'r hymn. Pe galwasai yr 
hymn ar bechädur traUodedig, euog, nea grynedig^ baasai 
yn addas ddigon, ond nid addas oedd dywedyd ei fod yn 
bechadar gostyngedig. Mae Uawer iawn o hymnaa cyflTelyb^ 
Mynych y ceir pechadariaid yo coflTàa tybiau anghywir 
rhy w hymo, i esguso ea gwrthryfei yn erbyn Duw, 

Dywedodd gweinidog wrtbyf iddo glywed gweddi, ya 
ddiweddar, yn y geiriaa hyo, "O Arglwydd, y pechadar* 
îaid hyn a ymostyngasant, a deuant atat yn y modd gorea 
y gwyddant; pe gwyddent well, gwnaent yn well; ond, O 
Arglwydd» gan îddynt ddyfod atat yn y modd gorco y 
galiant, erfyniwn arnat ea derbyn, a thragarhaa wrth^ 
ynt." Erchyll! 

8. Gweddia llawer, **0 Dad, maddea iddynt» canys ni 
ẃyddant beth y maent yn ei wneuthar,'' Gweddi Críst 
yw hon dros ei leiddiaid ; a chyda goiwg arnyot hwy, yr 
oedd yn wir ; ni wyddant bwy betb a wnaenti canys ni 

Digitiied by VjOOQlC 



832 

chredent mai Crist oedd y Messiah. Ond ni dlîr dywed- 
yd am bechadurîaid dan yr efengyl,na wyddant hwy beth 
a wnant: tnaent yn gwybod beth a wnant. Ni welant ei 
ben draw; ond gwyddant y pechant yn erbyn Dnw» ac y 
gwrthodant 'Grist; y drwg yw, na fynant ymostwng i 
Dduw. Ond tuedda y fath weddi i roi llonyddwch i'r 
pechadur, a pheri iddo ddywedyd, " Arglwydd, pa fodd y 
gelli fy meio i felly ; creadnr anwybodus a thiawd ydwyf, 
ni wn pa fodd i wneud yr hyn a ofyni ; pe gwyddwn mí 
a wnawn.'* 

9. Hefyd, dywedir, "O Arglwydd,cyfarwydda y pech- 
aduriaid hyn, y rhai a ofynant y ffordd i Síon, â'u wyneban 
tnag yno;" oud i Gristionogion y perthynay geiriau hyn. 
Nid yw wynebau pechaduriaid tu ag yno; wynebant hwy 
aruffern! A pha fodd y gellir dywedyd fod pechadur 
yn **gofyn y ffordd " tna 'Sion, pan na fyn fyned yno ? Y" 
gwir rwystr yw, na fyn RODIO yn y ffordd y gẃyr y 
dylai rodio. 

10. Gweddîa pobl am i bechaduriaid gael mwy o argy^ 
hoeddiad; neu anriddynt^necf acírç/'jfn «o6r a thyner, ao 
ystyried y mater, yn lle gweddio am iddynt edifarhau yn 
awr^ Neu, gweddiant fel pe tybient/òcí y pechaduryn 
barod ì wneud yr hyn a ofynir. Yr holi weddiau hyn ynt 
yn gyfryw rai ag a fyn y diafol; efe a hoffa y cyfryw, a 
diau genyf na ofala efe pa mor aml y byddo y fath weddian. 

Gwelais weitbian, mewn cyfarfod i rai trallodedig, nea 
pan fo y cyfryw wedi dyfod i'r eisteddle pennodedíg 
iddynt, ac y bo y gweinidog wedi egluro iddynt gynliun 
iachawdwriaeth, a symud yr hoU feini tramgwydd o'u 
ffordd, a'r fywyllwch o'u meddyliau ynghylch amrywiol 
o bethau, a phan y byddont yn barod i blygu, gelwir ar 
rywun i weddio, ac yn lle gweddio am iddynt edifarhaa 
yn awr, dechreua weddio, '*• O Arglwydd, erfyniwn ani i'r 
pechaduriaid hyn fod yn ddifrifol, fod iddynt ystyried ea 
pechadurusrwydd yn ddwys, fod iddynt fyned adref gan 
feddwi am eu cyflwr colledig, na bo iddynt gynnyg dim 
yn eu nerth eu hunain, na bo iddynt golli eu hargyhoedd- 
iadau, a bod iddynt, yn dy amser â'th ffordd di, gael ea 
dwyn i oleuni a rhyddid gogoneddus plant Duw.'^ 

Yn lle eu gwasgu i blygu yn ddioed, yn y fan, rhydd 
hyn iddynt amser i anadlu, esmwythâ hyn eu hargyhoedd- 
iad, a'r dyn a dawela drachefn, ac a eistedd yn esmwyth. 

Digitized by VjOOQlC 



Pel faỳD, pan fo y pechadnr wedi ei gyebwya» ac yn sef- 
yll, llieẃii ydtyr, ẁrth borth y nef, y fath weddi, yn lle ei 
wthìo i MeẃD, a'i gwthîo yn ol drachefn, — " Dyna', y cre- 
adttr tlaẁd, etstedd yna nes y cynnorthŵyo Duw di." 

11. Gwéddia crefyddwyr weithiau mewn dnll a arwyddá 
90Û Cntsr TN otFAiLL pscHADUR, mewd ystyr gwa- 
htool iawn i'r hyn yw y Tad. Gweddiant arno, **0 tydî, 
Oyfátll peòhadoriaíd," fel pe byddai y Tad yn liawn o lid 
n diaiedd Wfta, yn barod ì rothro ar y dỳn tlaẃd, nes ì 
Griat ddyfod i meŵn, ei bleidio, a'i waredo: yn awr mae 
Ifya oll yn an^hŶwir. Cytuna y Tad a'r Mab yn berffaitlu 
áiaent o'r nn teimladati, ac îH dan yr nn mor awyddns am 
âchnb pechadnriaid. Ac mae peri y cyfry# argraffyn 
twyn0 y peehadHr, ac yn arwain i deimladan anaddas ai 
Udow. Nîd yẃ darrlnnio y Tad fel yn sefyli litwch ei beá 
á chleddyf cyfiaWnder yn ei law, yn awyddns i ^aro, net 
f Grist gyfrynga, yn gy wîr. Mae y Tad yn gymmaînt cyf- 
aill ì'r peehador ag yw y Mab : mae ei dostnri yr nn fáínt. 
Ùhâ os llètya y pechadnr y dyb anffafriol hon am y Tad« 
frat fodd y gall efè byth ei garn â'i holl galon, a dywedyd, 
^' Abba. Dad/' 

12. Cesghr yn fynych oddìwrth y dnll o weddio, na 
ddysgwyliwch i beehadai^iaid edífarbaa pn alor, nea ý dys- 
gwyliẃch 1 Dda# wnend en dyledswydd hwy, nen yi^ 
«wyllysiwdh eacalonogi i hyderü yn eich gweddían chwi: 
ac felly dinystrìr pechadariaid. Na weddiweh nn a'ínseÿ 
jnewtf modd a wneto i beóiiadariaid gasgla y gobeìthiwoitf 
yn (fdfrgel ea bod yn Gristionogion eisioes, neu eich bo<!( 
ŷn hydefnsr iawn y byddant yu fnan^ nea y credwch eú 
bod yn awr braidd wedi ea troi : mae byn yn wastad yá 
niweidíoi. Twyllir lliáws â chysar gaa yn y ffordd hon, 
« rhwystrfr hwynt, ar j fnnud bwysig, rhag rhoî ea hun- 
ain i Ddnw. 

Frodyr, yr wyf yn cael y maes hwn mor helaeth, fel' nt 
aliaf ddywedyd y cwbl a ewyilysiwn. Bwriedais gyffwrdd 
heno ag amrywíol o betbau ereill, ond mae hi yn rhy 
hwyr. Rhaid terfynu gydag ychydig o 

Nùdiadau — 1, Llawer o'r rhai a driníant bechadnrìaid 
4ratiodédig yn y dult hwn. a wnant hyny oddiar dosturi 
gan. Cydymdeimlant gymmaint ft hwynt, fet na allant 
oddef dywedyd y gwir wrthynt, yr byn sy ofynot er eii 
«adw. Cystal fjddai i Ceddyg, pan welai fod yn rhaid tori 

Digitiied by VjOOQlC 



834 

braich dyo, neu y Hydd iddo farw, ymollwng i V tostari 
twyllodras hwn» gosod plastyr wrthi a rhoi diod gwsg 
ìddo: Did oes dim caredigrwydd yn hyny. Gwir garedig- 
rwydd a arweiniai y meddyg i gaddío ei deimlad, i lon* 
yddu, ao achab y bywyd trwy dori ymaiih yr aelod á 
cbyllell lem : tynerwch gau yw gwnead dim llai na hyny. 
Gwelais wraig unwaith ag oedd mewn traliod meddwiy yr 
hon a íu dros fisoedd ar fyned i anobaith. Yr oedd ei 
chyfeillion wedì cynnyg yr holi gysuron gaa hyn, heb 
Iwyddo ; a dygasant hi at weinidog ; yr oedd wedi cnrio 
yn rhyfedd gan ìog. Y gweinidog a edrychodd ami, 
gosododd y gwirionedd o flaen ei meddwl, a cheryddodd 
hi yn y mpdd llymaf. Y wraig ag oedd gyda hi, a'i 
rhwystrodd; tybiai ei fod yn greulon, a dywedodd, ^'O, 
cysurwch hi, mae himor drallodedig, na üinwch fwy ami> 
ni ali ddaj/' £fe a dròdd, ac a'i ceryddodd hühau, ac a'i 
hanfonodcl ymaitb, ac yna bwriodd y gwirionedd at y 
pechadar trallodedig fel tân, ac mewn pum munud trowyd 
iii, ac aeth adref yn liawn llawenydd* Y gwirionedd 
eglur a ysgubodd ymaith ei holl dybian gau, ac mewn 
ychydig o funudau cafodd lawenydd yn Nuw. 

2. Mae y dali hwn o drin pechaduriaid dan wasgfa, 
trwy roi cysur gau iddynt, j^a totr, yn greuloHdêb. Mae 
mor greulon âV bedd, morgreulon aguffern, canys tnedda 
i'w hanfon i'w dyfnder llosgedig. Teimla Cristionogion 
dosturi at y trallodedig, ac felly dylent wnead : ond y 
peth olaf ddyient wneud y w bod yn rhy dyner ar y fatn 
bryd peryglus. Dylent deìmlo tosturi, ond dylent ei 
ddangos fel y gwna y meddyg, pan yr â yn bwyllog î 
wetthio, yn y ffordd gy wir a goren, ac y tyr ymaith fraich 
y dyn, er ei iachau ac achub ei fy wyd. Felly dylai cref- 
yddwyr ddangos tostnri, ond dylentgymmeryd plaid Duw 
yn hollol a phenderfynol, Dylent ddangos i'r pechadur 
y gwaethaf am ei gyflwr, dangos ei euogrwydd a'i berygl» 
ac yna ei arwain at y groes. a sefyll am ymostyngiad dioed. 
Rhaid iddynt fod yn ddigon cadarn i wneud y gwaith hwn 
yn drwyadl, ac os gwelant y pechadur mewn ing, er hyny 
rhaid iddynt ei wasgu yn mlaen ; peidio tyneru dim, pa 
faìnt bynag fo ei ing, ond gwasgn yn mlaen nes y piygo. 

Mae gwroldeb yn fynych yn ofynol er gwneud hyn: 
gwn hyn trwy brofiad, Cefais fy hun yn gylchynedig 
gan bechaduriaid trallodedig, yn y fath ing ag a wnelai i 

Digitized by VjOOQlC 



X 



335 

jDt gryiin oll : rhai wedi ea goFehfvg« gau gynfayrfiacl, ae 
jfn'gorwedd ar y ilawr ; rbaî bron ílewyga ; ereill yn och- 
«neidìo fel pe baasent ar fyned iaffern. Yn awr, tybiwch 
i rywan roi cysargaa i'r cyfryw: a metha bod ya ddìgon 
gwrol i'w gwaaga i blygu yn ddìoed a bollol; pa mor 
anaddas fyddai y cyfryw i ymdrin â'r faUi. 

8. Pechadnriaid weithiau a ânt yn orphwyllog o her- 
wydd anobaith ac ing meddwl. Pan ânt felly, mae hyny 
bron yn wastad o herwydd i'r rhai a ymdriniaaant â hwynt 
^nnygeu calonogi â chysur gau, ac felly ea tywys i wrth* 
Befyii yr Ysbryd Giân. Hwy a ymdrechant i'w dal i 
lynu, tra yr ymdrecha Daw i'w plygu. Ac, yn fuan, dy- 
rysir meddwl y dyn gan y dylanwadau croesion hyn, a 
gyrir ef naiU ai i orphwylldra nen i anobaith. 

4. Os ymdriniwcháphechadoriaid,<!ofiwch «îeh bod yn 
faan i'w cyfarfod mewn barn,« byddwchaicr o'u trìn yn y 
lath fodd fel os oollír hwynt, y bydd y bai arnynteu hunain. 
Nac ymdrechwch i'w cysuro â thybìau gau yn awr, ae 
iddynt hwy ddannod hyny i chwi bryd hyny. Gweli 
rheoli eich eydymdeimlad gan, a gadael i'r gwiríonedd 
noeth eu dryllro, gymmalau a mèr, na'u dyddanu â chysur 
gau, a'u hado oddiwrth Dduw. 

ô. Bechador! os siaradwch â rhyw grefyddwyr» ae 
iddynt epehi i chwi wneud rhywbeth» gofynwch yn gyntaf, 
" Os gwnaf hyny, a gedwir fí ?" Oellwch fod yn drallod* 
•edig, gweddio^ darllen eìch Bibl, arfer y moddion yn eich 
ffordd chwi, heb gael eich achub. Beth bynag a ddywed- 
4)nt wrthych am wneod, os getlwch «i wneod heb gael 
eich achub^ na sylwch ar y fath gyfarwyddyd. Toedda 
I roi cysur gan i chwi, i droi eich sylw oddiwrth y príf 
beth sy i'w wneud, a'ch hudo i uffern ! Na ddilynwch y 
fath gyforwyddyd, rhag i chwi farw wrth wneud hyny, 
ac yna nid oes diangfa. 

6. ^a ddywedweh dtlim wrth bechadnr, ao na roddwch 
<in cyngor iddo, na fyddo yn ei arwain i blygu yn hoUol t 
Dduw. Mae perygì aníeìdrol o'ì adael i aroa mewn dim 
liai na hyn. Tybiwch eich bod mewn cyfarfod i rai dan 
wasgfa, neu gyfarfed gweddio, a dy wedyd wrth bechadnr 
«m Wdddio, neu ddarllen ilyfr, neu rywbeth IJai nac edi- 
€eirw«h achubol, ac iddo syrthio a thori ei wddf y nos 
lióno, ar law pwy y gofynid ei waed ef ? Bachgenyn yn 
JLloGgr Newydd unwai'th a gyfarfd â gweinidog yn yr 



Digitized by VjOOQlC 



336 

beoly ac a ofynodd iddo beth a wBélat i fod yn gadiredig*. 
Dywedodd y gweinidog wrtho am fyned adref ac i'w yata:. 
feii, agweddio a rboi ei galon i Dduw. *' O, Sy^»'* ebe j 
bachgen, ''yr wyf yo teimlo mor eiddil» fel yr offlwyf oa 
byddaf byw i fyned adref." Gŵelodd y gwernidog eî 
gamsyniad, a theimlodd ý cerydd a roddwyd fei byn yft 
ddífeddwl gan bleotyn^a dywedodd wrtho, '*Wél, l^aa 
hyny, rhoddwch eich calon t Dduw yma, ac ewch adréf 
ac i'ch ystafeii, a dy wedwch hyiry wrtho ef." 

O! mae yn ddigon i waedn cafton dyn, i weled gyimîfer 
o gysarwyr gofìdus sy i beebaduriaid datt wasgfa, yn áteii» 
ion y rhai y mae camwedd. Gymfnatnto gracb-feddygaetk 
yabrydol sy yn y byd, aehfynnrfer «y o rai yn ** asio eel> 
wydd/' ac o **feddygon diddym/' y rhai na ẁyddant wett 
na cbysaro pechadttriaid â gobatth gmL^ a'n hildo á'a 
** gwrachiaidd chwedlaa," a'n ffoiineb, tíew yir ymollwng 
i dynerwch a chydymdeimlad gan, nea i»a feddoẁ ddfgoà 
o wroideb i edrych ar gleddyf yr Ysbryd, yn cae^ ei 
gymhwygo, i dori dynion i'r by w, ac «gor cslÌ&Êí yipech* 
adnr. Och ! fod cynntfer yn myned t'r ẃeiniclogaeâyy ag 
na feddant ddigon o fedrusrwydd i weinydda meddygfD* 
iaeth yr efengyi, na digou o lewder i 8efyl( ac edrycb ar 
Ysbryd Duw yn gwnead ei wattb, mewn dryHio hoii hen 
aeiliau, a gobaith pwdr y pecèadinry a'i bfygu yir drwyadl 
wrth draed Crist« 



DARLITH XVIII. 

CYFARtnrDDIADAÜ I BECHADÜRIAID. 
9Betb sydâraid i mi ei wueatbnr, fel y byddwyf cadwedig? — Act. 16. 30L 

Y rhai hyn ynt eiriau ceìdwad y carchar yn Philìppi— ^ 
ei ofyniad i Paul a Silaa, y rhai bryd hyny oeddynt dan 
ei ofal fel carcharorion. Yr oedd Satan» mewn Uawer o 
ffyrdd, wedi gwrthwynebuy pregethwyr hyn ytf eu gwaith 
o bregethu yr efengyl^ a pbob tro wedì cael ei ddym« 
cbwelyd a'i waradwyddo. Ond yma yn Philippi iluniodd 
ffordd newydd a rhyfedd iawn er rhwyatro eo llafitr. Yr 
oedd gwraig yno ag ynddi ysbryd dewiniaeth, neu yabryd 
y diafol, a dygai elw mawr i'w mheistraid trwy ddywedyd 
dâwiniaetb. Gyrodd y diafol y wraig hon i ganlyn FÌfd 



Digitized by VjOOQlC 



337 

a Stlas trwy yr heolydd, ac mor faan a^ y dechreaent 
dyna sylw y bobl, deaaì a gwaeddai, *^Y dynion hyn 
ynt weision y Dnw Gorochaf, y rhai sydd yn mynegi i 
«hwi ffordd iachawdwriaeth," hyny yw, cymmerai arni 
gefnogi cynghorion y pregethwyr, a chwanegu ei tbystioW 
aeth, er rhoi grym chwanegol i'w cyfarwyddyd. Effeith- 
lodd hyn fel y mynai y diafol: gwyddai y bobl oll mai 
gwr^ig ddrwg oedd hon; a phan glywsant hi yn cynnyg 
cefnogi y pregetha newydd hwn, cynhyrfaaant, gan feddwl 
y perthynai i'r diafol, Gwyddai y diafol nad gwiw oedd 
gosod y fath berson i wrthwyneba yr apostolìon, ond y 
bnasai hyny yn anfantais iddo ef, ac yn fantais i'w hachos 
hwy. Nî allasai hyny Iwyddo yn awr: am hyny cymmer 
ffordd wahanol a cbynnyg yr ochor arall, a thrwy ei rhoi 
tV canmolfel gweision Daw, adwyn ei thystiolaeth halog- 
edig o da ea haddysgiadaa, arweiniodd bobl i feddwi fod 
yr apostolion o'r ua cymmeriad a hithan, a bod yr un 
ysbryd yçddynt hwy ag oedd ynddi hi, ac felly dinystr- 
wyd ea hymdrechion. Gwelai Panl os aethai pethan yn 
mlaen felly, y dyrysid ef yn llwyr, ae na ffynai i ffnrfio 
eglwys yn Philippi. Ac efe a dry ati, ac a archa yn enw 
Crist, i'r yabryd aflan ddyfod allan o honi. Pan welodd 
ei mheistri fyned gobaith eu helw hwynt ymaith, codasant 
erledìgaeth mawr, a daliasant Paul a Silas, gwnaethant 
derfysg» dygasant hwynt o flaen yr ynadon, a llwyddasant 
gyda hwynt i'w bwrw yngharchar, a gosod eu traed yn 
ddiogel yn y cyffion. 

Fei hyn, tybiasant iddynt dawelu y cynhyrfiad ; ond ar 
hanner nos yr oedd Panl a Silas yn gweddio ac yn canu 
mawl, a'r carcharorion a'u clywsant. Yr hen garchar ag 
oedd cyhyd wedi adseinio wrth swn cabledd a llwon, yn 
awr a adseiniodd wrth swn mawl i Dduw ; a'r muriau hyn 
ag a safaseat mor gedyrn, yn awr a siglasant trwy rym 
gweddi. Y cyffion a ddattodwyd, y pyrth a agorwyd, a 
rhwymau pawb a aethant yn rhyddion. Deffrowyd y 
4seidwad, a phan welodd ddrysaa y carcbar yn agored» 
{gan y gwyddai os oedd y carcharion wedi dianc, y oosttai 
byny ei fy wyd iddo,) efe a dynodd ei gleddyf, gan feddwl 
lladd ei hun. Ond Paul, yr hwn ni fwriadai ddianc yn 
ddirgelaiddy a lefodd arno, '*Na wna i ti dy hnn ddím 
Diwed, canys yr ydym ni yma oll." Y ceidwad a alwodd 
am oieuníi ac a aeth i mewn yn ddychrynedig, syrthiodd 

Digitized by VjOOQlC 



338 

wrth draed eî garoharioD, Paal a Silas, dygodd hwyat 
aüaa, a dywedodd» "O feistraid» beth sydd raid i mi ei 
wnenthar» fel y byddwyf cadwedig?" 

Yo fy narlith olaf» sefeis yn gryn fanol ar y cyfarwydd- 
fadan gau a roddir i bechaduríafd dan wasgüt» y cysttron 
can a roddir yn rhy fynych, a'r cyfarwyddiadau cyfei[«- 
lorn^s a gaîflTy cyfryw bersonau. Bwriadaf heno ddangoa 
fM gÿfarwydiadauaddylid roi i becbaduriaid trallodedig er 
en troi yn fnan ac effeithiol; nen, mewn geiriao ereillt 
eglnro pa ateb ddylid roi iV rhai a ymofynant, ** Beth 
•ydd raid i mi ei wneuthnr» fel y byddwyf cadwedig?* 
Wrth wneud hyny, sylwaf, 

í. Pugyfarwyddiadau nad ynt Modot iV rhoi i bechad- 
nriaid pan yn arfer iaitb y testnn. 

Ni bu gofyniad pwysicaeh erioed na hwn, *' Belh Btdd 
raid i mi ei wnenthnr, fel y byddwyf cadwedig V* Máo 
dynion yn ddigon parod i ofyn, "Beth a fwytawn, a beth 
a yfwn/' a gellir ateb y gofyniad mewn llawer o ffyrdd, 
heb fowr perygU Ond pan yn ddifrifol y gofyna pecbadnr 
'*Beth raid i mi ei wneuthor fel y byddwyf cadwedigî'' 
mae o bwys anfeidrol iddo gael ateb cywir. Ëwylfysiwn, 
heno, ddyẃedyd wrthych ohwi, grefyddwyr, pa ateb iV 
roi i'r gòfyDÌad hwn; a dywedyd wrthych ehwí, beehad- 
«riaid, beth rald i ehwi ei wnend i fod yn gadwedig» 

1. Ni ddylid rhoi eyfarwyddyd i bechadnr, ag à'i 
Mdawo yn muitl chwerwder a rhwymedigaelh aftwiredd. 
Nid oes un ateb yn briodol i'w roi, yr hwn, os cydaynia 
efe ag ef» na ddiogelo yr â efe iV nef, pe byddai farw y 
fuDud nesaf. 

2« Ni ddylid rhoi un cyfarwyddyd» na ohynnwyso new- 
Idiad caloD, oeu galoo gywir, aen ufudd-dod gwreaog t 
Grist. JMewD geìriau ereiU, nid oes dim yn briodoi, nad 
y w yn oynnwys bod yn gristion : bydd pob cyiarwyddyd 
gwabanol yn ofer. Ni wna efe ei Deso at y deyroaa» nt 
wna lea iddo, ond gwna ei arwain i oeift y peth raid iddo 
ei wnend er bod yn gadwedig. Dylid dywedyd yn onesl 
nr nnwaith wrlh y pechadnr beth raid iddo wnend nen 
farw; a dylid peidio dywedyd dim wrtho na ehynnwyso 
deìmlad iawn yn y galon, Beth bynag a wnelo peehadort 
ng na chynnwyso galon gywir, pechod yw. Oarllen y 
Bibi nen beidio ei ddarllcD, pechod yw, tra yr erya mewn 
l^wrthryfeh Pa nn a eweh i wrando neu beidioi pa nil a 

Digitized by VjOOQlC 



339 

ydyoh yn gweddio nen beidio, miie y cwbl yn wrtbryfel^ 
bob mqDnd« Syiidod yw fod pecbador yn tybied ei fod 
yn gwasaoMtba Daw» pan yn gweddio ao yn darllen y 
Bíbl. Pe byddai gwrthryfelwr yn darllen Uyfr y gyfraith, 
^ y pery mewn gwrthryfel, ac^na fwriada nfaddlMtn; pe 
gofynai faddenant, tra yn dal i fynn ei arfan gwrthwynebol» 
a dybiwoh ohwi ei fod yn gwasanaethn ei wlad, ac yn 
teUyngu ffafr oddiwrthi ! Na wnelech» dywedech fod ei 
waitb yn darllan y gyfraith yn tarhad ar fawrhydî y deddf» 
roddwr a'r gyfraith. Felly tithan» bechador, tra yr aroai 
mewp anedifeirwoh, wyt yn sarhan ac yn herio Dnw« pa 
nn a fyddi yn darllen ei air, yn gweddio, nen yn peidio. 
Pa le hynag y byddot^ nen pa agwedd bynag fò ar dy 
gorff, ar dy liniaa nea yn nhŷ Ddaw ; cyhyd ag na bo dy . 
galon yn uniawn» cyhyd ag y gwrthwynebi yr Yabryd 
Qlân» ac y gwrtbodi Orist, yr ydwyt yn wrthryfelwr yn 
eibyn dy Crrëwr. 

11. Dangoeaf beth iy yn ateb príodol i'r gofyniad hwnt 
** Beth sy raid i mi wneathnr i fod yn gadwedig?" 

A0| yn gyfijrediool, gellwch roâ i'r pechadar nnrhyw 
gyfarwyddyd»nea erchi iddo wnend nnrhyw beth, a gyn« 
nwyso galon anion ; ac os gwnewch iddo ddeaU hyny, a'i 
wnend, cedwîr ef. Mae Ysbryd Daw wrth ymrysoa â 
pbecliadariaid, yn addasa ei ymrysoniadan at gyflwr en 
meddyUaa ar y pryd. £i ddyben mawr wrth ymryson ft 
hwy nt, y w eo gyrn o'a llochesaa, a'a dwyn i blyga i Ddaw^ 
yn ddioedt. Yn awr, mae y rhwyslran sy ar ffordd byn, 
a theimladan pobl, mor wahanoi ag yw e« persooan : mae 
amrywiaeth diddiwedd yn ngfaymmeriadan pobL Y dnU 
i ymdrin â phob un, a'r modd y mae i gael ei droi, a ddi- 
byna ar ei gyf<>iliornadaa neilldaol ef. Gofynol yw deall 
ei gamsyniadau el, gwybod beth a ddealla, a beth sy angen 
ei ddysgu yn fanylaeh iddo, gwybod pa bethau a wasga 
Ysbryd Duw at ei gydwybod, a gwasga yr nn pethau, ae 
felly ei ddwyn at Grtst. Y cyíárwyddiadaa mwyaf cy- 
ffredin y w y rhaj canlynol : — 

1. Priodol, diogel, ac addas, yn gyffredin, yw dy wedyd 
wrth bechadur am edifarhau. Dywedaf, yn gÿffredin. 
Canys ymddengys fod Ysbryd Dnw weithian yn arwaia 
sylw y pechadar nid gymmaint at ei bechodau et han ag at 
ry wbeth aralh Yn nyddian yr apostolion, ymddengys y 
cynhyrfid meddyliau y bobl yn benaf ynghylch y gofyn- 

Digitized by VjOOQ lC 



340 

iadf ai lesu oedd y gwir Fessiah* Ac felly yr oedd 
addysgîadao yr apostolion gan mwyaf i brufî mai efe oedd 
y Crist. A pha bryd bynag y gofynai pechadnrìaid trall- 
odedig iddynt beth oedd raid iddynt ei wnend, yn fwyaf 
cyffiredin cynghorent hwynt i greda yn yr Arglwydd iesa 
Gríst, Safent ar y mater hwn, am mai ynghylch hyn yr 
ymrysonai Ysbryd Daw â hwynt, ac mai hyn oedd y 
mater yn neiildaol a gyffroai feddwl pobl, ac yn ganlynol, 
hyn, tebygol» fyddai y peth cyntaf a wnelai person wrth 
bíygu i Ddaw. Y mater mawr ag oedd mewn dadl rhwng 
Daw ag laddewon a Chenedloedd yr oes hòno, oedd, aî 
lesu Grist oedd Mab Daẃ. Dyma y pwnc oedd i'w ben* 
derfyna ; dwyn pechadur i gydsynio ar y pwnc hwn, oedd 
y ffordd fwyaf effeithiol i'w blygu. 

Aramseraa ereiU ceir yr ymdrinia Ysbryd Duw â 
phechaduriaid yn benaf gyda golwg ar eu pechodau eii 
hunain; ymdrínia â hwynt gyda golwg ar ryw ddyl- 
edswydd neillduol, megis gweddi — gweddi deuluaidd 
efallai. Ceir y pechadur yn dadlen y mater hwnw â Duw, 
pa un a ddylai efe weddio, nen a ddylai efe weddio yn ei 
deuiu. Gwn am bersonau ag oeddynt yn yrogyndynu 
ynghylch y mater hwn, ac mor fuan ag y plygent î 
weddio, rhoddent eu calon i Dduw, gan ddangos maî 
dyma yr hyn yr ymrysonai Ysbryd Duw â hwynt yn ei 
gylch, a'r peth ar yr hwn y troai y ddadl rhyngddynt hwy 
á Dnw. Yr oedd hyn yn droedigaeth. 

Mae y cyfarwyddyd i edifarhau yn wastad yn briodolf 
ond ni bydd yn wastad yn effeithiol, eanys gali fod angen 
dywedyd rhyw beth arali hefyd wrth y pechadur. A \\e 
y bo y cyfarwyddyd hwn yn briodol, dylid nid yn unìg 
dywedyd wrth bechaduriaìd am edifarhau, ond eglnro 
îddynt beth yw edifeirwch. Gan fod cymmaint o ddir* 
gelwch, gau athroniaeth^ a gau dduwinyddiaeth, wedi ei 
fwrw ynghylch y mater, mae angen dywedyd wrth bech- 
aduriaid nid yn unig beth a olygwch wrth edifeirwch, ond 
hefyd beth na olygwch» Mae geiriau ag a arferent fod yn 
eglur a hawdd eu deall, yn awr wedi cael eu gŵyro gym- 
maint fel mae angen eu hegluro i ddynion, neu ynte gwnant 
yn fynych argraff drwg ar eu meddyliau ; fel hyn y mae 
hefyd gyda golwg ar y gair edifeirwch. Tybiaiíawer fod 
ystyriaeth o euogrwydd, yn edifeirwch. Yna, mae uffern 
yn llawn o edìfeirwch, canys mae yn llawn o alar, an- 

Digitized by VjOOQlC 



341 

Bhraetbadwy a thragywyddol. Teimla ereill ofid am 
iddynt wneud rbywbeth, a galwant hyny yn edifeirwch 
o'i herwydd. Ond gofídiant yn anig am iddynt becha, o 
herwydd y canlyniadau» ac nid am y casânt becbod : nid 
edifeirwch yw hyn« Tybia ereill fod argyboeddiad o 
becbod, a dycbrynfeydd rbaguffern, yn edifeirwcb, Tybia 
ereill fod ymresymiadaacydwybod yn edifeirwcb ; dywed- 
ant« '*Nid wyf an amser yn gwneuthar an peth yn feins, 
nad wyf yn edifarbaa» ac yn galara o'i berwydd." Rbaid 
dangosi bechaduriaid nad yw hyn oll yn edifeirwcb. Mae 
y teimladaa hyn nid yn anig yn gyson a'rdrygioni mwyaf» 
ond gali y diafol eo meddu oli, a dian y medda hwynt oil» 
ac etto erys yn ddiafol. Mae edifeìrwch yn newidiad 
meddwl gyda golwg ar becbod ei hun : mae nid yn anig 
yn newidiad barn, oud hefyd yn newidiad teimlad. Yr 
fayn a ddeallir yn natariol wrtb newidiad meddwl yng- 
hylcb rhyw fater o bwys, ydyw. Clywn fod y cyfryw 
ddyn wedi newid ei feddwl yngbylcb rhyddhad y caeth- 
ion, gwleidiadaeth, er engraifft; dealla pob on fod newid- 
ìad yn ei farn, ei deimlad, h'ìymddygiad^ Dymaedifeirwoh 
ar y mater hwnw : mae yn newidiad meddwl. 

Mae edifeirwch yn wastad yn cynnwys oasineb at 
bechod. Teimlo at bechod yr nn modd ag y teimla 
Daw, ydyw : mae yn wastad yn cynnwys gadael pechod. 
Dylid gwneud i becbadariaid ddeail byn. Nid yw pech- 
adnr edifeiriol yn teimlo fel y tybia pechadoríaid anedìfeiriol 
y teimlent wrtb roi beibio ea pechodaa, pe deaent yn 
grefyddol. Pecbadariaid anedifeirioì a odrychant fel hyii 
ar grefydd : pe deaent yn grefyddol y byddai raid iddynt 
ymadael â*r cyfeillacbau llawen, ac â'r cbwareadai, ac 
oddiwrth bethau ereill ag yr y mbyfrydant yn awr ynddynt. 
Ac ni welant befyd pa fodd y gallent fod yn gysurus, os 
ymadawent â'r hoU betbau hyn. Ond mae yr olwg hon 
ar y mater ynmhell oddiwrth fod yn gywir. Nid yw cref* 
ydd yn eu gwneud yn anbapus, wrth eu cadw oddiwrth 
bethau yr ymbyfrydant ynddynt, canys y cam cyntaf 
yoddiy yw, edifarbau, newid y meddwl am yr holi betbau 
hyn. Nid ymddengys y credant, nad oes yn y person fo 
yn edifarhau, doedd at y pethau hyn ; maent wedi ymadael 
â hwynt, a tbroi eu meddwl oddiwrthynt. Teimla pech» 
aduriaid fel pe ewyüynentíyneá i'r fath leoedd, a mwynbau 
y fath bethau, gymmaint ag yr ewyllysiant yn awr, ac y 

2p 

Digitized by VjOOQ lC 



842 

'bydd yn gyfryw aberth parLaus iddynt, ag a'a gwna yû. 
anhapns: camgyBiineriad mawr yw hyn. 

Gwn fod rhai proflTeswyr ag y byddai yn dda iawn gan<^ 
'ddynt fyned at eu hen ymarferiadaa, oni bai y rhwystrir 
hwynt, gan ofn colli en cymmeriad, nen y cyfielyb. Yn 
afw r^syTwch, os teimlant felly, mae hyny am na feddant 
grefydd, ac na ehasànt bechod. Os awyddant am en faen 
ífyrdd,nid oes ganddynt grefydd.nid ynt erioed wedi edi- 
farhau; canys cynnwysa edifeirwch yn wastad newidiad 
barn a theimlad. Pe byddent wedi eu gwir droi, yn Uo 
awyddu am y cyfryw bethan» troent oddiwrthynt gyda chaa* 
ìneb. Yn ile hiraetba ar ol crochanaa cig yr Aifft, n 
dymono dychwelyd i'when gylcboedd, cymdeitbasao liaw- 
cn, a*r cyflí'elyb, eu pleser mwyaf yw, ufoddhaa i Ddnw. 

% Dylid dywedyd wrth bechadoriaid am greáii yr 
efengyl. Dylid egloro hyn hefyd iddynt, a dywedyd beth 
Uad yw flTydd, a beth ydy w. Mynych y dy wed pechadar, 

Îan erohir iddo greda yr efengyl, *• Yr wyfyn ei chredu.** 
^ gwir yw, arferwyd eì ddysgo i addef fod yr efeng^l yn 
wir, ond nid yw yn ei chredu; ni ŵyr ddím ynghyîch y 
prawf o honi» a'i holl ffydd y w addefíad heb dystiolaeth. 
Deil ei bod yn wir, mewn rhy w ystyr anmbenderfynol, fel 
y mae bennydd yn barod i ddywedyd, ** Yr wyf yn credu 
y Bìbl." JVfae yn rhyfedd na welant y twyllir hwy wrth 
feddwl y credantycanys rhaid iddyntweled na weithredant 
yn ol y gwirioneddaa hyn, fel y gwnant yn ol y rhai a 
gredant. £r byny anhawdd iawn yn fynych yw em har- 
gyhoeddi na cbredant. 

Ood y gwir yw, nad y w y pecbador diofal yn credo yr 
efengyl. Mae y dyb fod y pechadar dtofai yn gredadyn 
o ran ei ddeall^ yn wrtbon. Mae y diafol yn gredadyn o 
ran ei ddeall, a dyna yr byn a wna iddo gryno. Yr hyn 
a wna bechador, yn drallodedig, y w, efe a ddechreoa fod 
yn gredadyn o ran ei ddeall, a gwna hyoy iddo detmlo. 
!Ni all an bôd yn y nef, ar y ddaear, nac yn uflTern, greda 
gwirioneddao yr efengyl o ran ei ddeali, heb deimio o'u 
herwydd. Mae gan y pechador traliodedig flfydd o'r un 
nator ag eiddo y cytbreuiiaid, ond ddim cymmaint o honi, 
ac am hynyt ni tbeimla gymmaint. Mae y dyn na theiníla 
ac na «eithreda ddim gyda goiwg ar grefydd, yn anflTydd- 
iad, betii bynag yw ei broflfes. Y dyn na tbeimia ddim, 
ac n% wna ddini, nid y w yn credu dim. Mae hyny yn flfaith 
^hronyddol. 

Digitized by VjOOQ lC 



343 

Ni chynowysir (fydd mewii argyhoeddiad yn y deall 
i Grist farw drosoch chwi yn aeíHdaol, nac inewn oreda 
eich bod chwi yn Gristion, neu y byddwch byib yn un, 
nem fod eich beíau wedi eu maddea. Ond ffydd yw yr 
hyder, pea yr ymddiried hwnw yn yr Ys^rytüyraa, ag a 
woa i ddyn weithredu fel pe byddent yn wir. liyn oedd 
ffydd Abrabam : yr oedd ganddo y fath hyder yi» yr hyn 
o ddywedai Duw, ag a barodd iddo weitbío fel pe baasai 
yn wir : dyma fel yr eglara yr apostol hi, Heb. 1 1. '* Ffydd 
jw aail y pethau yr ydys yn eu gobeitbio, a sicrwydd y 
pethan nid ydys yn eu gweled." Ac efe a á rhagddo i'w 
hegluro hi trwy lawer o engreiíFtian. " Wrth Oydd yr ydym 
yndeall wneatbury bydoedd;" bynyyw,yr ydym yncredu 
byn, ac yn gweithreda yo gyfateboU Meddyliwch am 
Noah: rhybuddiwyd ef gan Ddaw am bethao nia gwelsid 
•tto, sef y boddid y byd, ac efe a gredodd hyny, ac a weith- 
redodd yo gyfatebol ; darparodd arch i achub ei deulu, a 
thrwy wnead h>Dy condeniniodd y byd ag na cbredai 
byny ; ei waith a brofodd ei fod yn ddidwylL Abrahaiu» 
befyd, a alwyd i adael ei wlad, gydag addewid yr eDnillai 
trwy byny, ac efe a ufuddhaodd ac a aeth aUan« heb wybod 
i ba le yr elai. Darllenwch yr holl bennod, a cbewch 
iawer o engreiflTtiau c^ffelyb. Dyben y bennod y w eglum. 
Iiatar ffydd, a daogos ei bo<l bob amser yn peri gweithred^ 
iad. Dylid egluro i bechadnr, a pheri iddo weUä mai y 
ffydd a ofyna yr efengyl/ yw yr hyder hwnw yn Nghrist, 
a bairiddo weithío yn oi yr hyu a ddywed fel gwihonedd. 
liyn yw oredu yn Ngbrist. 

3. Cyfarwyddyd arâll priodol i'w roi i bechadür y w, fod 
iddo rot ei gahn i Dduw, Dywed Duw, *'Fy iiiab, moes 
i mi dy galon." Ond yma hei yd rhaid egluro, fel: y dealio 
efe beth yw hyny : peth ryfedd fod nn tywyilwch yma. 
Mae yn ymadrodd cyffredio, a arfora pawb; daalla pawb 
beth a feddylia^ pan arferom ef am rywbeth arall: ood 
pan arferom ef am grefydd,ymddengys naddeallant ddim 
am dano, Gofynwch i beehador, heb ofalu beth fo ei oed 
na'i ddysg, beth a ddeaila wrth roi y galon i Dd.uw, ni 
ŵyr beth i ateb, Gofynwch i wraig beth yw rb.oi ei 
chalon i'w gwr; nen i wr» beth y w rhoi ei galon i'w wraig, 
a deailant hyny. Ond ni ddeallaot ddim beth yw rboi eu 
jcalon i Dduw. Tybiwyf i mi ofyn y gofyniad hwn i fwy 
jp» mil o bech^duriaid dan wasgfa. Pan ddyw^d^o wrtfar 

Digitized by VjOOQlC 



244 

yDtyfod yn rhaíd iddynt roi en calon i Ddaw^dywedentbob 
amser ea bod yn foddlon i wneud hyny, ac weithiaa eu bod 
am wneud hyny»ac ymddangosent hyd yn oed mewn ingam 
liyny. Yna gofynwn iddynt, beth a ddeailent wrth roi eu ca-» 
lonan i Dduw, gan ea bod yn foddlon i wneud hyny : anaml 
iawn y cawn ateb cywir neu resymol gan neb. Cawn 
weithiaa yr atebion rhyfeddaf a ellid feddwl — ^anrhyw 
beth ond yr hyn a ddyiaseat ddywedyd. Yn awr, yr aa 
peth yw rhoi eich calon i Dduw â'i rhoi i rywun arall; yr 
nn peth ag i wraig roi ei chaìon i'w gwr. Gofynwch i 
wraig a ddealla hi hyn ? ** O gwnaf, mae yn egiur ddi- 
gon; rhoi fy serch aroo ydyw, ac ymdrechu ei foddio yn 
mhob peth/' Da iawn, rhoddwch eích serch ar Dduw, 
ac y mdrechwch ei foddio ef yn mhob peth. Ond, och, pan 
ddelont at y pwnc o grefydd, tybia pobl y pertbyna rhyw 
ddirgelwch rhyfedd iddi : siarada rhai fel pe tybient mai 
tynu y telpyn Lwnw o gig o*a mhynwes, a'i roi i Dduw, 
ydy w. Bechadur, yr hyn a ofyna Duw gcnyt» y w, fod i 
ti ei garu uwchlaw pawb. 

4. Plygu i Dduw, sy hefyd yn gyfarwyddyd addas i'r 
cyfryw bersonau, Ac O, mor dywyll yw dynion am hyn, 
hefyd, Prin y gellir cael nn dyn na ddywed ei fod yn 
foddlon plygu i Dduw: ond ni ddeallant hyn: mae angeD 
c^gluro iddynt beth vw gwir ymostyngiad. Tybiant 
weitbiau y golyga fod iddynt fpddloni cael eo damnio. 
Ceir hwy weithiau yn y teimlad hwn, a thybiant yr ymos- 
tyngant; dywedant os etholwyd hwynt, y cedwir hwynt; 
os na wnawd, y demnir hwynt. Nid ymostyngiad y w hyn : 
gwir ymostyngiad yw ufuddhaa i Dduw. Tybier fod 
gwrthryfelwr» dan arfau yn erbyn y llywodraeth» yn cael 
ei alw i blygu; beth a ddeallai efe wrth hyny? Bod iddo 
roi ei arfau i lawr, ac ufuddhau i'r gyfraith : dynayn nnion 
a olygir wrth fod pechaüur yn plygu i Dduw. Rhaid iddo 
beidio ymryson à'i Grëwr, ac ymddwyn fel plentyn afudd, 
bod a gwneud yr hyn a fyno Duw. '' Wele fí, Arglwydd; 
Arglwydd, beth a fynu di i mi ei wnenthur?" 

Tybiwch fod cwmpeini o fiiwyr wedi gwrthryfela, a'r 
llywodraetb wedi codi byddin i'w darostwng, ac wedi en 
gyro i amddiffynfia, lle maent ar newynu, ac heb nn ífordd 
i ddianc, ac heb wybod beth i'w wneud. Tybiwch iddynt 
gyfarfod yn y cyfyngder hwn, i ystyried betb i wneud ; ao 
i un godi, a dywedyd, " Wel, gyfeillion, gwelaf ein bod 
oll o'n ile o'r dechreuad» ac yn awr mae gwobr ein gwaitb 

Digitized by V3UUy It: 



345 

yn Aebyg o*n dal, ac ni allwn ddîanc; yr ydwyf fi yn 
peDderfyna nad arosaf yma i farw; nii a âf i íwrw fy 
hnn ar drngaredd y llywydd." Y dyn hwnw a blyga : efe 
a baid, oV fnnnd hòno ailan, a bod yn wrthryfelwr yn ei 
galon, er pan y daeth i'r penderfyniad hwu. Felly y 
mae hi gyda y pechadnr pan blygo efe yn y mater hwn, 
ac y cydsynio yn ei galon i fod, a gwnend, yrhyn a fyno 
Dnw. Gall y pechadnr fod yn amhens beth iV wnend» 
ac ofni rhoi eí hnn yn llaw Dnw, gan feddwl os gwna, 
«íalíai yr enfyn Duw ef i nffern, fel yr haedda. Ond dyiai 
jidaei y mater hwnw i Ddnw^ a pheìdio gwrthwynebn ei 
Grëwr yn hŵy, ond rhoi y cwbi i fynn i Ddnw, yn ddiara- 
modol, gan adaeli'w ddaioni a'i ddoethineb ef benderfyon, 
tbeth iV wnend; a phennodi ei gyflwr dyfodol. Hyd nes 
y gwnelot hyn, bechadnr, nì wnei ddim i bwrpas. 

5. Priodol hefyd yw cyfarwyddo dynion i addefagadoel 
«ett peehúdau, Rhaid iddynt addef wrth Ddnw en pecbodaa 
i'w erbyn ef, ao wrth ddynion en beian i'w herbyn hwy than» 
a'u gadael ell. Nid yw dyn yn gadael ei feian, nes y 
gwnelo bob iawn a allo. Os bn iddo ladrata arian, neu 
dwyllo ei gymmydog o'ì eiddo, nid yw yn gadaei ei feian 
yn nnig wrth benderfymi peìdio gwneud feity etto ; rfaaid 
iddo wnend iawn hyd eithaf ei alln. Felly, os difenwodd 
rywnn^niád efe ei becliod ynnnig wrthddywedyd na wna 
efe felly etto,rhaid iddownend iawn. Felly, os yspeiliodd 
Ddnw, rhaid iddo wnend iawn yn ol ei alin. Tybier fod 
dyn wedi caagln arian roewn gwrthryfei yn erbyn Duw, a'i 
€od yn attal ei amser oddiwrtho, ei ddonian a'i wasanaeth, 
iddo fyw yn afradlon ar ddaiooi ei raginoiaeth, a gwrthod 
ilafnrio er iachawdwriaeth y byd ; efe a yspeiliodd Ddnw. 
Yn awf , os bydd efe farw, gan feddwl mai ei eiddo efyw yr 
Arian hyn, a'n gadael i'w etifeddion; mae mor sicr o fyned i 
«ffem agyspeilydd ffbrdd fawr : ni wnaetb erioed un iawn i 
Ddnw. £r ei holl gwyno a'i siarad crefyddol, ni addefodd 
£1 BËCHOD erioed wrth Dduw, ni adawodd ef, canys nt 
^heimH>dd ac •ni chydnabyddodd ei hnn yn oruchwyliwr 
Duw. Os na ddeii efe ei feddiant, fel goruchwyliwr Duw; 
409 ystyria efe ef yn eiddo iddo ei hun, ac fel y cyfry w ei 
roi i'w blant, dywed, mewn effaìth, wrth Ddnw, " Nid dy 
«eiddo di y w y golud yna, ond fy eiddo i, a rhoddaf ef i'm 
plant." Farhaodd yn ei bechod, canys ni rydd i fynuy 
f erabenoj^^eth o'r hyn yr yspeiiíodd Dduw o bono^ 

Digitized by VjOOQlC 



346 

Beth dybiai masoachwr, pe byddai ei yggrifeBydd cyf- 
logedig yo cymmeryd ei eiddo ef, a masoachu droato et 
hno, a marw a'r eiddo yn ei law? A elai y cyfryw ddyn 
i'r nefoedd ? Dy wedwch oll, •* Nac elai ; os oad â y cyfry w 
ddyn i uíferny cystal fyddai bod heb ufiern/' DaogoBai 
Dow ei hun yn anfeidrol anghyfíawn, wrth adael y fath 
ddyn yn ddigosp. Beth» yoa, a ddywedwn am y dyn a 
yspeiliodd Dduw droa ei hoU fywyd? Gosododd Dow ef 
yn oruchwyliwrdano, i drefou rhyw rai o'ifateriooy acefe 
a yspeiHodd yr holl arian, a dywed mai ei eiddo ef ydyw, 
ceidw ef, bydd farw, rhydd ef i'w blant, fel pe byddai oü ei 
eiddo cyfreithlon ei hon. A â y dyn yna i'r nef ? A adawodd 
efe ei bechod? Na« oa na roddodd efe ei bun a'i gwbl î 
Dduw, ni chymmerodd y cam oyntaf toa'r nef. 

6. Cyfarwyddyd addas aralt i'w roi i bechaduriaid» y w, 
*' DewUwch heddyw pwy a waâauaeihtoeh,^* Dao yr Hen 
Destament, hyn, neu rywbeth cyffelyb» oedd y cyfar- 
wyddyd a roddid yn fwyaf eyffredio. Ni arferid galw ar 
ddynion i gredu yn Nghrüt hyd ddyddiau loan Fedyddiwr : 
efe a fedyddiai y rhai a ddeuent ato á bedydd edifeirwchy 
a chyfarwyddai bwy i gredu yn yr hwn a ddeaaii ar ei ol 
ef. Yn amser Josuah, yr oedd y teston yn rby wbeth a 
ddeallai y bobl yn hawddach nae y dealleot alwad i gredo 
yn y Messiah pell; dyna ydoedd^ *' Dewiswch heddyw 
pwy a wasanaethwch." Ar dro aralì, dywedodd Moses 
wrthynt, " Galw yr wyf yn dyst i'th erbyo heddy w y 
nefoedd a'r ddaear, roddi o honof o'th flaen einioes ae 
angau, feodith a melldith: dewis dithau yr eioioes, fel y 
byddych fyw,ti a'th had." Rboddwyd y cyfarwyddyd ag 
oedd yo taro gwybodaeth y boblr ac mae gystal yn awr 
ag oedd bryd hyoy. Galw ar bechaduriaid i dd«wis^ 
beth ? Pa UD a wasanaethant hwy Dduw nen y byd ; pa 
un a ddilynant hwy saoteiddrwydd neu bechod. iËglorer 
iddynt beth a feddylir wrth ddewis, a betb sy \*w ddewisy 
ac yna os gwoeir y peth o'r galoo, cedwir hwynt» 

Mae cydsyoio ag uo o'r cyfarwyddiadau hyn, yn wir 
droedigaeth: dichoo fod y gweithrediadau netliduol yn 
gwahaniaethu. Weithiau y gweithrediad cyataf, yw yoa- 
ostyogiad i Dduw, weithìau edifeìrwch, weithiau ffyáá, 
weithiau y dewisiad o Ddnw a'i wasanaeth ; yn ol y mater 
fo dan eu sylw ar y pryd. Os cyfarwyddtr eu sylw at 
Grist ar yr amser hwnw, y gweitbredísd cyotaf fydd fiydd. 

Digitized by VjOOQlC 



847 

Os at beefaod, y gweitìmdîad oyntaf iydd edifeirwch. Os 
at ea doli i fyw yn oi liaw, dewís gwasanaeth Duw ydjtw* 
Os at lywodraeth Duw, ymostyngiad ydy w. Mae o bwys 
î wybod beth fydd yr Ysbryd Glân yn wasgu at y pechadur 
ar y pryd, ae yna gofalu gwasgu y mater hwnw. Os 
ffydd yo Nghrist, gwesgwch byny ; os ei dduil o fy w yn 
ol ilaw, gwesgwch ef i ddewis ufuddhau i Dduw yn ddioed. 

Camsyniad mawr yw meddwl mai yr un gweíthrediad 
neillduol sy gyntaf yn wastad mewn troedigaeth, neu y 
rhaid i bob pechadur gaei Ifydd yn gyntaf, neu ymostyng- 
iad yn gyntaf. Nid gwir hyn mewn athroniaeth na ífaith: 
mae amrywiaeth mawr yngweitlirediadau pobl, Pa fater 
bynag a wasgo Diiw at feddwi y pechadnr, pan BLYGO y 
pechadur ya hyny,troir ef: beth bynag fo y gweithrediad 
Beillduol, os cynnwysa ujudd-dod cahu i Dduw meum 
rhywbethf mae yn wir droedigaeth. Pan biygo mewn un 
peth t awdurdod Duwy bydd yn barod i biygu yn y cwbl, 
Pan newidio ei feddwl, ao yr ufuddhao mewn un peth, am 
maihyn'ÿ yw ewylly* Duw^ efe a ufnddhá mewn pethaa 
ereill, mor bell ag y gwelo efe mai hyny y w ewyliys Duw. 
Lle y bo y dewisiad cywir liwn, pa bryd bynag y cyfeiríer 
y meddwi at ryw ddyledswydd, mae y dyn yn barod i 
ganlyn. Nid yw o fawr pwys pa un o'r cyfarwyddiadau 
hyn a roddir, os eglurir ef, ac os bydd l*r perwyl, fei ag r 
wasanaethu fel maen-prawf o ufudd-dod i Dduw, Os bydd 
yn ol y mater a wasgo Ysbryd Duw at feddwl y pechadur, 
er ei ddwyn î gydsynio á gwaith yr Ysbryd, a pheidio trot 
ei sylw oddiwrth y mater mewn dadl, egiurer y peth, ac 
yna gwasger ef at y pechadur nes piygo, ac efe a gedwir* 

lli. £nwaf amrywiol o gamsyniadau y rliai y mae 
peciiaduriaìd traliodedig yn barod i syrthio iddynt gyda 
goiwg ar y gofyfiiad cyntaf hwn. 

1. Y camsyniad cyntaf yw meddwl y rhaid iddynt 
weliáu neu barotoi eu hunain, fei mewn rhyw ffordd y 
canmolont ea hnnain i drngaredd Duw. Mae yn rhyfedd 
na ddealla pechaduriaid mai y cwbi sy ganddynt i'w wneud, 
yw, derbyn iachawdwriaeth barod oddiwrth Dduw. Ond 
mae pawb, yn ddysgedig ac yn annysgedig, yn myned at 
y ddeddf am esmwythâd. Dyma un o'r prif resymau pa- 
hàm na ddeuant yn Gristionogion ar unwaith — mor fuan 
ag y dechreaont sylwi ar y mater. Tybiant y rhaid iddynt 
barotoi rhywbeth at hyny : y rhaid iddyntnewid eu diilady 

Digitized by VjOOQlC 



348 

a gwoend en hanaÌD yohydìg yn well: níd yat foddlon í 
ddyfod fel y maeDt, yn eu carpian a*Q Uodi. Rhaid idd* 
ynt drwsio ychydig cyn nesa at Ddaw. Dylid dangoa 
ìddynt yn ddioed, na allant fod yn well nes y gwnelont yr 
hyn a ofyna Daw« Ant waethwaeth bob munml, canyt 
parhant mewn gwrthryfel yn erbyn Daw, tra na wnant y 
peià a ofyna Duw ganddynt, fel y peth cyntaf i'w wnend. 

2. Camsyniad arall, y w tybied y rhaid iddynt ddÿoddef 
dros gryn amser dan argyhoeddiad, fel math o gosp, cyn 
bod yn barod i ddyfod at Grist. Ac felly gweddiant am 
argyhoeddiad ; a thybiant os gwesgir hwynt iV üawr gan 
drailod dros ddigon o amser, yna y tostnrta Daw wrtbyot» 
ac y bydd yn barotach i'w cynnorthwyo pan welo hwynt 
mor droenns, Dyiid dang^ yn eginr iddynt maì yr acko$ 
o'r anhapnsrwydd hwn, yw, y gwrthodaot dderbyo y cyoi- 
morth a gynnygia Duw iddynt. Meddyliwch am bleotyn 
cyodyn, pan ddalio ei rieni y wialeo owci ei ben; y 
plentyn a gryoa ac a waedda : a dybia efe yr eooilla efe 
rywbeth trwy ei iog? Cyfyd ei drallod oddiar ei argy- 
lioeddiad; ac a ddeisyfaefe am fwy o argyhoeddiad ì A wellâ 
byoy ef? A dosturia ei dad fwy wrtho, am y pery yn 
gyodyo ? Pwy oa wel yr â y o waeth ? 

3. Tybia dyoioo weitbiau y rhaid ìddyntaros i gael 
ieimladau gwahanol, cyo y plygoot i Dduw. Dy wedaot, 
*' Ni thybiaf y teimlaf yo iawo etto^ i dderbyo Crist ; oi 
thybiaf fy mod yo barod etto i gael fy ohroL" Dylid dan- 
gos iddyot mai yr hyo a geisia Duw gaoddyot yw teimlo 
yo wahaool ; a'r uo peth \w dywedyd y dyleot deimlo yn 
wahaool cyo yr nfnddhaoot i Ddow, à dywedyd y rhaid 
iddyot deimlo yo wahanol cyo teimlo yo wahaool; neu 
ddywedydy ** Mi theiiolaf yo iawo am oa tbeimlaf yn 
iawo/ Archa Dnw i'r pechadur ei garo ef» ac etyb y 
pechadnr, '* Arglwydd, rbaid i mi aros.oes y teimlwyf yn 
wahaool/' Uyny yw, rhaid i cbwi aros nes y carock 
Ddow, cyo y dechreooch ei garu. Bechadur, nid wyt â 
aros am y teimladau hyo., fei pe baeot i ddyfod i'th feddwi 
o ryw le arall. Yr hyo a ofyoa Duw geoyt y w gweith- 
xediad preseool dy Ceddwl, mewo troi oddiwrth bechod at 
.«aoteiddrwydd« ac oddiwrth wasanaeth Satan at wasanaeth 
y Dow byw. Y peth aofynir yw teimlo yuiaum; ac aaroiû 
âi am y teimladan hyo, fel pe oa byddeotyo weÌJthredìadaB 
ày feddwl dy hoo ? 

Digitized by VjOOQlC 



849 

4. Camsynia dynioD hefyd, wrth feddwl y rhaid iddìfnt 
aro8 nes y newidier eu caloiura. ** Beth," meddaDt» ''a wyf 
i greda yn NghrÎBt cyn y newidier fy nghalon ? A feddyl-i 
iwch chwi fy mod i edifarhan cyn y newidier fy nghalon ?" 
Yn awr yr ateb eglnr i hyn oU y w, mai newidiad calon yw 
y peth sy mewn golwg. Oofyna Duw i ddyn ei garn ef : 
newid ei galon yw hyny. Oofyna Daw i*r dyn gredu yr 
efengyl : newid ei galon yw hyny, Gofyna Duw iddo edif- 
arhan : newid ei galon yw hytiy, Ni ddy wed Dow wrtbo 
am aros nes y newidier ei galon, ac yna edifarban, eredHy 
a charu Duw. Y gair edifarhau, a arwydda newidiad 
meddwl neu galon. Mae gwneud un o'r pethau hyn yn newid 
eich calon, ac yn wnend calon newydd, fel y gofyna Duw. 

5. Tybia dynion yn fynych eo bod hwy yn hollol fodd- 
lon í wnend yr hyn a ofyna Duw. Erchwch iddynt wneod 
hyn neu hýna, edifarhau, credu, neu roi eu calon i Ddnw, 
a dywedant, '* O gwnaf, yr wyf yn foddlon i wneod hyny, 
da genyf fyddai gallu gwneod hyny, rhoddwn oo peth aní 
allo gwneod hyny," Dylent ystyried fod bod yn wir 
ewyllyêgar yn wneod hyny, ond mae gwahaniaeth rhwng 
ewyllysio a dymono, Pobl yn fynych a ddymunant fod yo 
Oristionogion, pan maent yn hollol anewyllytgar i fod. Pan 
welom nn peth a ymddangoso fod yn dda, mae yn ein oyf« 
ansoddiad barodrwydd i'w ddymuno: dymunwn ef o ang« 
enrheidrwydd pan fo dansylw, Ni allwn beidioei ddymono 
yn ol y radd a welom o'i ddaioni, Ond etto dichon na 
hyddwn ewyllyagar i'w gael dan bob amgylchiad. Dichoo 
mai gwell genym, ar y cwbl, i'w berchenog ei gadw. Neo 
y dewisiwn i gyfaill neu blentyn i ni ei feddo yn hytrach 
na ni ein honain, Gali dyn ddymuno myned i Philadel- 
phia ar lawer o ystyriaetbau, tra ar yityriaethao ereill 
pwysicach, y dewisa beidio: felly gall dyn ddymono bod 
yn Gristion. Gail weled mai maDteisiol iawn yw bod yn 
Grigtion : gall weled pe byddai yn Gristion y byddai yn 
llawer haposach, ac yr elai i'r nefoedd wedi marw, ond 
etto nid yw yn ewyllysgar i fod yn Gristion. Bod yn 
EWYLLYSGAR i ofuddhao i Grist yw bod yn Gristioo. 
Fan ddewito dyn nfoddhao ì Ddow, mae yn Gristion. 
Ond yr holl ddymoniadao ag na ddeoant yn gyfryw ddew- 
isiad, ynt ofer, 

6. Dywed dyn weithian, ei fod yn cynnyg ei galon i 
Pduw, ond awgryma oa dderbynia Duw bi : mae byn yo 

Digitized by VjOOQlC 



850 

WfthuD. Betb a ofyn Daw ? Bod t chwî ei garn. Yn 
awr, mae dywedyd eich bod chwi yn foddlon i roí eich 
calon i Dduw, ond nafyn Dnw hi, yr un peth a dywedyd 
eîch bod chwi yn foddlon i garn Duw, ond na fyn Duw í 
ohwi ei gara, ac na oddef hyny. Dylid eglúro yr holi 
bethau hyn^ i'r pechadur» fel na chaffb un gongl dywell a 
dirgel i lechu ynddi^ lle na chyrhaeddo y gwirionedd ef; 

7. Tybia pechaduriaid weithiau yr edifathant, pan nad 
3^nt ond yn argyhoeddedig. Pa bryd bynag y cafier y d^ni 
ynllechu mewn un CELWYDD, gwnewch Vr gwirionedd 
ei symud, pa faint byqag o boen iddo fydd hyny. Os 
Uecha mewn rhyw gamsyniad o'r fath, rhaid i chwi ei 
luago allan, os oa feddyiiwch ei adael i syrthto i uflTem. 

8. Alae dynîon yn fynych yn edrych llawer araynt eu 
hMHain, ì weied a aiiant gaei dîm yno, rhyw deimlad neti 
giiydd» ag a'u canmolo i ayiw Duw ; a hyny o ddiffÿg 
addysg priodoi, Bu Dafydd Brainerd fel hyn yn hìr iawA 
yn chwìlio cwflwr eifeddwl, yn edrych am ryw deimladau 
ag a'u canmoìeot i ayiw Duw. Tybiai weithian iddo gaet 
y fath dejmiadau, adywedai wrth Dduw mewn gweddí, y 
teimlai yn awr fei y dyiasai, er derbyn ei drngaredd ; yoa 
gweiai ei fod o'i le, a chy wilyddiai iddo ddywedyd wrth 
Dduw iddo deimlo yn iawn. Feily, o eisiau addyag cy wir, 
gyrid ef braidd i anobaith, a hawdd gweied y dyoddefai 
yn fawr trwy ei fywyd, mewn pro&ad a defayddioideb, o 
ddiífyg golwg gywir ar y mater hwn : rhaid i chwi droì y 
pechadnr oddiwrtho ei hun, at rywbeth aratl. Tybier y 
pery efe i sylwi arno ei hun, nes yw ar fyned i anobaith : 
yna y ilwybr priodoi, y w troi ei syiw at ryw ddyladswydd 
y dylai ei chyflawni, neu at Grist ; ac, efailai,cyn y gwypo, 
caiffei fod wedi piygu i Dduw. 1>owyd ef oddiwrtho et 
hun, i ystyried rhesymoldeh gofynion Dow, digonolrwydd 
lawn Crist, neu rywbieth cyffelyb, ac wrth feddwl am 
hyny, rhoddodd ei galon i Dduw, a darfu ei ing. 

Nodiadau^ — l. Mae llafur gweinidogionyn liawer mwy» 
a'r rhwystrau yn fibrdd iachawdwriaeth yn llaw^r amlach^ 
o herwydd y cam«gyfarwyddiadau hyn ; trwy hyn, mao 
cyfarwyddiadauag a arfereot fod yn eglur, yn awr yn dy- 
wyliion. Dysgwyd pobl cyhyd i feddwi fod rhywbethmor 
ddirgei ac annealladwy yngbylch troedigaeth, fei nad 
ymdrechant ei ddeaii. Dysgwyd y tybiau anghywir hyn 
l^yhyd i ddynion, nes maept yn awr yn iieehu tu ol iddvo 



Digitized by VjOOQlC 



351 

a-cty wedant, ^' ni allaf edifarhau," " rhaid aros amser Bnẁ,'' 

a'r cyflfelyb. Digon un amser, fel y dysga y Bibl i ni, oedd 

dywedyd wrth bechaduriaid am edifarhau nea greda yn 

Nghrist; ond yn awr, sìaradir am ffydd fel egwyddor ya 

lle gweithred; ac am edifeirwch fel rhywbeth a osodir yo y 

meddwl, yn lle gweithrediad y meddwl ; a dyrysir dynion. 

Cyhaddir gweinidogion o bregethd heresi» am yr antariant 

ddysga mai gweithrediad y w ffydd,ac nid egwyddor; ac mai 

gweitíired yw pechod, ac nid rhan o gyfansoddiad dyn. 

Ac mae dynion wedi myned mor ddyrys, fel y rhaid bod 

yn fanol iawn i egiuro, nid yn uníg yr hyn na feddyliwch, 

ond yr hyn a feddyliwch os amgen byddant braidd yn sicr 

ogamgymmeryd, ac naill ai tyna cysar gaa i'w meddyliau, 

trwy fwrw eu dyíedswydd ar Dduw» neo redeg i anobaith, 

trwy feddwlna allant wneud yr hyn a ofynir er en iachawd« 

wriaeth. Mae yn fynych yr anhawsdra mwyaf i arwain 

pobl o'r dyryswch duwinyddol hwn, i'r hwn yr hudwyd 

pobI,ae iV ty wys ar hyd ffòrdd eglnr yr efengyl. Ymdden- 

gys fel pe arferasid y cywreinrwydd mwyaf i dywylla 

meddyliau pobl, a gwaa y wè gyfrwysaf o ddawinyddiaeth 

gan, yn tueddu igadwy pechadormewn niwi diddiwedd. 

Pwy, ag a fu mewn adfywiadau, na welodd rès faith o 

bethau ffolion, ag sy wedi eu dysgu, nes raae angen bod 

mor egiur ag A B €, a rbaid siarad à'r rhai a ddysgwyd 

oreo fel à phlant: mae eioh Doctoriaid wedi gwnead 

oymmaint i dy wyilu meddyliau dynion yn y pethau egluraf. 

Dywedwch wrth bechadur am gredu, efe a dry atoch, a 

dy wed, ** Beth a feddyliwch ; ooid egwyddor yw ffydd, a 

pha fodd y credaf nes y caffwyf yr egwyddor hon ?" Fel» 

oa dywed gweinidog wrth bechador y geirian a arferodd 

yr apoatoi yn adfywiad mawr dydd y pentecost, " Edifar- 

bewoh a dychwelwch, bob nn o honoch,'' hwy a atebant 

fel y dysgwyd hwynt, "O, tybiaf eich bod yn Arminiad ; 

Di fynaf i chwi ddysga Arminiaeth i mi; onid ydych yn 

gwadn dylanwadan dwyfol V' Digon i beri i ddynoliaeth 

wylo, yw gweled y ty wyüwch a fwriwyd o amgylch cyfar- 

wyddiadau eglar yr efengyl, nes i lawer o genedlaethaa 

gael en bwrw i affern* 

S. Llawer gwaeth i bechaduríaid yw cael y cyfarwydd- 
îadaa anghywir hyn na bod heb nn. Cafodd Crist fwy o 
anhawsdra i gael gan y bobl i roi heibio ea tybiaa ang- 
bywir am grefydd, na dim arall. Mae yr luddewon yn 

Digitized by VjOUy It: 



352 

ydyryswebhwnhyd beddyw; derbymasantdybiaá angliy* 
wir am ddnwinyddiaeth, gŵyrasanty gwir ynghylch rhyw 
bethan, ac ni elììr gwneud iddynt ddeall y pethan egluraf 
yn yr efengyl. Felly mae hi gyda phechaduriaid : y peth 
anhawddaf i'w wneud yw iymud y tybian aDghywir hyo, 
ag sy ganddynt am ddnwinyddiaeth, Hoffant iecbu yo 
y llochesaa hyn, am y gelwir hwy yn nniawngred 
lortkodox)t ac am yr esgusodant y pechador, ac y beiant 
Dduw, fei y ceir mai y peth anliawddaf yn llafor gwein- 
idog, yw en gyrn o honynt. 

3. Nid rhyfedd i'r efengyl gael cyn lleied o efiTaitht gan 
y llwythir hi â'r tybiau dyeithr hyn. Y gwir yw, na 
phregethwyd fawr o'r efengyl, er ya cannoedd o flyoyddau, 
faeb gael eì thywyllo gan ddowinyddiaeth anghy wir. Dy- 
wedir wrth y bobl y rhaid iddynt edifarhau, ac, á'r uo 
aoadi dywedir wrthynt nad allant edifarhau, nes mae y 
gwirionedd ei bnn wedi cael ei gymmysgaâchyfeihoroadÿ 
fel y paìr yr nn effaith ymarferol âchyfeiliorniid, a'r efeog- 
yi a bregethwyd sy efengyl araii, neo nid yw yn efeogyl. 

4« ŵeilwch ddeali beth a feddylir wrtíi íachan briw 
merch pobi Dduw yn ysgafn, a'r perygl o hyny. Hawdd 
iawn, pan fo pecbadoriaid dan argyhoeddiad, yw dywedyd 
ibywbeth a'o tawelo» nes y caffont naill ai gobaith gao, 
neo eo troi, á'o tybìao mor dywyilioo, fei y byddaot yn 
wastad yn Gristionogion eiddii, anwadal,amheos, a dilafor. 

5. Dibyna llawer ar y duil yr ymdrinir á dyn, pan dan 
argyhoeddiad* Dibyna ei gysnr a'i ddefnyddioldeb yn oi 
llaw yn fawr ar yr eglnrdeb, y grym, a'r dìysgogrwydd, 
ft'r rhai y rhoddir cyfarwyddiadan yr efengyi iddo, pan 
dan argyhoeddiad. Os ofna y rhai a ymdriniont ag ef eí 
drin yo ooest, bydd o hyd yo Gristioo egwan ac ambeos* 
Oa troir ef oil» ni wnatawer o les byth. Y ffordd oren yw 
ymdrin yn drwyadl ac eglnr â'r pechador, symud pob esgos 
a allo fod gaoddo, daogos yn egior beth ydyw» a beth 
ddylaí fod, ac efe a fendithia Ddow byth am iddo gyfarfod 
á rhai i'w drin yo fiyddioo. O eisian yr ymdríoíaeth 
trwyadl a maool hwn> troir ilawer y rhai ynt byth yn er- 
tbylod, a'r achos y w nad ymdriniwyd â hwynt erioed yn 
onest. Gobeithiwn yn dyner en bod yn Gristiooogioo, 
ond mae hyny yn ansicr ao amheus : ymddeogys fod 
eo troedigaeth yo newidiad tyb yn hytrach nac yn newid- 
ìad calon. Ond os, pan fo pechador dan argyhoeddiad, 

Digitized by V.:iUUy It: 



8«3 

y rboddwch y gwirionedd o*î flaeo, y chwilîwch ef» y 
drylliwch ei hen seiliau, ac yr ysgabwch ymaith ei nodd- 
feydd celwydd, ac y defnyddiwch air Dow fel tàn ac fel 
gordd, cewch y deuant allan a chanddynt olygiadao egLor» 
a ÍFydd gret', ac egwyddorion cedyrn, ddim yn Gristionog» 
ioD ambeua, cloíf, ac eiddil, ond yn rhai yn cyflawn ddilyn 
yr Arglwydd : dyna y flbrdd i wnend Cristionogion cryf* 
ion. Felly y bu hi yn neillduoi mewn amrywiol o adtyw- 
iadau diweddar. Clywais faen grefyddwyr yn dywedyd 
am y rhai ieuaînc, ** Ganwyd y rbai hyn yn wýr ac yn 
wragedd, yn en maintioli ; ni buont erioed yn biant; ond 
yr oedd ganddynt ar eu cychwyniad, aglurder barn a gryra 
ffydd hen grefyddwyr. Ymddengys y deailent athraw* 
ìaethau crefydd, ac y gwyddent beth i'w wneud, a phafodd 
i weithredn er dwyn adfywiadan yn mlaen yn weli na'r 
than amlaf o'r hen grefyddwyr.'^ 

Adwaenwn ddyn ienanc unwaith ag a drowyd pan oddi- 
cartref. Nid oedd gweinidog, na phregethn, na chrefydd, 
yn y Ue yr oedd efe yn byw. Aeth adref yn mhen 
tri diwrnod wedi iddo gael ei droi, ac yn ddioed ymosod- 
odd i weithio er cael adfy wiad* Sefydlodd gyfarfodydd 
ju ei gymmydogaeth, gweddiodd a Ilafuriodd,a bn adfyw- 
iad mawr yno, yr hwn a drefnai efe yn benaf : trowyd y 
rhan amlaf o brif ddynion y lle : y gwir oedd, iddo ef gael 
ei drin yn onest, y gwyddai beth oedd yn ei gylch. Dealiai 
y mater, a gwyddai ar ba dir y safai efe ei hon. Ni flinid 
ef yr hoil amser gan amhenon, pa nn a oedd efe ei hun yn 
Gristion ai peidio. Gwyddai ei fod yn gwasanaethu Duw^ 
a bod Duw gydag ef, ac felly aeth yn mlaen yn wrol yn ei 
waith. Ond os gadewch grefyddwyr ieuainc heb eu tynu 
o'n gobaìth gau a'n camsyniadau, gellwch gael haid o rag-r 
rithwyr, neu o grefyddwyr eiddil ac amheus, hawdd i'w 
cloffi gydag adfy wiad, ac felly yn ddiles : dylid eu dwyn 
ar y pryd i oleuni. Pan droir dyn yn y dull hwn, gellwcb 
ddibynu arno, a gwvddoch pa le i'w gaeh 

7. O herwydd addysgiadan anghy wir mae dynion yn gy* 
ffredin, yn hir dan argyhoeddiad. Lle y rhoddir cyfarwydd* 
iadau eglnr a ffyddlon i bechaduriaid, cewch yno yn gyffre- 
din, fod argyhoeddiadan yn ddyfnicn a üynẁm^ ond byrion. 

8, Lle y rhoddir cyfarwyddiadau eglur a manol i ddyn* 
ion dan argyhoeddiad, os na phlygant yn fuan, eu hargy- 
hoeddiadau a'u gadawant yn gyffredin. Yn y cyfryw 

2g 

Digitized by VjOOQlC 



854 

amgylchîadttn mae argyhoeddiadau fynyohaf yn fyrion ; 
Ue y twyllir dynion ft golygiadaa anghy wir, gallant gael ea 
oadw dros wythnoaaa, misoedd, nea flynyddaa, mewn eyf* 
Iwr nychlyd, ac o'r diwedd, efallai cael en hachab. Ond 
Ile y rhoddlr y gwir yn eglar o flaen meddwi peohadury ao 
y symadir ei gamsyniadaa, os na phlyga efe yn faan mae 
ei achoa yn anobeithìol. Os rhoddir y gwirionedd i weith- 
reda ar ei feddwl, ac iddo wrthwyneba, nid oes dim mwy 
i'w wnead. Yr Ysbryd yn faan a'i gâd, canys gwrth* 
wynebir yr offer a ddefnyddia. Lle y bo y cyfarwyddiadao 
yn aneglar, ac yn gymmysgedig à chyfeiliornadaay gaii yr 
Ysbryd mewn tragaredd ymryson dros flynyddaa» er caei 

{^echadariaid o niwl cyfarwyddiadaa gaa ; ond ddim ^ 
le yr eglarir ea dyledswydd iddynt, ac y gwesgir hwynt 
at ymostyngiad dioed,y dynoethir ea hesgosion^ac y gwneir 
liwvbr dyledftwydd yn olea iddynt. Yna, os na phiygant, 
^á Ysbryd Daw nwynt, ac mae ea cyflwr braidd yn 
anobeithiol. 

Os oes pechadnriaid yn y tŷ hwn, yn gweled eích dyled* 
awydd yn eglnr, 60CHËLWCH oedi. Os na phlygwoh, 
dichon y gâd Ysbryd Daw chwi, ac y COLLIR chwi. 

9. Mae y dull yr ymdrínia rhai à phobi dan wasgfa yn 
gryn debyg i oddefiad y Pâb. Arferai y Páb wertha 
goddefiadaa (indulgenceg) i becba, a hyn a barodd y di* 
wygiad dan Lather. Weithiaa prynai pobl oddefiadaa i 
becha dros ryw araser» nea i gyflawni rhy w becbod neili* 
daol, nea rífedi o bechodaa. Yn awr, ceir liawer o'r 
egwyddorhon mewn eglwysi diwygiedig : beth ond hyn 
y w dywedyd am i bechadnr aros ? Y swm yw, erchi iddo 
barhaa mewn pechod ennyd yn hwy, tra yr erys i Ddaw 
ei droil A beth yw hyn ond goddefiad i gyflawni pechod? 
Unrhyw gyfarwyddyd i ddynion naofyna iddynt afaddhaa 
i Ddow y n ddioed, mae mewn effaith yn ganiatad ìddynt bar- 
haa i becha yn erbyn Daw. Mae y fath gyfarwyddiadaa nid 
yn nnig yn ddrwg, ond yn ddinystrioi a chrenlon. Oa nad 
ynt yn dystry wio yr enaid fei yn ddiaa y gwnant y n fynych, 
òedant fwynhad y pechadar o Ddaw a Christ» ao mae efe 
mewn perygi o gaei ei goili byth, tra yn gwrando ar y fath 
addysgiadan. Mor berygias yw rhoi lle i bechadar feddwl 
y gail aros manad, cyn rhoi ei gaion i Ddaw, 

10. Mor beii ag y cefais gyfle i sylwi, y rhai a drowyd 
fwyaf sydyn, fynychaf ynt y Cristionogion gorea : gwB yr 

Digitized by VjOOQlC 



365 

baerir y gwrtiiiryDeb i hyn yn fynyeh ; ond credwyf nad 
oee saü i byny, er fod lUaws yn awr yn amhea eyflwr y 
dyn a drowyd yn sydyn. N'i rydd y bìbì sail i*w ddrwg- 
dybio : ni cboffbeir yn y Bibl am neb ag a fa yn hir yn 
eael ei droi ; cafodd pawb a goffbeir yno ea troi yn sydyn, 
Ac yr wyf yn creda na baasai cynnifer yn caeí ea cadw 
cybyd dan argyboeddiadaa, a'r cwbl, yn fynychy yn di» 
Aana yn y diwedd» oni baasai i addysgiadaa anghywir 
dnwinyddion berí i ddynion feddwi nm atieni drai. Ÿa 
nyddiaa yr apostoìion, ercbid i ddynion edifarhaa, A 
gwnelent byny àryd hyny. Ni ddy wedai neb bryd byoy nad 
al|ai. Y dyb bon am analla dynioD i afaddbaa i Ddaw, 
;ü esyd iaii yr ing a'r trallod gobiriedig bya, ac efallai, y 
dioystr, a ddyoddefa llawer, Paa bo pecbadar wedi ei 
ddwyn ì weled beth «y iddo i'w wneud, ac yr ymosodo ar 
nnwaith i'w WNSUD, yn gydTredin mae yn ei wnead, 9 
eheir fynyobaf y deii y cyfryw ddyn, ac y bydd yn ddiys- 
gog, Ni bydd yn an o r rbai ag y mae anhawsdra yn wastad 
Vw cael at ea dyledswydd, fel myned à lioDg yn erbyn 
gwynt a llanw. JËdrycber ar y proffeswyr ag y rhaid yn 
waatad ea llasgo at ddyledswydd» a cheír na cbawsanl 
gyfarwyddiadaa eglar a cbyson pandrowyd hwyntyatheb- 
ygol yr ''ofnant hwy yaghylcb y rbai a droer yn sydya/* 
Ofni ynghylch y rbai a drowyd yn sydyn 1 Cafodd rbai 
o'rCristionogioD goreü a adwaeoaf 6 ea hargyhoeddi a'a troi 
mewD ychydig o faaadaa. Mewa rban o bedair o'r amser 
f bam i yn ilefara, deffrowyd llawer o bonynt, a daethaDt 
ailan o da yr Arglwydd, a baont byth yn oleuadau disgiaer^ 
acyngyffredindangosasantyrondiysgogrwydd gydachref- 
yjddy ag a wnaethant wrtb ddyfod aliaa o du yr Arglwydd. 



DARLITH XIX, 

CTPARWYDOIAOAÜ I DOTOfíWfiLËOÍOlON. 
Portba (y ŵyn.— Ioan 21. 15. 
Yr ydych chwi, ag sy ya darllea eicb Biblau, yn cofiò 
aefylifa y geiriaa hya, a ohaa bwy eu llefarwyd, Cyfeìr- 
iwyd hwy gan Grist at Pedr, wedi iddo wada ei Arglwydd, 
a phroffesu edifeirwch. Tebygol mai an o'r dybenion ag 
pe4d pn Grist mewn golwg, wrth adael i Pedr becba mor 



itizedbyG00glv: 



856 

erchyll à gwadn ei Athraw, oedd dyfnhaa gwaìth ei ras 
ynddOi ac felly ei addasu at y gwaith neilldaol y hwriadai 
ei alw iddo, gosod i iawr sail yr eglwys Gristionogol, a 
gwilio dros les ysbrydol y dychweledigion« Yr oedd 
angen graddaahelaetho waith gras yneienaid^i'w addasa 
i arwain ereiU trwy y temtasiynau i ba rai yr oedd y prif 
Orístiooogion, yn enwedig, yn agored. 

Eglur y w, er y meddai Pedr gymhwysderau naiuriol at 
y cyfryw waith, etto nad oedd ond sant arwynebol. Tebygol 
ei fod wedi ei droi cyn hyn, ond yr oedd yn wan, ac arosai 
cymmaint o erwinder a phoethder naturiol ei dymmer, fel 
yr oedd o hyd yn hárod i gyffiroi a thramgwyddo wrth bob 
peth a'i croesai, fel yr oedd o hyd yn hollol anaddas at y 
gwaith neiUduol y bwrîedid ef iddo. Bwriadai Grìst ef 
at y fath waith neiUduol, fel yr ymddangosai fod angeo 
rhywbeth i'w addasu ato, a'i wneud yn gyfryw sant, fel na 
wnelai gwrthwynebiad etto ddim ei gynhyrfa, nac anhaws* 
dèrau ei Iwfrhau, ac na wnelai llwydd na bri ei niweidio, 
trwy ei chwyddo à balchder. Gan hyny, cymmer Crfst y 
ffordd effeithiol a nodir yma ì ymdrin ag ef, i ddiogelu, ar 
unwaith, waith trwyadl yn ei enaid. 

. Mewn modd serchiadoi, er dwyn i*w gof ei bechod a 
chariad Crist» gofynodd iddo, '*Simon» mab Jonà, a wytti 
yn fy nghara i yn fwy nà'r rhai hyn?" Gan arwyddo 
amheuaeth ynghylch hyny. Ëtyb Fedr, ** Ydwyf, Argl- 
wydd, ti a wyddost fy mod yn dy garu di." Dywedodd 
yntau wrtho, ** Portha fy ẃyn." Yna gofynodd drachefn 
iddo, fel pe mynai ddarllen ei enaid drwyddo, '^Simon, 
mab Jona» a wyt ti yn fy ngharu i?" Atebodd Pedr etto 
yn gadarn ac eofn, " Ydwyf, Arglwydd, ti a wyddost fy 
mod yn dy garu di." Crist a ofynodd iddo etto, y drydedd 
waith, yn bwysig. Ymddangosai yn gwasgu y mater, fel 
pe mynai chwilio ei galon, i weled a wadai Pedr ef byth 
etto, Teimlodd Pedr; dywedir iddo dristau; nid aeth 
yn boeth — ^nid ymffrostiodd, fel y gwnaeth ar dro cyn hyny, 
'*Pe gwadai pawb di, etto ni wadwn i dí ;" ond tristaodd, 
plygoddy liefarodd yn dawel, apeliodd at yr lachawdwr ei 
han, fel pe erfyniai arno beidio amheu ei ddidwylledd ya 
hwy, "Arglwydd, ti a wyddost bob peth : ti a wyddost fy 
mod i yn dy garu di.*' Crist yna a roddodd iddo ei arch 
olaf, •* Portha fy nefaid." 

Wrth ddefaid ac ẃyn yma, yn ddiau» y golygai Crist 

Digitized by VjOUy It: 



367 

Oristiondgîoa» aelodaa o'i eglwys; yr ŵyn, tebygol» a ar« 
ddaogosent ddychwaledigîon ieuainc, y rhai na feddant 
fawr o brofiad a gwybodaeth grefyddol, am hyny ynt mewn 
aogen sylw a thrafferth neilldnol» iV cadw rhag niwed, 
a\i dv8ga i fod ya wasanaethgar. A phan archodd Crist 
i Pedr borthi ei ddefaid, cyfeiriai yn ddiaa at y gwaith 
pwysig ag oedd i Pedr, sef gwylio dros yr eglwysi new« 
yddion mewn gwahanol barthau, a hyfforddi dychweledig- 
ion ieaainc« a'a tywvs i ddefnyddioldeb a hapmsrwydd. 

Yt oedd fy narlith olaf ynghylch cyfarwyddiadaa cy wir 
i bechadariaid trallodedig, Arweinia hyn fi yn naturiol i 
aylwi ar y duli y dylid trin dychweledígion ieuaioc« a'r 
«yfarwyddiadan ddylent gael. 

Cÿfartpyddiada» i ddyehweledigühií ieuainep 

Wrth drin y mater hwn, bwriadaf» 

1, Nodi amrywiol o bethaa gyda golwg ar obeithion dyr 
/chweledigüm ieuaine. 

1. Dylid peidio dywedyd dîm wrthynt i greu gobaith» 
Ni ddylid yn gvffredin grybwyll dim wrth bersopan argy- 
hoeddedig, a daeddo i beri iddynt dybied iddvnt brofi 
«crefydd» nes y deallont hyny en haoain* Ni noffaf yr 
«nw " crefydd brofiadol," a defnyddiaf ef yn unig am ei fod 
jyn enw cyffredin : mae yn wrthnni ypddoiei hun. Beth 
yw crefydd? ITfadd-dod i Ddnw. Tybiwch i chẁi 
glywed deiliad da yndywedyd iddo brofi nfadd-dod i gyf- 
raitb ei wiad : gw^Iech nad oes synwjrr y n hyoy. Nea 
dtybiwch y siarada plentyn ynghylch profi afudd-dód i'w 
4ad. Pe gwjddai beth a ddywedai, dywedai iddö ufudd^ 
àau Vw dad: fel y djrwed Paul wrth y Ehafeioiaid, 'H^hẃi 
a ufuddka»$ck ẃ jfabu i'r fforf o atbrawiaeth a draddod- 
wyd í chwi»*' 

Yr bya afwráadaf ddywedyd yw, mai gwell, yn gyffredin« 
yw gadael iV gobaitb nen y grediniaeth en ood wedi ea 
Iroi, |;«di 4» hono ^i hnn yn ea meddyliaa. Dygwydda 
weilhiaH fod personaa wedi eo gwir droi» ond o herwydd 
rhyw dybiaa a ddysgwyd iddynt am grefydd, nt wyddant 
iiyny^ Mae ea barn am grefydd, a'i heffeithian ar y 
meddwl mor aaghywir, fel na thybiant y meddant hi^ 
fihoddaf engrai^ <o byn. 

Bai blynyddaa yn ol yr oeddwn yn llafario me#n man 
Ue yr «edd adfywiad, ac yr oedd yno ddynes ienanc o 
JBâst^A, Dygasid hi i fyna yn tJndodiad; iàawsai jj;ry» 

Digitized by VjOOQ It: 



358 

addysg,acyroedd yn ddeallus ynghylch llawer o bŷncîan ; 
ond yDgbyioh orefydd yr oedd yn dy wyll iawn. O'r diw- 
edd argyboeddwyd hi o bechod : cafodd deimlad dwfn o'i 
gelyniaeth erchyll yn erbyn Daw. Dys^casid hi i ddeall 
gweddasdra, ond daetb ei gelyniaeth at Dduw gymmaint, 
a thorodd allan mor arswydas, fel yr oedd ei geiriaa yn 
ddycbrynllyd. Arferai ddyfod i gyfarfodydd rbai trallod- 
edig, lle y siaradem â phob an ar wahan; a theimlai mor 
groes i Ddaw fel yr arferai beri terfysg. Ërbyn y deawo 
o fewn i ddau nea dri eisteddle ati, fel y gallai glywed yr 
hyn a ddywedwn yn isel wrth ereill, dechreaai wnead 
sylwadaa mewn atebiad, fel y gallwn ei oblywed* A dy- 
wedai y pethaa chwerwaf yn erbyn Daw, ei raglnniaeth, 
a'i ddall o ymdrin à dynolryw, fel pe bnasai Daw yn or- 
meswr anfeidrol : llefarai am dano fel y bôd mwyaf ang- 
hyfíawn a chreulon yn y bydysawd. Ymdreohwn ei 
dystewiy am y terfysgai sylw éreill. Dystawai weithiaa,a 
rheolai ei thymmer dros enyd, ac weithiaa codai ao ielai 
.allan. Anfynych y gwelaìs elyniaeth y galon yn codi mor 
uchel yn erbyn Daw. Un noson yn y cyfarfod i raì traii- 
odedig, wedi iddi fod yn anesmwyth iawn, fel yr oeddwn 
yn nesa ati, dechreaodd ateb fel arferol, dystewais hi» a 
dywedais wrthi nad allwn siarad à hi yno» ond gwahoddais 
hi i ddyfod ataf bore dranoetb, ac y siaradwn à bi. 
Addawodd ddyfod, ond, ebe hí, f*Mae Daw yn anghyf- 
iawn, mae yn anghyfíawn anfeidrol. Onid yw yn Holl« 
aliaog? Paham gan byny na ddangosodd fy nghyflwr i mi 
cyn hyn? Paham y gadawodd fi i fyned rhagof cyhyd? 
^aham y gâd efe i fy nghyfeillion yn Boston aros yn yr 
anwybodaeth hwn ? Maent hwy mor alynol i Dduw â 
finan, ac ânt i afí^ern. Paham na ddeogys efe y gwir 
iddynt am ea cyflwr?" Ac aeth ymaith yn y dymmer hon. 
Daeth ataf dranoeth, yn ol ei haddewid. Fel y daeth i 
mewn sylwais fod ei gwyneb wedi newid, ond nidaywedaìs 
air am hyny. *' O," ebe hi, " newidiais fy meddwl am yr 
fayn a ddywedais neithiwr am Ddaw; ni thybiaf iddo 
wnead an cam à mi, a thybiaf y caf grefydd rywbryd» 
canys caraf yn awr feddwl am Ddaw. Bum yn bollol o'm 
lie ; yr acbos na wypum fy ngelyniaeth o'r blaen» oedd, na 
fynwn, Arferwn ddarllen y Bibl, ond yn wastad eíwn 
heibio i'r adnodau a barent i mi deimlo fel pe baaswn yn 
bechadur coiiedig; a'r rhai a lefarent am Grist fel Daw, 

Digitized by V3UUy It: 



359 

«Iwn heibio iddynt heb ea hystyried ; yn awr gweiaf niai 
arnaf fi oedd y bai, nid ar Ddaw, na wypam fwy am daoaf 
fy han; newidiais fy meddwl/' Ni feddyiiai bi fod hyn 
yn grefydd, ond hyderai y caffai grefydd rywbryd, am ei 
bod yn oarn Daw gymmaint* Ni ddywedais air i beri iddi 
feddwl y tybiwn ei bod yn Gristion, ond gadewaia iddi hi 
gaagln hyny» Apharhaodd droa enyd a'i mheddwl morllwyr 
ar Dduwy fel na ofynodd a oedd hyn yn grefydd ai peidio. 

Níwed mawr, yn gyflredin, yw cefnogi peraonaa i 
obelthto ea bod yn Griationogion. üawdd iawn y w i chwi 
farou yn fyrbwyil. Os ynt, gwell iddynt ddyfod en hon* 
aìn i ddeall hyny, Tybier na welant hyny ar anwaith ; 
gallant blyga yn ia nac erioed, ond yna codant mor eglaf 
a chadam, fel y gwyddant pa le y maent« 

2. Pan fo peraonaa yn gobeithio ac etto yn amhea, mae 
hyny yn gynredin, am nad yw y gwaith yn drwyadL Oa 
cawaaot radd o argyhoeddiad, mae arnynt angen chwaneg. 
Maent heb ollwng ea gafael yn llwyr yn y byd, nea yn ea 
pechodaa, ac mae angen ea gwthio yn ol» yn hytracb na'a 
bannog yn mlaen* Os gwelwch le i amhea, nea os cewch 
ea bod hwy yn amhea, tebygol iawn fod rhyw reswm da i 
amhea, Feraonaa weithiaa a obeithíant yn Nghriat, wedi 
byny cofiant rhyw bechod, ag y rhaid ei addef wrth ddyn« 
ion; nea iddynt ryw dro enllibio nea dwyllo» ac y rhaid 
'gwnead iawn, ac yr effeithia hyny gymmaint ar ea bri nea 
ar ea c6d, fel y petrasant, ac y gwrthodant wnead ea dyl- 
edawydd. Tristâ hyn yr Ysbryd, dwg dywyllwch iV 
meddylian hwy, yn ddian, a gwna iddynt yn briodol ofni 
nad ynt wedi ea gwir droi. Pan bo dyn wedi ei wir droi, 
ceir yn gyffredin, pan fo mewn amheaon, yr esgenlaaa 
ryw ddyledswydd. Dylid ei chwiiio fel â chanwyll, a 
pheri îddo gyflawni y ddyledswydd, apheidio gadael iddo 
obeithio nes gwnelo hyny. Priodol» fynychaf^ yw bwrw 
i mewn ryw wirionedd Ilym, a dreiddio drwyddo, rhyw- 
beth a wywo ei obaith fel gwyfyn. Gwneler hyn tra fo 
Yabryd Daw yn ymdrin ag ef, gwneler hyn yn iawn, ao 
nid oes perygl iddo wneud niwed. 

I eglaro hyn: adwaenwn ddynes ag oedd yn aelod 
eglwys, ond yn rhagrithio yn erchyll, profodd hyny trwy 
ei hymarweddiad, ac addefodd hyny yn gyflawn wedi 
hyny. Mewn adfy wiad deffrowyd ac argyhoeddwyd hi yn 
ddwysi ao yn mhen enyd cafodd obaith. Daeth at wein- 

Digitized by VjOUy It: 



860 

idog i sÌArad ag ef yoghylch ei gobaith, ac efb a roddodd 
y gwirionedd yn y fath fodd o flaen eí raheddwl ag a 
ddystrywiodd ei gobaìth. Ba wedi hyny dan argyhoedd- 
iad dro8 lawer o ddyddiaa» ac o'r diwedd daeth i obeithio 
drachefn. Adwaenai y gweinidog ei thymmer» a beth oedd 
angen arnì, ac efe a cbwaiodd eì gobaith eilwaith. Ae yna 
hi a blygodd i'r llawr, fel nad allai ddal. CHWILIODD 
Ysbryd Daw ei chalon mor fanol, fei y darfa ei grj'm corff- 
orol droa amser : ac yna daeth allan yn blygedig. Cyn 
hyny» yr oedd yn an oV gwrthryfelwyr balchaf yn erbyn 
llywodraeth Daw ag a fa crioed, ond yn awr daeth yn 
ostyngedig, ac yn an o'r Cristionogion mwyaf gŵyl, tyner^ 
a bawddgar, a weiais erioed : a pharhaodd felly. Dyna y 
ffordd, yn ddiaa,i ymdrin â hì : dyna y driniaeth a ofynai 
oi chyflwr. 

Baddiol yn fynych yw ymdrin â phersonaa yn y ffordd 
hon: mae rhai personaa yn natwrioí yn sarug yn ea tym- 
mer, a tbrwsgl yn eu hymddygiad. Mae o bwys neillduol 
i'r cyfry w gael ea trin yo onestpabryd bynag y dangosont 
obaith yn Nghrist. Ûs na bydd ea hargyhoeddiad hwy, 
ar ^ cyntaf, yn ddwfn a tbrwyadl^ byddant lawer iawn yn 
llai defnyddFol a hapas, nac yn amgen y bnasentp pe 
cawsentea chwiiio yn drwyadl a medras. Os calonogir 
hwy ar y cyntaf^ héb ea trin yn onest, os gadewir hwy i 
fvned rhagddyntt beb ea chwilio yn ddigonol, arosant yn 
círwsgl, a thorant allan yn fy nych, er ni wed mawr, i'w cysar 
personol, a'a dylanwad a'a defnyddioldeb fel Cristionogion^ 

Mae o bwys cjrmmeryd mantais ar y cyfryw bersonaa tra 
byddont yn y teimladaa neiliduol byn, fei y galler ea llanio 
i ddall priocfol. Nac arbedwch hyd yn oed blentyn, neu 
frawd» nea ŵr, nea wraig : gwnewch waith trwyadi. Oa gob* 
«ithiant, ac y dygantddelw Cristt maent yn Gristionogion. 
Ond os byddant yn amheos— os nad ymddengys ea bod 
wedi en faollol newid^ drylliwch hM gobaith, trwy eachwilio 
â'r gwirionedd llymaf^ a gadewch i'r Ysbryd wnead ei 
waiüi yn ddyfnach. Os etto na bvdd y ddeiw vn amlwg« 
gwnewch hyny eilwaüh — plygwch hwynt i ysbryd mabaldd, 
ac yna gobeithient: yna byddant ya Gristiooogioo golea a 
thrwyadl. Trwy y fathdriniaeth,gwelais yn fynych bersonaa 
o'rtymmeraa mwyaf ystyfnigac anhyfrya,yncaelea nhewid 
gyramaint mewn ychydig o ddyddiaa, fel yr ymddangoseni 
fel bodan gwahanoL T^biech i waith by wyd o driniaelh 

Digitized by V3UUy It: 



361 

gael ei wneiid ar nnwaith. Hyn yn ddian oedd amcan 
trîniaeth Gríst ar Pedr. Cawsai ei droi, ond chwyddasai 
gan falchder ysbrydoi a hunan, ac yna syrthiodd, Wedi 
hyny, plygodd Grist ef eîlwaith, trwy eì chwilio deir- 
gwaith â'rgofyniad, <*Simon, mab Jona» a wyt ti yn fy 
ngharn i ?" Ẃedi hyn, ymddengys iddo fod yn sant sef-^ 
ydlog a llafurns weddill ei ddyddiau, 

Nidoes angen iddychweledigion ien^ìnc Utyanaearwyddo 
amhenon ynghyleh eu traedigaeth. Nìá oes mwy o angen t 
berson amheu ynghylch ei fod yn awr yn ffafr llywodraeth 
Dnw, nac sy i ddyn amheu ynghylch ei fod yn £Fafr ein 
llywodraeth ni neu ryw un arall. Mae yn wrthun ynddò 
ei hnn, i ddyn siarad ynghyloh amheuon ar y fath beth, 
os yw yn ddyn deallus ac vn gwybod am beth y siarada; 
Tybiwyd yn hir mai rhinwedd y w i ddyn amhen ei fod yn 
Gristion ; ond dyfais o eiddo y diafol yw meddwl fod rhin- 
wedd mewn amheu. *'Gymmydog, a ydych chwi dros 
ein llywodraeth ni, neu a ddewiswch chwi eiddo Rwssia ì ^ 
** Mae genyf ry w obaith y car^f ein lly wodraeth ni, ond 
mae ynof lawer o amheuon." Rhyfedd I *' Fam, a ydych 
chwi yn caru eich plant?'' '^Syr, yr wyf ẁeithiau yn 
grynedig yn gobeithio fy mod yn eu caru, ond gwyddoch 
ìuae yn y goreu en hamheuon." ** Wraig, a ydych chwi 
ÿn caru eich gwr?" '^Ni wn — ^tybiaf weithian fy mod» 
ond gwyddoch mae y galon yn dwyllodrus, a dylem fod 
yn ochelgar, ac nid yn rhy hyderus.'' Pwy a fynai y fath 
wraig? **Wr,9, wyt ti yn caru dy wráig a'th deulu?" 
** Och, gwyddoch mai creaduriaid gwaelion ydym, ni ad» 
ẁaenwn ein calonau ein hunain. Gredwyf fy mod yn en 
oaru, ond díchon y twyllirfí." Gwarthus! 

Yn gyffredin, mae bod person yn amheu, yn gwneud ei 
dduwioldeb yn amheus iawn. Ni ddylai gwir Gristion 
amhen ; pan fo rhywun yn ilawn o amhenon, dylech yn 
gyffredin ei gynnorthwyo i amhen. Mae mor hawdd 
teimlo serch at Dduw, ag yw teimlo serch at ry wun aralí. 
Owyr mam y càr hi ei phlentyn. Pa fodd ? Trwy deimlad: 
hi a deimla weitfarediad y serch hwn ; ac a'i gwel yn 
gweithredu bob dydd. Yn yr un modd gall Gristion 
wybod ei fod yn caru Duw, trwy el deimlad o'r serch hwn, 
a thrwy ei weled yn rheoli ei ymddygiad yn barhaus. 

Gyda golwg ar rai newydd eu dycbwelyd, cyfyd yr 
amheuon hyn yn gyffredin o herwydd na thrinwyd hwynt 

Digitized by VjOOQlC 



862 

jTB briodol» AO na ddysgwyd hwynt yn ddigonoi, noo na 
phlygwyd hwynt yn drwyadL £r dim, ni ddylid en gadael 
yn y fath gyflwr, ond dyíid ea dwyn, os gellir, trwy y fath 
Bewidiad cyflawn, ag nad amheaont yn hŵy . Mae amheuoa 
Cristion yn rhwystr i*w ddefnyddioldeb ; maent nid ya 
nnig yn ei wnend ef yn athrist, ond yn gwneod ei grefydd 
yn dramgwydd i bechadariaid. Beth dybia dynion am y 
fath grefydd ? Dywedant, '*Mae y bobl hyn yn wastad ya 
ofni meddwl y meddant ddim syiwedd ; maent yn wastad 
yn crynn» ao yn amhea ei bod yn sylwedd, adylent wybod 
a oes rhywbeth ynddi ai peidio ; canys os y w yn rhy wbeth, 

Îmddengys y medda y bobl hyn hi, a tbaeddir fi i amhea* 
^afodd bynag, rhoddaf hi beibioyn awr; canysni chredaf 
y damnia Daw 6 am beidio sylwi ar beth a ymddengys mor 
ansicr." Mae gobaith siriol a chadarn yn Nghrist yn an-» 
hebgorol ì fod yn ddefnyddiol ; am hyny dyiech dría ao 
arwain dychweledìgion ieaaìnc fel y caffont obaìth cyaea 
a chadam. Oeliir gwnead hyn» fynychaf» os ymdrecbir ya 
ddoeth, ar yr amser priodol, sef, wrth ddechrea crefyddas 
ac ni ddylid rhoi Uonydd iddynt nes ei wnead. 

Gwb y methir weithiao; daw yr addysgiadaa gorea 
weithiao yn aneffeithiol; ond bydd fayn yii gyffredin o her« 
wydd afiechyd,a cbyflwr y gewynion. Cewch ddyn weithiaa 
yn analiaog i ymresyma ar ryw bwnc, ac felly ni tbrecfair 
ei gamàyniadaa gan addysg. Ond fynychaf camgymmerant 
gyflwr ea calonaa, am y barnant dan deimlad o afiechyd 
oorfforol. Pobl weithiaa dan iselder ysbryd a ânt braidd 
î anobaitb. Ni arosaf yn awr i drin hyn ; ond hawdd y w 
i bersonaa cyfarwydd â natnr eglnro y mater hwn ; a gellir 
gweied mai ỳr nnig ffordd i drin y cyfryw bersonan» yw 
adferyd ea hiechyd yn mlaenaf^ a dwyn ea gewynion i 
rym priodol, ae felly symod yr acbos naturiol o'n prndd* 
der, ac yna gallant dderbyn a chymhwyso eich addysgiadaa 
at ea meddyliaa. Ond os na allant yn y ffordd bon symad 
ea prodd-der a'a hofnaa, geliwcb o leiaf ochelyd gwneüd 
an gwir niwed iddynt trwy roi cyfarwyddiadan drwg 
iddynt. Gwnam Gristionogion profiadol yn ý tywyllwch 
hwn, yn meddwl fod amhea yn wastad yn ofynol» nea ei 
fod yn rhinweddol, nea yn arwydd o ostyngeiddrwydd : 
a chymmerai Satan fantais oddiar hyny, ac oddiar gyflwr 
«a iechyd, a gyrai|hwynt braidd i anobaith, Dylech wylto 
yn erbyn byn, trwy ochelyd y cyfeiliornad wrtb ddysga 

Digitized by VjOOQlC 



«refyddwyr ienaino. Dysgwch iddynt yn Uebod rbinwedd 
mewn amheu, mai pechod yw fod nn achos i amhea, ac 
mai pechod yw amhen heb nn rheswm, ac mai peohod yw 
bod yn bmdd a blino ereîll â'u tristwch. Ac os dysgwch 
iddynt yn drwyadl beth y w crefydd, ac y dangoswch iddynt 
yn EGLURbeth a fyn Duw iddyntwnenthnr, a'n harwain 
iV wnend yn eofn a phenderfynol, yn gyffredin ni flinir 
hwy gan ofnau ac amheoon, ond byddant yn Gríationogioo 
goleu, bywiog, siriol, a ehynnyddol : yn frí i'r grefydd a 
broffesant, ac yn fendith i'r eglwys a'r byd. 

II. Nodaf rai pethan teiiwng o sylw gyda goiwg ar eu 
huniad â'r eglwys. 

1. Dychweledigion ienainc a ddylent, yn gyffredin^ 
geitio derbyniad i eglwys Crist yn ddioed: sef, mor fnaD 
ag y caffont gyfle. Dylent beidio dyêgwyl. Os dechrenant 
ddysgwyl wrth gychwyn gyda chrefydd, tebygol y byddant 
o hyd yn dysgwyl, ac heb wneud fawr byth i bwrpas. Otf 
dysgir hwy i ddysgwyl dan argyhoeddiad, cyn rhoi ea 
hnnain i Grist; neu ddysgwyl wedi troedigaeth, cyn rhoi 
eu hunain yn gyhoeddns i Dduw trwy uno &'r egiwys, 
tebygol mai cloff ao anwadal fyddant trwy eu bywyd. Y 
peth cyntaf ddyiid ddysgn idoynt yn wastad, yw, Peidio 
oedi icn am»er pan ddangoso Duw eu dytedâwydd. Proffes* 
wn t ni roi heibio y duü hwnw ; gwnawn hyny a byddwn 
yn gyson. 

Ŵrth ddywedyd y dylai dyehweledigion ieuainc gyn* 
nyg eu hnnain i'r eglwys yn ddioed, ni ddywedaf y dylid 
yn wastad eu derbyn yn ddioed. Bhaid i'r eglwys ben* 
derfynu a ddylid eu derbyn yn ddioed ai peidio. Os na 
foddlonir yr eglwys yn eu cylch, gallant erchi iddynt aros 
nes y caffont foddlonrwydd yngbylch en cymmeriad a'u 
didwylledd. Mae hyn yn fwy angenrheidiol mewn dinas* 
oedd mawríon nac mewn gwlad, am y gall cynnifer o ber* 
ftonau dyeithr geisio derbyniad, ac felly dylid holi yn eu 
cylch cyn eu derbyn i gymmundeb. Ond os dewisa yr 
eglwys gadwrhywnn yn ol, gorphwys y pwysarnynt hwy, 
Ni oedodd efe ufudd-dod i orcbymyn Gríst, ac felly ni 
thrístaodd yr Ysbryd, ac felly ni wir niweidir ef os yw yn 
ffyddlon mewn pethau ereill. Ond, os esgeulusa efe y 
ddyledswydd o hono ei hun, ft yn fuan i dywyllwch, a 
thebygol y gwrthgilia. 

2. Os na bydd rheswm neilldnel dros oedi, dylai yr 

Digitized by VjOOQ It: 



964 

eglwys yn gyffredin eu derbyn pan geisiant hyny. Os 
meddant wybodaeth ddígonol ynghylch crefydd i ddeall 
beth a wnant, ac os ynt o ran eu cymmeríad fel y gellir 
hyderu yn en didwylledd wrth broíFesa, ni welaf reswm 
i'w cadw yn ol. Ond os bydd rhesyman digonol yn marn 
yr eglwys, i beri iddynt aros amser rheaymol, arosent, 
mewn ymostyngîad i'w barn hwy. Dylai yr egiwys, pa 
fodd bynag, ystyried pwys y mater; os cadwant o'r egl^^ys 
rai a ddylent fod ynddi,pechant, a tbristánt yr Ysbryd Glân* 

Nì ellir rboi rheolau ynghylch hyn addas at bawb: mae 
cynnifer o resymau a gyfreithlonant gadw personan yn ol, 
fel na all rheolau cyfiredinol eu cyrhaedd oil. £in dnll 
DÌ yn yr eglwys hon, y w cadw pérsonau dros fís, cyn ea 
derbyn i gymmundeb« fel y cafib yr eglwys gyfle i holi yn 
eu cylch, gan fod cynnifer o bonynt yn ddyeitbriaid. Ond 
yn y wlad, lle bo y gynnulleídfa yn sefydlog, a phawb wedi 
cael eu dysgu o'u ieuenctyd yn athrawiaeüiau crefydd, a 
Ue bo pawb yn adnabyddns, mae y peth yn wahanol» ac nî 
welaf un rheswm paham na chafi*ai personau o gymmeriad 
da eu derbyn, yn gyfiredìn, yn ddioed. Os nad oedd dyn 
yn meddwi, neu yn euog o rywbeth cyfielyb, derbynier ef 
mor fuan ag y gallo roi prawf rhesymol a boddhaol oV 
gobaith sy ynddo. 

Egiur yw mai felly y gwnelai yr apostolion. Nid oes 
nn prawf yn y Testament Newydd, iddynt erioed gadw yn 
ol ddyn a chwennychai gael ei fedyddio ac uno âV eglwys. 
Gwn na foddlona hyn rai pobl, am y tybiant nad ydym 
ni ar yr nn tir: ond ni welaf fi nad ydym. Dy wedant fod yr 
apostolion yn ysbrydoledig: gwir; ond ni chanlyna ea 
bod yn ysbryilcledig i ddarllen cymmeriadan dynion, fel 
m cedwid rhag camsyBÌadau ynghylch y mater hwn* Ar 
y llaw arall, gwyddom nad oeẃiynt yn ysbrydoìedig yn hyn, 
oanys gwyddom iddynt gamgymmecyd, fel y gali gweinid- 
ogion wneud yn awr; am hyny yr oeddynt ar yr un tir â 
Dinnau ynghylcb byn. Tybid fod Simon y swynwr yn 
Gristion, bedyddiwyd a derbyniwyd ef i gyramundeby a 
bu mewn bri nes iddo gynnyg prynu yr Ysbryd Glân ag 
ariao. Arferai yr apostolion dderbyn rhai oddiwrth ba- 
ganiaeth yn ddioed. Os gallent hwy dderbyn personau 
na chlywsent» efallai, ond un bregeth efengylaidd, ac na 
feddent Fibl, ac na buont mewn ysgol Sabbothol, na dos- 
parth Biblaidd erioed, diau na raid peri cynnwrf, os barna 

Digitized by VjOOQlC 



365 

eglwys yn brìodol dderbyn personaa o gymmeriad da, ag 
a feddant Fibl, ac a byfibrddwyd mewn Ysgol Sabbotíiol, 
ao á eisteddent dan weinidogaetb yr efengyl, a'r rhai, gan 
byny, y gellid tybied y deallaDt beth y maent yn eigyich, 
ac na phrofiesant yr byn ni tbeimlant. 

6wn y gellir dywedyd na raid i bersonau a broffesant 
grefydd yn awr, wnead yr nn ebyrth er mwyn crefydd ag a 
wnelai credinwyr gynt, ganhyny fod dynion yn fwy parod i 
ragrìthio. Mae hyny yn wir i ry w radd : ond, ar y llaw 
arall» dylid cofìo; o herw^dd yr addysg sy ganddynt yng- 
hylch crefydd, nad y w mor hawdd iddyDt dwyllo eu banain» 
ag oedd i'r rhai a droid ag na feddent y fath fanteision. 
Dichon y temtir hwy i dwylto ereill, ond haeraf, yn wyneb 
y golenni afeddant, nad ywdychweíedigion yr adfywiadau 
mawrion hyn, hanner mor agored i dwyllo eu hanain, a 
boddloni ar obaith gau, ag oedd pobl yn amser yr apostoU 
îon. Ac felly credwyfnad yw yr eglwysi a ymdriniant yn 
fiyddlon â dychweledigion ieaainc, a'r rhai a ddangosant 
rym crefydd, mor debyg o dderbyn cynnifer o bersonau 
heb eu troi ag oedd yr apostolion. 

Mae o bwys i'r eglwysi fod yn ddoeth yngbylch byn. 
Gwnawd niwed mawr trwy gadw persohau yn hir o'r 
eglwys i edrych a oeddynt yn Gristionogion. Mae byn 
bron mor wrthan ag a fyddai bwrw plentyn bychan i'r 
heol, i weled a fyddai by w ai peidio; a dywedyd, os bydd 
byw, ac yr arwydda fod yn blentyn iachas, gofalwo am 
dano; pan mai dyna yr amser y gofyna ymgeledd a gofal, 
ar y pryd pan dry y glorian, a fydd efe byw ai peidio. AÌ 
dyna y ffordd i drin dychweledigion ieaainc? A ddylai 
yr eglwys fwrw eu babaood allan, a dy wedyd, os byddant 
byw, yna coder hwynt; ond os byddant feirw, haeddent 
feirw. Nid amheuaf fod miioedd o ddychweledigion, o 
herwydd y fath driniaeth, wedi myned trwy fy wyd, heb 
nno ag nn eglwys, ond byw yn nychlyd, yn llawn o am- 
heuon, ofnau, a thywyiiwch, ac felly wedi tt eulio eu dydd- 
ìau, amyned i'r bedd, heb y cysuron a'r defnyddioldeb a 
aliasent fwynbau, yn unig o herwydd i'r eglwys, yn ei 
ffolineb, eu goddef i aros tu allan, i weled a gynnyddent, 
heb yr ordinhadau a sefydiodd Crist yn neiilduol er eu lies. 

Dy wed Crist wi tb ei eglwys, •* Cymmerwch yr ŵyn hyn, 
porthwch, ymgeleddwcb hwynt, gwiliwch drostynt, a dí- 
ffynwch hwynt :" a beth wna yr eglwys ì Hwy a*u troaot 

2H 

Digitized by VjOOQIC 



366 

ellan i'r mynyddoedd oerion, i blíth bwystfîlod gwylltion» 
i newynn, i weied a ynt yn fy w ai peîdio. Mae y dali bwn 
mor groes i athroniaeth ag yw i'r Ysgrytfayr. A archodd 
Crist i*r eglwysi wneud felly ? A ddysgodd Dnw Abraham 
ry w athrawiaeth o'r fath» gyda golwg ar blant Abraham ? 
Na ddo. Ni ddysgodd efe rai i drin dychweledigìon ien- 
ainc yn y fath fodd creulon. Dyna y ffordd sicraf a all 
fod i wnend yn amhens a ynt ddychweledigion ai peidio* 
Y ffordd i'w tywys i amheaon a thywyliwch, yw eu cadw 
o'r eglwys ac oddiwrth ei hordinhadaa a'i chyfeillach. 

Clywaís fod eglwys ddim pell oddiyma, ag sy wedi pen« 
derfynu na dderbyniant ddychweledigion ienainc nes cael 
prawf o honynt dros o leiaf chwech mis. Pa le y cawsant 
y fath reoi ? Nid o'r Bibl, nac oddiwrth esampl yr eglwysi 
cyntefíg. 

,3. Wrth holi pobl cyn eu derbyn i'r eglwys, dylid peidio 
maglu en cydwybod trwy fod yn rhy fanolynghylch pyncûnc 
athrawiaethoL Wrth ddnll rhaî eglwysi o boli, gellid 
meddwi y dysgwyliant i ddychweledigion ieuaínc ddyfod 
arunwaith yn gyfarwydd â hoU bynctau duwinyddiaeth, ao 
ateb pob mater dyrys. Trwy hyn dyrysir a blinir hwynt» 
H chydsyniant á phethau na ddeallant, ac fel hyn meglir a 
gwanheir eu cydwybodaa. Un dyben mawr o dderbyn 
rhai i'r eglwys, y w dysgu athrawiaethau iddynt ; ond os 
tedwir hwy allan nes y deallont yr holl athrawiaethau» 
collir yr amcan hwn. A gedwch chwi hwy allan nes y 
caffo un o brif ddybenìon eu derbyniad ei ateb trwy foddion 
ereill ? Gwrthnn. Mae rhy w brif bynciau, ag a berthyn- 
ant i brofiad pob nn gwir ddychweledig; tystia y dych- 
weledigion ieuaiuc hyn ynghylch y rhai hyny wrth ea 
holi, ond eu holi mewn ffordd a fo yn tynu allan eu gwy* 
hodaeth, ac nid yn en dyrysu* Dylai y gofynion dueddu 
ì dynu oddiwrthynt yr hyn a ddysgasant trwy brofíad, ac 
nid yr hyn a all fod ganddynt mewn tyb, Yr amcan y w» 
nid gwybod pa faint a wyddant, nen pa gystal ysgolheigion 
ynt mewn dnwinyddiaeth, fel yr holech ysgol,nea rifedi o 
wŷr ienainc yn ymgystadla am wobr; ond cael gwybod a 
feddant newidiad calon ai peidio, deail a brofasant hwy 
wirioneddaii mawrion crefydd o ran eu grym yneu heneid* 
iau. Gwelwch gan hyny mor wrthun a niweidiol hefyd» 
raid fod holi, fel y gwneir weithiau, fel mae cyfreithiwr o 
flaen y frawdle, yn croes-holi tyst a ddrwg-dy bir. Dylai fod 

Digitized by VjOOQ It: 



367 

yn hytrach fel gwaith meddyg ffyddlon, a fo yn awydda anr 
wybod cyflwr y claf yn fanol» am hyny yn arwaìn ei feddwl 
trwy holiadan ac awgrymaa,i amlygn arwyddion eiafiechyd. 

Cewch bob amser, os rhoddwch eich gofynion yn brí« 
odol, y bydd iddynt weled yn eglar y pynciaa sylfaenol 
hyny, — awdardod dwyfol yr ysgrythyraa, yr angeiirheid- 
rwydd o ddylanwadaa yr Ysbryd Olân, Dtiwdod Crist^ 
dirywiad llwyr dyn, adenedigaeth, yr angen am iawn, cyf* 
ìawnhad trwy ffydd, a chosp dragywyddol yr annawiol. 
Trwy ea holi yn bWodol, cyffyrddant á'r holl bynciaa hyn» 
fel pethau a brofant, os rhoddwch eich gofynion fel y 
deallont hwynt* 

Clywais fod cymdeithas yn y ddlnas hon^ wedi pender- 
fyna na chaffo neb uno â'r eglwys nes iddo roi ei gydsyniad 
â'r Cwbl oGyffes Ffydd yr Henadariaid, ei mabwysiada fel 
^'rheoi ffydd, ymarweddìad, a phrofiad Crìstionogol.^ 
Hyny yw, rhaid iddynt ddarllen y Uyfr oli, yr hwn sy 
ynghylcb tri chymmaint àV ilyfr hymnaa hwn, a rhaid 
íddynt ei ddeali, a chytuno ag ef, cyn y gellir eu derbyn 
i'r eglwygfCyn y gallant wnead proffeso grefydd, nac nfodd- 
liau i orcbymyn Crist. Trwy ba awdurdod y dywed 
egiwys nachaiff neb uno ft hwynt nes y dealio holl bynciaa 
ac ymadroddion y gyffes ffydd hon? Ai dyna eu tyner- 
wch, gwasgu yrholl gyffea hon ar ddyn newydd ddy- 
chwelydcyn y caffo ddyfod i gymmundeb ? £fe a ddy wed^ 
^' Yr wyf yn caru yr Arglwydd IesaGrist,ac yn ewyliysîo 
nfuddhaa iddo." " Da ìawn, ond a ydych yn deall ac yn 
derbyn ygyffes ffydd?" £fe a ddywed» " Ni wn.canys ni 
ddarilenais hi erioed, ond darllenais y Bibl; yr wyf yn 
eara hwnw, ae am ddilyn ei gyfiarwyddîadaa, a dyfod at 
fwrdd yrArglwydd." ••Aydych yn oaraygyffes ffydd? 
Os nad ydych» Ni CHSWCH ddyfod,^ yw ateb y gym- 
deithaa dyner hon; "ni chewch eistedd wrth fwrdd yr 
Arglwydd, hyd nes y derbynioch yr holi gyffes hon a 
ffydd/' A awdurdododd Crist ryw gymdeítbas erioed i 
ddywedyd hyn — i ddywedyd wrth blentyn i Ddaw, yrhwn 
a saif dan wylo, ac a ofyn ganiatad i ddyfod at fwrdd yr 
Arglwydd» a'r hwn a ddealia sail ffydd, ac a all roi rhes- 
wm boddhaol am ei obaith — i ddywedyd wrtho nad all 
ano à'r eglwys nes y deallo y gyffes ffydd? Diau fod Crist 

ÍfÚ ddig wrth y cyfryw eglwys, ac y dengys efe ei anfodd- 
ónrwydd mewn ffordd amlwg» os nad edifarhant. Cau j 

Digitized by V3UUy It: 



368 

drws yn erbvQ dychweledigioo ieaainc, nes y derbynionty 
gyffes ffydd I Ac a Iwydda y fath eglwys? Ddim byth. 
Nid oes gan un eglwys ar y ddaear hawl i wasga eu 
cyflTes ffydd ar un newydd ddycbweiyd, ag afo yn derbyn 
pynciau syifaenol crefydd. Galiant hysbysu iddo en ífydd 
fawy ar gynnìfer o byncian ag a fyuont. a galiant ei holi 
am ei gred,os tybiant hyny yn ofynol; ond tybiwch eì fod 
yn arobeu ynghylch rhyw bethau nad ynt hanfodol i brof* 
iad Cristionogol, megis yr athrawiaetb o fedydd babanod, 
etboledigaeth, neu barhad y saint; a tbybiwch iddo ddy- 
wedyd yn ODestwrtbycb na phenderfynodd oi feddwl yng- 
hylch y pyDciau.byn. A oes gan ryw weinidognea egíwys 
hawi i ddywedyd, na chaiflrddyfod at fwrdd yr Arglwydd, 
nes iddo orphen chwilio y pynciau hyn ? Na chaiflrufuddhau 
î Gristnesiddosefydlnei feddwl yn hollol ynghylch pob un 
o*r pynciau hyn, ynghylch y rhai y mae Grist'DOgion, enwog 
a llafurus, yn gwahaniaetho yn eu plith eu bunain ? Gwell 
genyf fyddai tori ymaith fy Uaw ddëau na chadw neb yn ol 
dan y fath amgylchiadau. Mi a ddysgwn nn newydd ddy- 
chwelyd gystal ag y galiwn cyn iddo geisio ei le yn yr 
eglwys, a holwn ef yn onest yoghylch ei olygiadau» ac 
wedi ei dderbyniad ymdrechwn ei feithrin mewn gwyb- 
odaeth yn ol ei gynnydd mewn gras. Ac yn ol graddau fy 
hyder fod fy athrawiaethau i yn athrawiaethau Duw, dyg. 
gwyliwn Iwyddo gydag ef i'w derbyn, os gallwn gael cyfle 
teg i'w rhoi o flaen ei feddwl. Ond ni ddywedwn byth 
wrth neb ag y tyhiwn ei fod yn blentyn i Dduwy am aroa 
oddiwrth fwrdd ei Dad, nes y gwelo y cwbl a welaf fí, 
neu y credo y cwbl a gr^daf fi, yngbylch dowinyddiaeth. 
Mae hyny yn hollol afresymol. gwarthus» a drygionus. 

4. Weithiau y mae personau ag y gwyddys eu bod yn 
lletya gobaith am ea cyflwr, yn peidio anturio gwneudpro- 
ffes o grefydd rhag ofn cael eu twyllo. Dylid trin y rhai 
hyny yn llyni. Mae gobaith na roddo sail i broífesa 
crefydd, yn waeth na bod heb obaith, a goreu pa gyntaf y 
dryllir ef. A fydd i ddyn obeithio ei fod yn caru Duw, ao 
etto peidio anturio ofaddhau i Grist? Gwrthnn. Gwell 
fyddai rhoi heibio y cyfryw obaith ar unwaìth. 

5. Mae personan weithiau ag a ddywedant eu bod wedi 
dycbwelyd yn gwneud yn esgus dros beidio uno àV egiwys, 
y gallant/u7^nAau crefydd gystal heb hyny. Mae hyn bob 
amser yn amheus : sylwn yn fanol ar y cyfry w bersonaa, 

Digitized by VjOOQ lC 



869 

Bffae braidd yn sîcr na feddant grefydd. Yn gyffredin, ob 
na hoffa dyn gymdeithasa à phobl Dduw, mae yn bwdr yn 
y gwraidd. Mae hyn am ei fod am gadw allan o rwymed- 
igaethan proffes gyhoedd, Teimla mai gwell ganddo fod 
yn rhyddy fel y gallo, « mhen ychydig, fyned yn ol i'r 
byd, 08 myn, faeb fyned dan y gwarth o fod yn ansefydlog 
ita rhagrithiol. Mwynfaao cre^^dd gystal heb nfaddhaa i 
Grístl Hawdd gweled fod hyn yn anghywir. ^nghofia 
y dyn maí afuddhaa i Grist yw crefydd. 

III. Sylwaf ar y pwys o roi cyfarwyddmdaa cywir i 
ddychweledigion ieaainc. 

Fynychaf, eu cymmeriad crefyddol trwy ea bywyd, i 
raddan, a Sarfir ŷn ol y dall yr ymdrínir á hwynt ar ea 
troedigaeth. Mae iiawer na chawsant ond addysg gwaei 
ar y cyntaf, ond a gawsant wedi hyny ea haildroi, ac os 
hryd hyny y trinir hwynt yn briodol, gellir gwnead rhyw- 
beth o honynt. Ond yr amser priodol i wnend hyn yw 
pan ddygir hwy i mewn gyntaf, pan fo ea meddyliaa yn 
dyner, a phlygedig i'r gwirionedd. Bryd hyny gellir ea 
tywys â gwelltyn, os credant mai gwìrionedd Duw sy yn 
ea tywys. A pha dybiaa bynag am grefydd a fiarfîanC 
bryd hyny, maent yn debyg o iyna wrthynt byth wedi 
byny. Anhawdd yw symad y tybiaa a fi^orfiodd dyn pan 
ddaeth at grefydd: geliir ei drecha trwy resymo, ond efe^ 
a iyna wrthynt Mor fynych y dygwydda pan fo dynion 
wedi dysgo rhyw betfaao neiiidool pan drowyd hwynt gynt- 
af, ac y cawsant weinidog newydd wedi hyny ag a ddysgai 
bethao rywbeth yn wahanoi; i'r hobl hyn, efallai, godi 
i'w erbyn fei pe byddai yn myned i ŵyrdroi y ffydd, ac 
arwain yr eglwys i gyfeiliornad, a bwrw y cwbl i derf« 
ysg. reì hyn y gwelwch y bwrir dychweledìgion ieuainc 
i ddwyiaw yr egiwys, ac y dyient hwy en lianio yn Grist- 
îonogion o'r iawn ryw. Dibyna eo cysor a'm defnyddiol* 
deb yn ol ilaw ar y dall yr addysgir hwy ar eu cycbwyniad. 
Mae cymmeriad yr eglwys, cynnydd adfywiadao, dyfodiad 
y Mii blynyddoedd, yn dibyna ar fod meddyliaa y dy- 
chweledigion ieaainc yn caei eu goleoo a'o cyfarwyddo 
yn briodol. 

iy. Enwaf rai pethao na ddylid eo dysga i ddychwei- 
edigion ieaainc« 

1. ** Ni theimlwch o hyd fel y teimlwch yn awr," Pan 
io y crefyddẃr ieoanc yn liawenhau yn ei lachawdwri ac 
2 H 9 

Digitized by^^OOy It: 



370 

yn bwriada byw i ogoniant Duw a lles dynolryw, pa mor 
fynych y dywedîr wrtho, *' Nì theinilwoh o hyd felly." 
Fel byn parotoir ei feddwi i ddyagwyl y gwrthgilia, ac i 
beidio aynu llawer oa gwna. Dyma y dnll yr ewyllyaia 
y diafol i grefyddwyr ieoainc gael en trin» fod i hen 
grefyddwyr ddywedyd wrthyntt *'Ni phery eich teimU 
adaa, ac yn faan byddwch mor oerion â ninnan :" gofi- 
iodd fy nghalon wrth glywed hyn. Pan fo crefyddwr 
ieaanc yn ty wallt ei galon gynnea wrth ryw hen grefydd- 
wr, gan ddysgwyl amlygiad o deimlad cyfielyb ynddo 
yntaa, beth a gaiíT efe? Yr ateb oer hwn, yn dyfod fel 
gwynt y gogìedd dros ei enaid, ** Ni theimlwch o hyd fel 
yna." C Y WILYDDÜS I Parotoi y crefyddwr ieaaDC i 
feddwl y gwrthgilia o angenrheidrwydd ; fel,pan ddechreao 
ddadfeiiio» fel ygwna tebygol iawn dan ddylanwad yr 
addysg hwn, na ddycbryna efe yn ei feddwl, ond edryeha ar 
hyny fel peth oedd i'w ddysgwyl, gwneud fel y gwna pawb. 

Ciywais bregetha fod tymhoraa o wrthgiliad yn ofynol 
er profí yr eglwys. Dywedant, ** Pan wlawio hi, gellwch 
gael dwfr yn mhob man : yn unig ar sychder y geilwch 
ddywedyd pa le y mae y ffynnonaa dyfnìon." Ymresymiad 
rhyfedd ! Ac felly mynwch ddysga y rhaid i Gristion- 
ogioo fyned yn oerion a marwaidd, a gwrtbgilio oddiwrth 
Ddaw, ac' i ba betb ì I ddangos nad ynt yn rhagríthwyr. 
Syndodi Mynwch brofì eu boä yn rhagrithwyr mewn 
trefn i ddangos nad ynt. 

Y fath atbrawiaeth à hon ddylai fod yr olaf i'w dysgu i 
grefyddwyr ieuaìnc; dylid dywedyd wrthynt nad ynt yn 
awr ond wedi dechrea y bywyd crefyddol, a bod crefydd 
yn gynnwysedig mewn myned rhagddynt ynddo. Dylid ea 
dysga i fyned rhagddynt o hyd, a chynnydda yn Imrhaas 
mewn gras. Na ddysgwch hwynt i lesgau mewn crefydd 
— i'w gadael i fyned lai-lai nes yr elo yn ddim. Dywed 
Dawy <* Llwybr y cyfîawn sy fel y goleuni, yn llewyrchu 
fwy-fwy hyd ganol dydd." Yn awr, llwybr pwy yw hwnw 
sy yn myned yn dywyllach-dywyllach hyd ganol nos? 
Dylid dwyn eu meddwl i'r fath gyflwr, fel y byddo i'r 
arwydd lleiaf o ddadfeiliad mewn ysbrydolrwydd nea zel, 
eu brawycbu a'a cynbyrfa at ddyledswydd : ni raid i gref- 
yddwyr ieaainc wrtbgilío fel y gwnant. Ni wrtbgilìodd 
Paul. Ac nid amheuaf fod yr atbrawiaeth hon, "Ni 
tbeimlwch o hyd feliy," yn un o brif ddyfeisiau Satan i 
beri y canlyniad a ragddyweda, 

Digitized by V.:iUUy It: 



371 

2. '^Dysgwch rodio wrth ffydd ac nid wrth olwg.'' 
Dywedir byn weithian wrth grefyddwyr ieaainc gyda goN 
wg ar ea gwaith yn parhau i ddangos grym crefydd, ac 
mae hyny yn ŵyro yr Yagrythyr yn fawr. Os dechren- 
ant golli ea ffydd a'a zeK ^ royned i dywyllwch, dywed 
rhywhen broflTeswr wrthynt, "O, ni ellwcb ddysgwyl cael 
yr lachawdwr yn wastad gyda chwi ; baoch chwi yn 
rhodio wrth olwg; rhaid I chwi ddysgu rhodio wrth ffydd 
ac nid wrth olwg/' Hyny yw, rhaid i cbwi ddyago myned 
mor oer ag angao, ac yna orogi wrtb yr atbrawiaeth o bar- 
had y saint, fel eich anig sail i obeithio y cedwir chwi: a 
dyna rodio wrth ffydd. Peidio parhau, ac yna pwyto ar 
yr athrawiaeth o òarhad. Cyfeiliornad yw hyn, ag y 
chwardda affern o'i herwydd. Ac maent yn galw byw yn 
y mwynhad o fiafr Daw a cbysaron yr Ysbryd Glàn, yn 
rodio wrth olwg! A dybiwch chwi fod dychweledigion 
ienaioc yn gweled yr lacbawdwr ar y pryd y credant yn* 
ddo7 Pan maent mor llawn o gysor y nef, adybiwch 
chwi y gwelant y nef, ac felly y rbodiant wrth olwg? Mae 
hyny yn wrthan i'r eithaf. Nid ffydd, ond rhyfyg, a wna 
i wrtbgiliwr afaela yn yr athrawiaeth o barhad • fel pe 
cadwai bòno ef, heb an gweitbrediad o eiddo dowioldeb 
yn ei enaid. Y rhai a gynnygiant rodio wrth ffydd fel 
hyn, gwell iddynt ochelyd rhag iddynt rodio i offern wrth 
ea ffydd. Ffydd yu wir! Ffydd heb weitbredoedd, 
marw y w. A all flydd farw fywhaa yr enaid ? 

3. '*Aro8Wch nes y gweloch a ellwch ddal ai peidio." 
Pan fo rhyw nn newydd ei droi yn teimlo yn zelog a 
chynnes, ac am lafario dros Ddow, rhyw ben broffeswr 
gofalus a'i rhybaddía i beidio myned yn rhy gyflym, 
" Gwell i chwi beidiobod yn rhy hŷ mewn crefydd, nes y 
gweloch a ellwch barhao; canys os dringwch yn uchel,ac 
yna syrthio, gwaradwyddwch grefydd." Hyny yw, mewn 
geiriaa eglor, "Na wnewch ddim hanfodol i grefydd, nes 
y gwelocb a feddwch grefydd ai peidio." Cynnwysir cref- 
ydd mewn afaddhaa ì Ddow. Yn awr yr athrawon doeth 
hyn a ddywedant wrth on newydd ddychweiyd, "Na 
nfoddbewcb i Ddow nes y gweloch"—- beth ? nes y gwel- 
och a ofuddbasoch iddo — neu, nes y gweloch pa nn a 
gawsoch y sylwedd hwnw, y petb dirgelaidd hwnw yr 
hwn y tybiant sy yn cael eí greo a'i osod mewn dyo, fel 
talp o gnawd newydd,ac a elwir *• crefydd." Mae y gyf- 

Digitizedby VjOOQlt: 



372 

nndraeth hon o ddysgwyl oll yn gyffelyb, ac oll yn ang- 
hywir« Nid oes awdurdod ysgrythyrol dros erchi i ddyn 
ddysgwyl, pan fo gorchymyn Daw ganddo» a llwybr 
dyíedswydd o'i flaen. Aed rhagddo. 

Dylid dysga i broffeswyr ieaainc mai dyma jt unig 
ffordd gyson iddynt wybod a oes ganddynt beth crefydd. 
Yr nnig brawf a allant gaeì yw gweled ea bod yn wresog 
yn gwneiUhur ewyìiys Dow. Mae dywedyd wrtho, am 
ddysgwyly gan hyny, cÿn y gwnelo y pethan hyn, hyd n«8 
y caffo brawf, yn gŵyrdroi y mater, ac yn wrthan. 

4. ''Aroswch pes y caílbch nerth, cyn y codoch y groes.'' 
Oymhwysir hyn at amrywioì o ddyledswyddaa crefydd» 
ol; weithiaa at weddiau: fel pe byddai gweddi yn groes. 
Cynghorir dychweledigion ieoainc weithiau i beidio cyiì- 
nyg gweddio yn eu teuloedd, nac mewn cyfarfodydd. 
''Aroswch nes y caffoch nerth.'' Fel pe caffent nerth heb 
ymarferiad. Vaw nerth trwy ymarferiad : ni elìwch gael 
nerth wrth fod yn segar. Gadewch i blentyn orwedd yo 
y cawell o hyd, ac ni chaiff nerth byth; gall gynnydda 
mewn maintioli, ond ni aU bytb fod yn ddim ond baban 
mawr : dyma gyfraith natnr. Nid oes dim a wna y tro yn 
lle ymarferiad i beri nerth. Gŵyr pawb mai trwy ymar- 
feriad yn unig y geìlir cryfhaa y corff. Felly y mae yn ol 
natur pethau, ac feüy y mae gyda y meddwl. Felly y mae 
gyda y aerchiadau, y farn, a chydwybod. Cryfheìr holl 
nèrthoedd yr enaid trwy ymarferiad, Mi raíd i mi yn awr 
ddangos fod hyn yn ol athroníaeth : g^yr pawb hy n. Os 
nad ymarferir y meddwl, ni chynnydda yr ymenydd, a 
dsw y dyn yn bartyn. Os na weithredir y sercbiadan, 
daw yn ddideîmlad. Mae siarad â chrefyddwr ieuanc am 
esgealaso dyledswydd nes y caffo nerth, yn wrthun. Os 
myn gael nerth, eled i weithio. 

ö. Dylid peidio eu gwneud yn hleidiol yn en teimladan. 
Dylid peidio eu dv8gu i sefyll ar y petbau y gwahaniaetha 
enwadau yn en cylch» na bod yn boeth drostynt. Dylent 
chwilio y petbau hyn, ar amser priodol» ac mewn modd 
priodolf a safydla eu meddyliau eu hunain yn ol pwys y 
materion. Ond dylid peidio ea dysgu i aros arnynt, nea 
i roi eu bryd arnynt wrth gychwyn yn eu bywyd crefydd- 
ol. Os amgen mae perygl y rheda eu lioil grefydd yn 
bleìdioldeb, Gweláis rhai profíon galarus o effeithiau 
hyn mewn dychweledigion ieuainc. A pha bryd bynag y 

Digitized by VjOUy It: 



373 

gwelwyf grefyddwyr îeiiaiiic yn ymaflyd yn wresog yn 
mhethaa neîllduol plaid, o unrhyw enwad o Gristionogion, 
teimlaf amheuaeth hob amser yn en cylch. Pan gtywyf 
hwynt yn gofyn, " A gredwch chwi yr athrawiaeth o 
etholedigaeth ì " nen, ** A ydych chwi yn credn mewn 
taenelln?" neu, " A ydych chwi yn credu mewn trochi î" 
yr wyf yn teimlo gofìd, Ni welais neb o*r fath grefyddwyr 
o fawr gwerth, Mae en zel bleidiol yn fuan yn cbwerwi 
eu teimìadau, yn dìfa holl fywyd eu crefydd, ac yn llunio 
eu holl gymmeriad i bleidioldeb pechadurus. Deuant yn 
gyffredin yn zeiog íawn dros draddodiadau yr henafìaid, 
ac heb fawr gofal am iachawdwríaeth eneìdian. 

V. Af rhagòf i enwi rhai o'r pethan a ddylid ddysgu i 
ddychweledigion ienainc. 

l. Un oV pethau cyntaf a ddylíd ddysgu iddynt, yw, y 
gwahaniaeth sydd rhwng cynhyrfiad ac egwyddor mewn 
crefydd. A ydych yn fy neall? Egluraf yr hyn a fedd- 
ylìaf; ond, ewylìysiwn i chwi afaelyd yn y geiriau, a'n 
sefydln yn eich meddwl. Yr hyn yr ewyllysiwn y w, eich 
cael i wahaniaethn rhwng cynhyrfiad ac egwyddor, 

Wr.th gynhyrfiad y golygaf y cyflwr hwnw o eiddo y 
meddwl ag a brofwn, a'r hwn a alwn yn deimìad^ aV hwn 
sy yn codi pan fyddom mewn rhyw amgylchiadau neillduol 
nen dan ryw ddylanwadau neillduoì. Gall fod teimladau 
cryfion, ag a allont dawelu, nen ddiflanu yn ilwyr. Ond 
dyiid gwahaniaetbu y cynhyrfiadau hyn yn ofalns oddiwrth 
egwyddor grefyddol. Wrth egwyddor nid wyf yn deftli 
rhyw syiwedd, gwreìddyn, hedyn, neu blanhigyn a osodir 
yn yr enaid. Ond golygaf beoderfyniad gwirfoddol a 
chadarn y meddwì, i gyflawni ein dyledswydd, ac ufudd- 
bau i ewyllys Duw, gan yr hwn y dylai Cristion li^ael' ei 
lywodraethu bob amser. Pan bo dyn yn hollol bender*» 
fynoi i ufnddhan i Dduw, am mai UNIAWN yw iddo 
nfiiddhau iddo: galwaf hyny yn egwyddor. Pa un a 
deimia efo ryw gynhyrtìad by wiog ar y pryd ai peidìo ; efe 
a wna ei ddyledswydd yn siriol, ewyllysgar, a gwresog, 
beth bynag fo ei deimladau. Gweithredu oddiar egwyddor 
yw hyn, ac nid oddiar gynhyrfiad. Mae golygiadau ang- 
hy wir gan lawer o grefydd wyr ìeuaÌDc ar y mater hwn, a di- 
bynantbraiddyn hoìlol areu teimladau ermyned yn mlaen 
mèwn dyledswydd. Nid â rbaì i weddi mewn cyfarfod oa 
na theimlant fel pe gallent weddio yn hyawdl, Rbeoiir lii- 

Digitized by VjOOQ lC 



3T4 

aw8 braidd yn hollol gan eu teimladaay ac ymollyngant i 
byn» fel pe tybient nad oes a fyoont á dyledswydd, os na 
chymmeüir hwy ati gan ryw gynhyrfiad cryf. Byddant 
yn wresog iawn pan fo ea cynhyrfiadan yn wresog a byw«> 
log» ond ni weithredant yn gyson gyda chrefydd, a bynÿ 
yn holl faterion bywyd. Maent yn grefyddoi yn nnig pan 
gyffroir hwynt gan deimlad. 

Dylid dysgn crefyddwyr ienainc yn ofalus, pan fo dyl* 
edswydd o'n blaen iV gwneud, Pa mor farwaidd bynag 
fyddoenteimladaa,o8geilwdyledswydd,dyienteÌGWNBi7i>; 
Nac aroswch am deimlad, GWNEWCU HT. Tebygol 
iawn y caiff y teimladan y dysgwylîwch am dauynt, ea 
dwyn i weìthrediad pan ddechroaoch wnend eich dyled* 
swydd. Os y ddyledswydd fydd gweddi, er engraiffìty á 
tihwìthan heb y teimladaa a hoffech, na ddysgwylíwch am 
deimladaa cyn y gweddioch» ond gweddiwch, a iledwchi 
eich safn; ac wrth weddio, yr ydych yn fwyaf tebyg o gael 
y teimladaa y taeddech i'wdysgwyl^yn y rhai y cynnwysir 
hapusrwydd crefydd» 

2. Dylid dysgn i ddychweledigion ieaainc ea bod i 
ystyried Duw yn berchenog eu holl feddiaimaUt a*« hunain^ 
ac 08 na wnant hyn nad ynt Gristionogion. Dylìd peídio 
ea gadael i ystyried dim yn eiddo iddynt en hanain ; eii 
bamser, en golod,ea dyianwad,ea gallaoedd»ea cyrflT, a'a 
beneidiaa; ** Nid ydych yn eiddoch eich hnnain ;" perth*> 
yoa y cwbl i Ddnw ; a phan biygasant i Ddnw, rhoddasant 

Îcwbi iddo, i'w reoii a*i drefnn fel y mynai : ni feddanl 
awi i drenlio an awr fei pe byddai en hamser yn eiddò 
iddynt ea haoain. Ddim hawl i fytied i an lle, na gwneod 
dim, drostynt ea hunaìn, ond rhoi y cwbl i drefniad Daw, 
a defnyddìo y cwbi er ei glod. Os na wnant hyny» dylent 
beidio gaiw ea hanain yn Gristionogion» canya hod yii 
Gristion y w ymwrthod â hanan, a dyfod yn gyssegredig i 
Dduw. Ni fedda dyn fwy o hawi i gadw dim oddiwrth 
DduWy nac sy ganddo i iadrata: iladrad yw hyny yn 
ystyr uchaf y gair. Mae yn drosedd aofeidroi fwy nac a 
fyddai i ysgrifenydd mewn masnachdy gymmeryd arian ei 
feistr, a'n treulio ar ei chwantau ei hun. Goiygaf, fod 
gwaith dyn yn cadw peth oddiwrth Dduw^ yn drosedd 
uwch ì'w erbyn ef, nac a all dyn gyflawni yn erbyn ei 
gydgreadur^gan fod.Duw yn berchen|»ob peth mewn ystyr 
anfeidroi nwch nac 'y gail dyn fòd yn ^berchen un petfa* 

•'^ DigitizedbyGOOgle 



876 

Os geilw Daw arnynt i ddefDyddio rhywbath a fdddontf 
eu harian» ea hamser» nea i roi ea plant, nea ea hanaio» 
er dwyn ei deyrnas yn mlaen» ao iddynt wrthod» am y 
dewisant wnead rhywbeth arall» mae hyny yn llawer mwy 
beiaanao yw i oraehwyliwr gymmeryd yr arianaymddir* 
iedodd ei feistriddo.a'iddefnyddio at ei wasanaeth ei hnn. 
Mae Daw yn berchen pobpeth mewn ystyr anfeidrol awch 
nac y geilir dywedyd fod an meistr yn berohen yr hyn sy 
ganddo. Ac ni saif eglwys Crist byth yn achel, nid ym<» 
ddadrysa byth oddiwrth y byd, nid ali byth fyned rhagddi 
Ìieb y diry wiadaa parhaas hyn» nes y d^lo Crístionogion 
yn gyffredínol i ystyried fod gwaith aelod eglwysig yn 
gwada mewn yoiarferiad mai gorachwyliwr ydy w, yn gofyn 
dysgyblaeth gymmaiot ag yw gwada Dawdod Crist» ac i 
íwrw dyn o gymandeb am gybydd-dod^ os mewn modd 
teg y profír ef yn enog, fei am odineb. 

Mae yr eglwys yn rhyfedd o nniawn mewn iybiau^ 
ond yn heresiaidd iawn mewn ymarweddiad ; ond rhaid i'r 
ámser ddyfod pan fo yr eglwys mor ofalas am fod yn an« 
ìawn mewn ymarweddiad ag mewn athrawiaeth, ac 
Vior barod i droi allan hereticiaid mewn ymarweddiad â 
hereticiaid ag a lygrant athrawiaeth yr efengyl. Mae hyny, 
yn wir» yn liawer mwy pwysig. Amcan athrawiaeth yw 
peri ymarweddiad; ac nid ymddengys y dealla yr eglwys» 
íod gwir ffydd " yn gweithio trwy gariad ac yn poro y 
galon/' fod heresi mewn ymarweddiadt yn brawf o heresi 
mewn tyb. Mae yr eglwys yn llym iawn ynghylch ath<* 
rawiaeth bnr» ac yn ddiofal iawn am ymarweddiad par: 
Qiae hyn yn afreolaidd. A ddaeth hi i hyn, fod eglwys 
Crìat yn boddloni ar dybian cywir am ry w bynciaa, ac ddim 
yn ofalas am ymarweddiad cyson ? Na fydded felly mwy. 

Mae yn llawn bryd i anioni y pethaa hyn. A'r anig 
ffordd i'w hunioni» y w dechren yn iawn gyda y rhai a ddea- 
ant at grefydd. Ubaid dywedyd wrth ddychweledîgion ' 
ìenainc en bod yr an mor deiiwng o ddamnedigaeth, oa 
dangosant ysbryd cybyddlyd, ac os na wrandawant pan mao 
yr hoil fyd yn galw am gymmorth, ft phe byddent yn byw 
mewn godineb, nea yn addoli delwaa yn feanyddiol; ac 
nad all ac na wna yr eglwys ddai cymandeb â hwynt. 

3. Dysgwch hwynt i feithrin cydwybod dyner. Synais 
lawer gwaith wrth weled cyn Ueied o gydwybod sy» hyd 
yn oed yn mysg y rhai y gobeithiwn ea bod yn Gristion- 

Digitizedby VjOOQlt: ~" 



376 

ogion: ac yma gwelwn yr achos ò byny. Ni feithrinwyd 
eu cydwybodaa erioed. Ni ddysgwyd iddynt erioed y 
modd i feitbrin cydwybod dyner. Ni feddant hyd yn oed 
gydwybod naturiol. Maent wedi ymddwyn mor drwsgl 
at ea cydwybod,a'i gwrthwynebu mor fynycb, fel mae wedi 
marweiddio, ac na weithreda. Dibyna defnyddioldeb Crist- 
íon yn fawr af ei fod yn gwybod y modd i feithrin ei gyd* 
wybod. Dyìid dysga crefyddwyr ieoainc i gadw eo cyd- 
wybodau mor ofalas â chanwyìi y Uygad. Dylent wylio ar 
ea hymarweddiad a*adybenion,a gofala fod ea dybenion yn 
gywir fel na niweidiont ea cydwybodau. Dylent arfer 
gwrando ar gydwybod, fel y bo yn wastad yn barod i roi 
bam lem ar bob achlysur. Geilir gwrteithio cyd wybod yn 
rhyfedd trwy foddion priodol. Os gofalir am dani yn iawn, 
geìiir ei gwnead mor bur a nerthol, ag y cyd-darawo yn 
wastad á gair Daw. Gelwçh y cyfryw gristion at anrhy w 
ddyledswyddy neu i hunan-ymwada, neu i ddyoddef, a dan- 
goswch iddo air Duw, ac efe a*i gwna yn ddibetrasder, 
Mewn ychydigofisoeddyond ei dysgaa gofaluam daníyn 
briodol, gall crefyddwyr ieuainc gael cydwybod mor dyner 
fel y gwnelai y peth lleiaf ei throi. Yn unig nodwch ** Fel 
hyn y dywed yr Arglwydd," a byddant yn wastad yn barod 
i wneud hyny, beth bynag fyddo. 

4, Dylid dysgu crefyddwyr ieuainc i weddio yn ddibaid. 
Hyny y w, i wylío yn wastad ar eu meddylìau, a bod mewn 
ysbryd addas i weddio. Dylid en dysgu i weddio yu 
wastad, beth byoag gymmero le. O ddiffyg addysg iawD 
ar y peo hwn niweidir Ilawer o grefyddwyr ieuainc, ac ânt 
yn mbell oddiwrtb Dduw. £r engraifft, dygwydda weith- 
iau y syrtbia un o bonynt i ryw becbod, ac yna teìmla fel 
pe na allai weddío, ac yn lle gorcbfygu byn teimla nior 
ofídus fel yr erys i'w ofíd leihau. Yn lle myned yn ddi- 
oed at Grist yngbanol ei drallod, ac addef ei bechod o 
helaethrwydd ei galoo, a mynu adneŵyddiad o faddeaant 
a heddwchf erys nes esmwythao ei deimlad, ac yna mae 
ei edifeirwch, os edifarhâ efe, yn oer iawn. Gwrandewch, 
anwylyd, na wnewch felly byth; ond pan gymhello cyd» 
wybod chwi, ewch yn ddioed át GHst, addefwch eich 
pechod yn onest, a thywelUwch eich calon wrth Ddnw. 

Pobi weithidu a esgeulusant weddio am eu bod mewn 
tywyliwch, ac na theimlant awydd i weddio: ond dyna y 
pryd y mae arnynt aogen gweddio, ac y dylent weddio. 

Digitized by VjOUy It: 



m 

Bÿléèft tfnéá 711 ddioed ẅî D<iaw aft aìldef oerìel » tliy* 
wyUwcA efob neééw!, Dywedweh wrthty elch teimlad. 
pyw^dwchf wftbo, *«0 Arghrydd, ni fieddal awydd î wedd- 
i#> Md fwŵ y dytwi^ weddra;^ a dì^hoti y gwna yr Yabryíl 
elGÌI ty wyt BiewD rweddl, a gwasgara eich tywyHwoh. 

*• Dylld y» ffÿddloiì rýimddib ordfyddwyr feoaine rhagr 
oỳ u wt md cyfi/ÌMi «frfm^ mei^fi erefydd^ Dyleot heidio 
oynMMryd ben hroflhswyr jn» rfteof 1 fpt^ yn srtntftidd ;;. 
dyietH yn waetad edrÿeh af Grnt fef ea eynlhra. NidF 
•neamat ftd yn gyatalCrrBtionogîon âVhen grefyddwyrt 
a imddwl' y gw«án< yn gryn ddaos ynt mor effro'fthr betf 
ariodan : oÉad dyfrat amoana at fod yn saDffaidd,^ ar pheìdk|i 
h&èèí&m «ee bod aioor boHRtith ft Daw. Niweidiwyd yr 
«glwywyn Ibwr o ddmy^aytwi kr ìtyn. D^etb erefydd' 
wyr ietmÌBO ŷtt mlaen, ao ẁr oedd en ealonàa yn gynnesir 
aẃ sel yn ddfgoo gwreaog 1 ameanfw at ^iltai» «eliet, owd 
■icbymriwyd hwynt yn btfodol, ae Mly (fenant yn fìfan j 
fcdtfwi Ihi yt hyn ay yn ddígon dai ereai, y» ddfgen da 
feldyntf fiwychav, ani' hyiry nid atncffnant bytb yn aweb 
oà mtpi y rba? sy o^ bhieir. Ab Mìy in«é yr egiẁys, ya 
lla oodt «web^wwcb mewir santeiJtfrwydd bób aèfỳwtirf; 
yit.avo9.yn agos yn yran mn. ' 

^. DyHd dysgn erefydd wyr îeomnc i «metul ete ìiiol9 ddyìí 
edtw^M. DÿiieBt beidro esgeni^o an* petli, na dywe#yd« 
^^jMi a wnaf kÿ% yn ife hyfẃf*^ Dylent beidío bod<flbni 
oea gwoewd en boH ddÿledffwyddao', at ea foiil'noedd', yÝ 
«glẃy», yr yagol Sabbótbof, at yr ajiedífeiriol' o^ hMOh 
gy lchy yn y trefniad o'n ^lnd , ae at droí y byd. G wneleDt 
en^ dyledswydd^ yn of f(M^ y teìarfant pan fb en caloDaa yit 
wreaog ; beb gymiyg on amser' at ddìewis o blíth gor^ 
obymynion' Dnw. 

7. Dylid gwneod fddynt defmfo naâ aew ŷanddynt acbgè 
ẁ eidtí^t eu hunaiä. Mae yn bryd^ profi i grefyddwyr ná 
M^àẅnt acbos ar waban oddiwrtb acboa Crist »'f deyrnas!. 
Jÿylent ifdeaM iddynt gael eti' de^byn i deaib- Cirist^ fbf ael^ 
odaa, M nrae ei aicbos ef yn acbos Iddynt bwy. Maent 
wedî eyflwyno eii cwbl iddò' ef; gan hyny nîd oes* gaa* 
ddynt ddiin Vw wnead naS ddywedydyond er lies acbos à 
1lièym«8 Criàt. 

a. Dyiid eir dÿsgo^ i ofihb am d&jfbenim eywir. Dylent 
oebolyd gadáel i ddybenion Hananof gymniysga á rbai da 
mtmti dina' wndltmt; Ond niti' aH byn fôd byth tra y 

2i 

Digitized by VjOOQ It: 



í 



378 

goddefir ì grefyddwyr ddal acbos oV eiddy&t eo bntfaîit 
ar wabao oddiwrth acbos Crist, Os teimlantyòd gatnddyiit 
acbos gwabaooU ni ellîr en cadw rhag gofalu am hwnw yn 
gystal ag am acbos Crist, tnewn liawQr o bethaa a wnaot. 
Yn uoig trwy fod yn gyssegredig bollol i Ddnw, a rboi .7 
cwbl at ei wasanaeth, y galìant gadw eit dybenion ya gy wir. 
9. Dvlent,ar en cycbwyniaiL benderfynu ameanuatjòd 
n ddejnyddiol «V gtaddau eiiha/, Ni ddylent foddloni ar 
fod yn unig yn ddefnyddíol, neú fod mewn sefylifa yn yr 
bon y galiant wneud rhyw les ; ond os gwelant gyfle i wneud 
mwy o les, rbaid iddynt afaela ynddo» beth bynag fo yr 
anfantais iddynt eu hunain. Betb bynag fo y draul» y 
perygl, neu y caledi; belh bynag fo y newidiad yn eu hamV 
gylchiadau alianoU eu dull, a'u. gwaitb* Os gwelant y 
gwnant, ar y cwbl» fwy o les, dylent betdio petruao^ Pa 
fodd jn amgen y gallant fod fel Doẁ ì Pa fodd y gallant 
feddwl dwyn delw Crist, os nad ynt barod i wnend yr 
boll lesaallant? Pan droir dyn, daw i fyd newydd, a 
dylai olygo el hnn fel dyn newydd. Os gwel mai trwy 
aros yn ei hen sefyllfa y gali wnend mwyaf o [es, arosed ; 
ond os gali wneud mwy o les mewn rhyw fibrdd arall, mae 
yn rbẁym tiewid. O eisiau sylwi ar hyn, wrth gycbwyn» 
yr edrych crefyddwyr mor isel ar ddyiedswydd; a dyna 
yr achos fod cynnifer o aelodau díles yn eiii heglwysi. 

10. Rbaid eu dysgu i beidio amcanu at gysur ond def' 
nyddioldeb mewn orefydd. Mae llawer iawn o loddestwyr 
ysbrydol ^^n yr eglwysi, y rbai yr holl amser a geisiant fod 
yn hapus mjBwn crefydd, tra na thrafiertbant fawr i fod yo 
ddefnyddioí. Gwell ganddynt dreulio eu hamser i ganii 
' bymnau hyfryd, a gorfoleddu, na'i drenlìo mewn gẃeddi 
daer dros bechaduriaid, nhn mewn myne<} o amgylcb i 
gipio dynion o'r tân : ymddengys y tybiant en bod wedi ea 
geni i fwynbaü en hunaiUé Ond ni thybiaf y dengys y faüi 
Gristionogion y cyfryw firwytbau ag a wnant en esampl ya 
deilwng i'w dilyn : nid dyna^ysbryd yr apostolion; yr 
oeddynt hwy mewn gwèwyr dros rneidiau; a liafurieotyD 
galed atbrwy béryglon, i acbub;pechadoriaid. Ac nid 
yw yn ddiogel, !Nid yw crefyddwyr, yn gyfiredin, yn 
gymmwys i fwynhau llawer o hiwenydd; fynychaft mae 
ymdrecb çaled mewn gweddi, dros eneidiau yn fwy bodd- 
iol na llawenydd mawr. Dysger crefyddwyr ieuaino, yn 
onest, i beidio dysgwyl bywyd o orfoledd : dîcboii y gel- 

.Digitized by VjOOQlC 



Í379 

wir hwý i fyned trwy gyfyDgderáa; ae y ttithiá Sataa hwy 
feì gwenitb. Ood rhaid îddynt fyned rhagddynt, heb ofála 
oyniBiaiat am hapa»rwydd ag am ddefnyddioìdeb; heb 
^arad ara gysar oad dylédswydd ; heb ddymuno gorfoi« 
edd» eod newyoa a sycheda am gyfiawoder; heb chwilio 
pa fŵdd i beri llaẃenydd, ond pa fodd i wybod ewyllys' 
Dqw a'i wnead. Byddaot ya ddigoo hapas yn y nefoedd. 
Vno g^llaot gana cân Moses a châo yr Oen. A chânt 
f wynhaa hapasrwydd mwy sylweddol a rhesymol yno, trwy 
beidto rfaoi en bryd aroo, oad yinroddi yn amyneddgar î 
ewyllys Oow. 

* I i. Dylid eu dysga i fod yn tffro/, a pheidio ofni myned 
rba^ddyot mewn dyledswydd : gofyna y Bìbl am wroldeb 
a fayfdra Cristîonogol, fel dyledswydd. Ni olygaf fod idd- 
ŷot.ryfygo, fel Pedr, a dywedyd beth a wnant, ac ym* 
firostio yn ea glewder. Mae yr ymffirostiwr fynychaf ya 
llwfr mewo calon. Ond golygaf wrolder moesoi — pen- 
derfyoiad gostyngedig a chadarn, yr awa rhagom mewp 
anrbyw ddyledswydd, heb lìd nabraw, gydag addfwyn* 
der a dtysgogrwydd Mab Dnw. 

12. dylid ea dysga mewn raodd ag a'u gwnelo yn iach 
ynpffÿää. Hyay yw, dylid eu gwnead, mor fuan ag y 
geHir, ya gyBawn a ehywir yn eu cred am athrawíaethau. 
Mor fuao ag y gellir, heb droi eu meildwl oddiwrth ea 
dyiedswyddaa ymarferol, er dwyo yn mlaen ogooiaot Dnw 
ac iachawdwrlaeth dyoioo, dyiìd dysga iddyot yo gyflawa 
ac eghir, hoU brif athrawiaethau y Bibl. Mae gwybod- 
âeth mewo athrawìaethau yo anhebgorol er cyooydd 
mewngras: gwybodaethyw ymborth y meddwl; '* JBod 
yreoaid heb wybodaeth, nid yw dda," medd Salomoo. Ní 
ally meddwlgynnydduheb wybodaeth,mwy nâreorff beb 
ymbortb ; am byny mae o bwys dysgu crefyddwyr ieoaioc 
yn athrawiaethau y Bibi. Wrth byn y golyguf, nid dysgu 
yr holwyddoreg iddynt, ond eu dysgo i dynu gwybodaeth 
o'r fiyoooo. Créu yoddyot y fath awydd am wybodaeth 
fel y chwUioot y Bibl, ae y caroot ef «11. Yr hoU ys- 
grythyr sy faddiol, fei y byddo dya Daw yo berâTaitb, 
wedi ei beríieithio i bob gwekhred dda. 

13. Dyiid gofalu am ÿadw erefyddwyr ieuainc rhag y$bryá 
enllibm, Pao ddeuaot allao o du yr Arglwydd, ae y bydd-^ 
aot y o boeth a aelog, câot heo broffbswyr weitfaiao mor 
oer a chysglyd^ fei y toeddir hwy yo fawr i'w beio. Dylid 

Digitiiedby VjOOQIC — 



890 

oerytldB fayft yn ddioed, os amgeBv yi* arferiad n clHfdrw» 
M meddylian, ao a ddystry wia ea crefydd. 

14. Rhaid iddynt ddyggo dy wedyd, NA. Mae byo yo 
anhawdd iawn i lawer. £dryohwch ar y ddynes iaoaiio. 
yna; yr oedd gynt yo hoffi bod gyda ohyfeilieaaa HawOfl; 
noodd â'r eglwys, ac yna gadawsant hî« Ni ofyna&t ya 
, awr iddi ddyfod i'r difyr-gymdeithasao, am y^wyddant n» 
ua hi â hwynt; ac efallai y gadawaat hi yn llwyr droa 
ennyd, rhag iddi aiarad à hwyat am en heneidiao^ Ond, 
yn mhen ychydig» deaant yn hyfacht ac anturia rhaî o 
honynt ofyn iddi ddyfod i rodio gydag ycbydig o gyfeiU- 
asau. Nid yw hi yn boffî dy wedyd» Na« £i hen gyfbill- 
esan hi ydyot, ychydig o honynt sy yn myned» ao yn sier 
mae rhodio yn ddifyrwch mor ddÌDÌwed» fei y oydsynia hi^ 
Ond yn awr wedi iddi ddeehrea cydsynio^ mae yr iá wedt 
ei dori, a hi a â fel un o honyat. Hi a â rhagddi^ ac a 
ddeohreaa fyned i'w cyfeiliacbaa»*^" ddim opd yohydíg 
gyfeiUesaa," obwi a wyddoch< nes yn mhen ychydig yr 
ánt i ddawnsio ; ac yn nesaf, efallai, erys yn hwyr noa 
Sadwrn,bydd yn hir cyn codi bore Sabbothy efallai Sabbolh 
'oymuodeb hefyd. Y cwbl o ddiffyg dysga dywedyd, Na« 

£dryehwch ar y dyn'ieuanc yna; droa amser yr oedd 
yn wastad yn yr Ysgol Sabbotboiy a*r oyfarfod gweddio* 
Ond yn mhen ychydig, dachreaa ei lien gyfeiUion fod ytt 
bynaws ato drachefn, nea yr ennillaatef atyat o gam i ganlé 
Ymddeogys pob oam yn beth byoban iawn^a byddai ei 
naeâa fei yn anfoesgarwGh. - £fe a dybia oá gwrthyd eía 
gydsynio â bwynt mewn petb diaiwedÿ y oyll ei ddylanirad 
gyda fawyot Ac felly & rfaagddo# nes eageahisoy eyfar» 
fod gweddio, y dosparth Biblaidd» ae hyd yn oed jr Bibl 
a'r ystafelt ddirgel. Och, ddyn iooano» saf ynal Oad 
myned rhagot yohydìg yo mheUach heljf ddyaga dywedyd^ 
JVa, derfydd am danat. Os na fyni ddwyo gwarth ar aohoa 
Daw^ dyag wrthsefyll decbreaâd profedigaethi os amgea 
daw arnat, yn mhen ycfaydig, fel cenUif^ 

15. Dylid dysga iddynt» b^th yw, ú bêth fMtd yiO| pr^ 
iad CriêtioHogoL Gofynol, er eu oysar a^a défnyddioi* 
deb, eu bod yn deall hyof fol na redoat i drallod afreidiol 
ddiffyg yr hyn nid yw yn anhebgorol i broâad CHslion- 
ogol» ac na wenieithient iddynt ea hnnaitt y meddanl fwy a 
grefydd nac a weithredant. Ond ni allaf aros ar hyn heaoi 

16. Dysgwoh iddyntösidto oyfrif diiàaÿ « timetail drat 

Digitized by VjOOQ lC 



381 

Dduw yn äberih. Siaradá rhai perionati b hyt) am yr 
aberth a wnant mewn crefydd : ûid wyf yn hoffi y fath 
grefydd. Paharo y aîaradant o hyd am en hebyrth, fel pe 
Syddai pob peth a wnant dros Ddnw yn abertb? Pe 
.4:arent Ddnw, ni lefarent felly. Pe ystyrient ea hachos 
én hunain ac achos €rist yr on,«i Maradentam wneud 
aberth dros Grîat: byddoì byny fei sîara:d am wnead 
aberth drostynt etc hunain. 

17. Mae dysga crefyddwyriduainc i efẁ amjbd yn one$t 
hollol obwys mawr. Golys^af fwy wrth hyn, efallar, nac 
afeddyliwch chwl: peth ipawrjrw bod yn boHol onest; 
mae yn beth gwahanol iawn oddiwrth ddiili y byd, ac liyd 
yn oed dall llawero broflfeswyr erefydd. Ydyn santeidd- 
iaf a adwaenais i erioed^ a'r pwn a faaaai (awer o ffynydd^ 
oedd yn gristion ao yo weinidog, a ddywedodd wrthyf 
.ùnwaith, ''Frawd, petb mawryw bod yn holiol onest ao 
nniawn yn mhob peth fÌBÌ y gailo llygad oraff Da w weled 
<iod y meddwl yn bollot nniawn.'* 

Mae oV pwys mwyaf fod orefyddwjr ienMiîo yn deaH 
beth yw bod yn hollol ooesty» mhìh peM, fei y cadwont 
«ea cydwybodaa yn ddidraingwydd at Ddaw a dyaion. 
Och ! Och ! gyn lleied o g^rd^ybotf »y. Oyn llcied oV 
gwir onestrwydd aV oniondeb hyny ag ,a ddylai fód ya 
amlwg yn mocbedd ptentyn i Ddowl Gyn iíeíed a ofaia 
iUawor am byd yn oed addewid bendanti CÍy wajs y dydd 
araü am amry wiol o bersonan ag a addawsent gynnorthwyo 
y ŵymdeitbas er diddymo caethiwed, ac na tbalodd eu 
bannereu tanysgrrfiadao, Ea besgás yw, iddynt addaw 
^pan ihHi gyttliyr9ad»'ae n« hoffant dalii. Fel pe gwhelai 
y cynbyHlad eo rhyddhaa oddiwrtb «a rhwymaa i gadw 
.eti had^wid. Mae byn yr mt mor anonest â gwrthod talu 
frbwym-ysgrif. Addawsant, arwyddasant ea henwaa, ae 
yn «wr mHbalant; a galwant byny yn oneatrwydd! 
. Cty^wais :fod amrywiol o ddynion yn y ddinas ag a 
addawaent symaa o arian at sefydlìad yn ÿ dref hon, gaa 
.addaw tala ^ian ofynid am byny» ond iddyni wrthod taio* 
Jk^r rbeswm oedd, fod pleidwyr y sefydliad wedi troj o 
.blaid rbyddhad y caetbion. Os troisant, a newidia hyny 
«eich addewid cbwi. Ai ar yr apmod y .huasech cihwi yn 
rhydd os sonient am .rhyddaad y caethion, yr addawsoch 
echwi? Os felly, yr ydych yn rhydd ; os amgen mae yr 
jUi jmor Am>nest i chwi wrthod â phe rbodda^cb ysgrif dit^ 

Digitized by V3UUy It: 



cûch JUw» Afi «tto gallai rbai o hoaoch ddigio hniM fm 
ejhndd^ rhywun chwi o beîdio tala arian wedi ei addaw. 
Ystyriwch hyn ya aobrt Pwy a ddy wed Dow a â i'r 
i^efoedd ? Darlieawob S^* 15» a gwolwch ; '* Yr hwn » 
dwDg i'w oiwed ei haot ac mi iteicidM," Bath dyhiweli. 
chwi am hyoa? Oi addawodd dyo rywbetb, €däiekkr 
pechu, cadwed et addewid» os bwríada. fod ya one«i a. 
myned i'r nefoedd. Ond yma y hobl hyo a. woaot addeww 
id» ac o herwydd na ellir ea cpsj^î, hwy aTu torant hi 
yn ddifraw» Ni esgeulnaent amaer ysgrif ya yr ariaody* 
Paham ? am y colieat e^. hri, ac y cojipidf hir.y» Oad y 
Gymdeitbaa er dididyma ç^tM^nach». a, Ghymdeithaaaa 
ereiU, ni roddaot g^fratth am ariao^ am hyoy' j ^bl hyi^ 
a. ,dramgwyddaql wrtb ry^b^th, a g;fKfẄodiíiÿt ^alp,. 4u 
ydy w }ìyn y^ oa€bfl|t l A garpiipftoradws^ p^w y. fatb,oiHtatr 
rjwydd? Beith, tpri; eicb adáe^i^ld^a^. ^yoiçcl ^cbplii^d^ 
yjitftiçh Ilaw p. Oaea Piowl Qs g;w^thodivrch i^oa.^^r .ea*- 
gealaswch gyflawni eich ad^<|w|d,. I|! S^yclÿ W9/i^^RÍUin^z 
ap oa parhe'fCih /eHy^ oewcb. ŵíi rb^^ yi| y.,llýn ay' yn 
Uo9gi gan. dân a l\rii^Ätíin*,. .4SÌ .fyf^^,,a|n. fjdong. míl| a 
fyilocdd, far^ í^g arîani](|L £y Uaw, ayga g^^M^ y^ apgj{^)/« 
i»Vnfe odrtiw^tb on geiUi.yi: .addawi|wi?^(^f Iftta. Y cyfryi^ 
ari^n'1^yaafHca^cij^'\ , ,, ,. ._ , . . ., , 
^ Qa na,elfu>cí^ dala,in|ae (yjrijj. sns^HgF» da^« on^ ^ywc4^ 
^oblbj^y. . QiMÌo^.gyrXhpd(wchid^Uÿyf.byni^ «fcdd^waocb^ 
iysi i çh^i newid eipht.nied^^}, ^ifta.eio^^ib^d. yi^.e^^i^; 
i^i.eUwch wefldio nea.^y talqch^ yr.^i^ ^y^jr JSfltbJ- 9 
iire.ddì]Rrob cbwi ^ ** Q Argÿwydç(,. addçw^i^, rçît yi^t Ar|»9 
]^nA« Qad.newidiai> fÿ meddiri»^!^ t];M>raia ^jiu)^ew4ÌA»g|)4 
^tto.Ö 4j;glwxdd,erf»aiaf,aFi0atfjsf m^ditbiçi. lh9¥Ẃ4ci| 

f^imbejchp(f»3'm,g.wiiend ynlM^iua yo.dy;g^ria(tfir>!^"^ 
^^arian»' A, wrf^ìcte^jrir y fatb ^O^diao ? pdimiijtbw , . 
Ond, fi:odyr,îg.weIftf nad aljí^f gyffwrdd- à'y bçJl J^tibiu 
V^yy^ h ffSẄf» ¥^ fŴ t«rfxn^if yma„^,g<Ŵn^^if ý 
m^ter.hwndiio arall. ,. , ., . ; .,. ,. 



CŴÌlÉíítÌÙ^DÍÀÔÄÜ r BDŴHWELEDÎGION lEtTAINC: ' 

, 7 ^^ ; Ìí^orUiafyŵyn.— roAii?r. 15:' ';'''• ^ ' ' 
Sy^waia w^íefÁwllw yi».fs5.^^tfcÌ9laI&jí;Ji>ati»i4J 

Digitized by V3UUy It: 



ea{|ris gydd ^fif ar 

G^áPw^ddimd&m i déifohwelediÿim ieuaine^ 

H60» eymûygM Mììya ^ «Mtter. 

I. Trwy ddQclir<lo lle y g^ttdewMtef^a efaoi^a rbai oyfar« 
w^diadM p9ÌUoh.ag y dyttd tttí rhoî i gjrefyddẅyr ÌMiaÌBo. 

i. M[a& o bwys lüawr i dd^^ifawolodigion ioaaioo ddeatt 
beth yw crefydd, Dichon j rbyfeddwGb an» fy itiod ys 
coffiàu bym ''Bolhí A ydiynt yn ddyohweiodigioi^ ac 
heb wybod betb ywcrefydd 3'* Atebaf, Boasent fm gwybod 
pe M ehawsettC m nddyieg ond a dynir o'r Bíbl. Ond 
mae iliiiwa wetl» Uyftoii y= fftth cfjfAtctfatU'grefydd, fel y 
maenid yn ttttig dycbweledîigioD ieaainc,oiKÌ y rhan fwyaf 
^f ^^9 heb wybod betb yw crefydd, ao iieb uin oiwg 
tgiiir iirni* ìii ŵyr'I(awer o weinidtogion, Ni ddy«éedaf 
nA,feddant.grjafydd*> oanpgellir yn dyner gre^ia j hièddi- 
«nt^bì^; ond yt hyn a fieíadÿUaf yw^, na nod^int ÿn ogiúr yú 
mb» beth .y cynnwyMr bîv ac niBt ddesgrifiant yn gywir'betl| 
4y yn, wir mfj^dd»» f>ÿ9fbeẁ nad yw. Mae abwys dvágd 
i ddychweledigion ieaainc» 

Vo nacaoly yo «fchA beth liì cfhynnwt^^i! orefydd; ' 

(li.). Nid yw y>a gyé&)wy«edig mewti gicyòúdaèih áthriiòp* 
iftêtM* Mi^e gnryb'òdtetii 3»n hanlbdol i' gt^ydd, ond düîiii 
yii« grefy d d* Sledda y diml wybodaeth atiii^áwiabihot y oni) 
^i foda«> grefydd, : GaiU Aýú feddh g^ybodaetb athr^wi- 
Ì4^tboL i aar|äyw rtidd».>heh^roiiyn ô gjHbfyddii er hyny m^ 
gm.rai pahl dyb^am rbylBìdd yogbyteb ^yny itì pe bydUai 
meddc^ gwybodiiethi yn pttofi' cy^n^dd/ mtswn. (hiwiòldeb; 
^y^AÌs /iym ^awàitL ò'n'fath : pan, inekn ' Ife, ' ýv òçd^ 
rbir^hpbLi^aûno ŵédioytúiyddtt yt-gyftym'itíewji gwybi' 
ad4«tb a^bmwjiiŵtboUydy/ffedbdd dyn^, «"Rbyfedd y n^ae y 
«r^j^(ji^yp ien^i'aic bÿii ŷn oymBydäH meẃn grea P YViia 
csrmoiyagaî gy^nydd nlẃv« ^ybbdâe^^L cfaÿiinydd^itaew^ 
dawioídeb. Y gŵ'obdd'; Ja% fédUai» eìfe nn ffb^dd^ i>wybod 
^a.Ajina^y^d' ipewo< graai «& oicí^ oedd ea tiyiiaydd nrewA 
g^y'bodat.Ẅ ethraẁiftetbòl yn brti^,o hodo^ 
, ŵ) Dylid dy^ iddynt nad tyluieddyẁ ctefydd,. Nad 
y,W yH'ÄreiddyíO» neb eginyb» nèa' bcdyé, nea rywbëtb 
aro^il 90 yi n^^ddw;;!» fel rAûit oV theddẁl' et hml lAtfetrà. 
piajräoiiaii ym f^oyib am gfefÿdd fel {íe/ bỳddai yn rhytẁeth 
f^.eUid gnddio yja y nieddwU' fei y 'gellircÁtddib gwreibhi- 
iMi^o dàfli mw» ìUáw, yr h.Wn'niJddengya^€9:ba0, açtÁ 

DigitizedbyV^:iUUy It: '^ 



384 

fliair effeitfaiaa, ond ay etto yn byw, ac yn barod i weillt- 
redu mor faan ag y datgaddìr ef. Ae feliy tybiant y gaU- 
ant fedda orefydd, fel rhywbeth yo aros ynddynt, er na 
ddangosant hi trwy afaddbau ì Ddaw. Ond dylid dÿaga 
iddynt nad dyma natar créfydd: ntd yw yn rhan o'r 
meddwl ei hun, nao o'r eorff ; ac nid yw yn wreíddyn, nae 
yn wreiohionen, nac yn hedyn, a aíl banfodi^ ac etto bod 
yn gaddiedig, ae heb effeithio, 

(3.) Dysger iddynt na chynnwysir'Crefydd mewn per^ 
lewygon so*orfoledd. Galì fod lUwer o*r rhai hyn lle y 
nute crefydd : ond dyiid tdeali y gaUant haiifodi 'yn ea Hawii 
nertb Ue maä oes crefydd. Galiant lod yn weithrediadaa y 
dychymyg, heb an teinlad gwir grefyddòl. Gail pèrsana^ 
-ea cael nes ea trecha gan lawenydd o herwydd crefjdd, 
«tto heb ddim crefydd. Adwaenwn ddyn ag a orebfygwyd 
l>raidd gan ber-lewyg^ yn yr olwg ar briodoNaeibao natnr- 
jol Daw., ei nerth, a'iddoethtneb, fei yr amlygîr hwynt yn 
y nef aerenogy ao etto ni feddai y Jyn grefydd. Ufadd-dod 
j Ddaw yw orefydd». ymostyngiad gwirfoddol yr eiHiid 4 
ewyliys Daw. 

(4.) Ni cbynnwysir 4;refydd ebwaithf 4iiewn myned i 
addoldy, darUen y Bibi, nea weddio, na dim a elwir yn 
gyffredin yn jddÿledswìfädan crefyddol» Dyììâ cadw yr 
ymadrodd *^<lyiedswyddaa crefyddol/' o eneuaa dychwei* 
>«digÌQn ieaainc; dyltddyaga îddyat nad yw y cyflawniadaa 
liyn yn grelydd* Daw iiawer yn fanol iawn yn y cyflawn- 
iad o rai pethan ag a alwant yn >ddyledswyddaa erefyddol» 
A thybìaDt fod hyny yn grefydda; tra y maent yn ddiofal 
yngbyichdyiedewyddao cyffredin bywyd, y rhaî, yn wir» 
M wnant i fyna FIJOHBDD DDUWIOL. Gall gweddî 
•fod yn ddangosiad o ddowioldeb, ac yn weithrediad dawiot» 
Ji diohön na fydd. «Gail myned i addoidy nen i gyfarfoé 
gweddio, gael ei yatyrîed naiii ai fei moddion, îieti weith- 
red» nea ddangoaiad o dyb grefyddol ; «ond ni wna y cỳf* 
Jawniad .oV,petha« liyntddyn ynGri«tion,a gaii fod llawer 
•o fanylwch a sei yngi^rloh y rhai hyn, heb ddim crefydd» 
40s na.ddyagtr i ddychweiedigion ieaainc wahaniaetha, 
:^allant gaei ea harwain i feddwi fod rliywbeth neiildaol 
yn y petliatt a eiwir dyìed&wyddaa erefyddol, a food gan«- 
«ddyjit iawer o grefydd am en bod yn heiaeth mewn rhyw 
ibethaii a aiwant yn gyflawniadan ciefyddoi, er y galiant tb4 
AT jur an jryd yn ddiffygiol iawn mewn oneatrwydd^, ffydd^ 

Digitized by V3UUy It: 



loadobi •ywireddt tíyiMMraMelf» tett* ffiriiiirail o> 
petbas y dèwitimt'hwy e« gal w m d jrledawycMani oyAredlm 
Galiaiit fod yn fii«el iawn inewii rhai pethail» dttgymu y 
■lîatia» aV ania» a'r dwiomia, w etOi «sgnutase petbail' 
«ryoMob y gyfrâith, «yfiawoder a cbarwid at Déaiw^ 

(5») Ni ehýnnwystr crefydd niewa dymtÊmmdau i ftmefuí 
ŷmêithirèdouU dM. Dyiâmiìadaa ag ua ÌfafeTry«aiit aewa 
dewieîad a gweitbredrad nîd ynt i^iaweddol : «c uid y«t o 
angeiirlfteidrwydd ÿo ddrwg^ Gallaftt godi.yn YU^dwl 
heb oddiar ddewiaiad» ys yr olwg ar ryw wrthddiyeliaii} 
ond tra na pharoat woitbred wtrfeddel, *id yttl yo rkìm^ 
weddol tia drygioniu mwy aao yw oariad'y galoa«oddieithr 
pao y byddom ni wedi eu dwya I fodoiieth» trwy oaod eit 
baoain yo wirfoddol mewa anlgyiehiadatt i'w peri. Oell 
fod yn y dyn gwaethaf «r y ddaear ddymaaiadaa oryHM 
am iaotetddrwydd. A feddyliaaaob ohwi «riged am hyn ? 
Oali weied yo eglor mai eanleiddrwydirl yw yr nnig födii« 
ion i gyrhoedd hapoarwydd. .A'r teoiiâ yr yetyrio oAi 
aaoteiddrwydd fel yn díogela hapaatiÉrydd»efe yn natariol 
a*i dvmaaa. .Oelllr efoi y twylla Uiawa ea hiniiiia i*r dyb^ 
fod dymaaiad aai ■ftnlBÌddrwydd, or eael hftpaarwydd« ya 
grefydd, Bydera lliawa ya ddlaa oiewa dymaaiadaa oa 
WaàOt na aniaer iddyot ddétriè yâ iawa^ Teimltbt ddy- 
aÉOniad am woead ea dyiedawyddi ood ni ddewifeftai ei 
gwoeadiamf ar y cwbl, fod gaaadyat ddymaniadaaofylhoh 
i heidio ei gwoead. Nid òea rhinwi^dd ya y fath ddyman^' 
iodaa. Rliaid fod gweithred nea ddymaat«d, er bod ya 
rhioweddol yngolwg Dow, ya weitbfed o eiddo yr owyllyi. 
Siàrada pobl yn wrthan iawn ar y toaler hwn» lel pe byddii 
rhyw ddaiooi yn ea dymiMHadaa, tra aad yut ond dyiaao*' 
iadan. «* Tybiwyf y dvmaawn woeod fel hyn ao fel byo»" 
Ond a wnrwch ohwi felly ? *' O nt^ê ^nd^ teimlaf lawer 
gwaith ddymaaiad i woead hyn»*' Mae hya yn etbeiaf» 
táeth yiuarferoL 

Pa ddymaniadau bynag fo gan ddyn. oi na woont beH 
iddo ddtwiB gweitbreda, aid ynl riaweddol; ao aid oea oo 
radd o ddymaniad yn rhinweddol ynddi ei hao. Pogeilid . 
dwyn d jaion i yatyried a obreda hyOi diohoa y dyatfywiai 
hyny obaith faanner yr egiwys, y rhai yot yn byw ar eo 
éymüniadaa da, trana woaot ddtm droa Ddow» 

(e*) Dylid dangoi iddynt oad oei dim ag $f yn hottanol, 
yn grefydd^ Pa ddymooiadaa bynag a aiilbd ganddynl, 

Digitìzedby VjOOQlt: "^' 



866 

• pha ddewìmaëaa] a gẅeiihrèdoedd bÿnag a wBelònt, o$ 
yw eu rhetymaa, ar ol y cwbl, yn banaaol, nîd oea cfeU 
ydd ynddynt. Gall dyn becha mor hawdd wrth weddiot 
oarllen y Bibl^ nea fyned i addoliad, ag wrth rywbeth 
arall, os yw ei ddybenion yn haaanol. Tybier fod dyn yn 
gw«ddio yn anig er mwyn ei haposrwydd ei ban. A yw 
hyay ya grefydd ? Beth ydy w ond cynnyg gwnead y Oaw 
hoHallaog y n waa iddo ? Nid y w yn ddinr ond cŷnnyg at 
ryw amcan mawr, a dwyn y byd, a Daw eí han, i ŵeitbreda 
i'w wnead.ef yn hapaa. Mae hyn mor bell oddiwrth fod 
yn ddawioldeb, fel y mae yn ddrygionl i'r radd achaf, 

(7.) Nid oes dim yn gymmeradwy gyda Daw, fei cre£i> 
ydd, 08 na wneìr ef yn wreaog i'w foddbaa ef. Nid oea 
mewu gweithrediad allanol ddim da, na dim & gymmer-^ 
adwya Daw, os oa wneir ef i ddybenion da, ac o'r galon. 

Dylid dysga i ddychweledigion ìeaaincyo eglor a phen<> 
derfynol y cynnwysir crefydd oü mewn afaddhaa i Ddaw 
o'rgalon: cyonw|rsir crefydd mewn gweítbrediad gwir* 
foddoh Mae y cwbL ag sy yn santaidd, y cwbl sy yrt 
hawddgar yngoLwg Daw, y cwbl ag a elwir yn briodol ys 
grefyddy yn gynnwysedig mewn gweftbredìad gwirfoddol, 
mewn afaddbaa yn wirfoddul i ewyllys Daw o'r galon. 

2. Dylid dysga i ddychwoledigion teoatno fod y ddyl- 
«dswydd o hunanymwaäiad yn oo o bríf ddyledswyddant 
jorefydd. Dylid dangos iddynt nad ynt yn grefyddolddim 
pellacb, nac y maent yn barod i godi y groes beanydd, a 
hanan-ymwado, er mwyn Crìst. Nid oes fawr honaii- 
.ymwadiad yn yr eglwys, a'r rbeswm yw, na sylẁir fawr 
ar y ddyledswydd wrth addysgo crefyddwyr ieaaine. Mor 
aafynycb y dywedir wrthynt £od honan-ymwadiad yn aa 
o ddyledswyddau cyntaf Cristionogaeth. Wrth areithio 
dros sefydiiadau crefyddol, mor anfynych y gofyna gweio^ 
idogion ai; ereiil i .Gristionogi&n ymwadu â àwy eu iunaim 
er mwyn dwyn yr amcan yn mlaen, Gofynant yn onig^ 
jàm iddynt roi a allont hebgor mor háwdd á pheidio; 
raewQ geiriao ereill, offrynMi i'r Arglwydd yn rhad. Y 
fath ffieidd-dra! Gofynaot yn uoig am y gweddül, am yr 
byn pid oes arnyot eí eisiaa, am yr hyo ÿ gallaol ei roi mor 
Jiawdd â pheidio; nid oes dim crefydd yo y cvfryw roi. 
Gail dyo roi symaa mawrioo at achos da, hoo fod dia 
^jerefy4d yo hyoy, os byddai mor bawdd iddo wnead hyny 
,i J^hf jjdip, ac na bjddai dim hanan-ymẁadiajd yo hyny, 

Digitized by VjOOQlC 



887 

Gweitbredodd Grist hiinaii*ymwadiad i aohab pecbádiir'' 
ìaid. Felly gweithredodd y Tad hHDaii-yDiwadiad wrth* 
Toi ei fab i farw drosom ni, ac wrth ein barbed ní, a chyd- 
ddwyn à'n cyndyDrẁydd^ MaeyrYsbrydGlâD yDhanan* 
ymwadu wrth blygn i ymrysonr à'r fath fodau ffiaidd iy 
ávijn at Ddaw« HaDan<'ymẁada yr angylion wrth wyHo' 
droa y byd. Yr apostolion a blanasant y grefydd Gristion^ 
ógol ar hyd y gwledydd trwy weithreda hnnan-yttwadiad; 
Aç a ydym ni i feddwl bod yn grefyddot heb hanan-ym- 
wadiad? A ydym ni i aiw eìn hnnain yn Gristionogion; 
yn ganlynwyr Crist, yn demlaa yr Ysbryd Glân, ac'i 
ddyagwyl cymdeithas àV apostoliony pan nad ydym erioed 
wedi ymddifada ein hanaìn o nn petb a daeddai èr ein 
rawynhad peraono), er lies teyrnas Crist? Dytid dangòa 
i grefyddwyr ieaatna os na foddlonant laforio dros Ddaw, 
ac nad ynt barod i aberthn bywyd a phob peth arali dros 
Gristy na feddant ysbryd Crist, ac naa ynt eiddo ef. 

9. Rhaid iddynt ddysga beih yw santeiddhad. '' Beth ! " 
meddwchý ''onid yw pawb ag ynl Gristîondgion yn deall 
beth yw santeiddhad ?'^ Nae ynt; byddai mör anhawdd 
i lawer ddy wedyd yn ddealladwy beth yw santeiddhad, aÿ 
a fyddai iddynt ddywedyd beth yw crefydd. Pe gofydia 
i bob erefyddwr yn y ddinas hon, Beth yw santeíddhad 7 
Amheaaf y rhoddai an mewn deg ateb cywir« Byddent 
Bior ddyrys á phe cynnygient ddywedyd beth yw crefyddy 
a Uefarent am dano fel pe byddai yn rhywbeth cysglyd ya 
yr enaid^ rhywbeth a osodir ynddo» ac a orwedd ynoi 
rhywbeth aellir ei ymarferyd nen beidio, ac etto bod ÿn* 
ddynt. Llefarent am santeiddhad fel pe byddai yn fath o 
oìchiad ymaitb o ryw frynti, neti yn symndiad rhy# 
anmhnrdeb corffbrol. Nen llefarent am dano fel pe bydclai 
y cynheddM wedi oael ea gwiycha mewn peehod, a böd 
ssnteiddhad yn symndiad yr ystaen hwnw. ^ Dyma paham 
y gweddia rhai pobl am santeiddhad,a byw mewn pechod^ 
gan teddw] fod santeiddhad yn rhy wbeth a^aenora afadd^ 
dod. Dylid dysga iddynt nad yw yn beth a flaenora 
afadd-dod, yn rhyw newidiad yn natar nea gyflwr yr 
enaid. Ond njudd'dod yw santeiddhad; ac fel peth cyn- ,■ 
nyddoli cynnwysir ef mewn ufnddfaaa i Ddaw berffeith'- 
iach berffeithiach. 

4. Dylid dysga i grefyddwyr ieaainc beth yW'parhad. 
.Rhyfedd y siarada pobl ynghyich parhad : fel pe byddai 

Digitized by VjOOQ lC ' ■■ ■ ' 



t88 

JTf aftlmmiaẅ bflirWt» *^ U^wMth mêwn ^n% newti gnii 
Q hydt" ÌMBfr^^Oi li^wyâ dyn wnwftUh, fl»a& ÿn sicíp ci 
fymA i> Sftf^dlL'^ Nid hyn jw y M^dÿlddrydh umbtíw^ 
h«d ; Qii4| Qi gwir dr»vy4 d]rii« y P^RY i ütodi»h4V t 
Opuw; «I» m ^4Ma(f» 7V â 3rw sicr i^r Boldadd. CMt 
Qí( U«tt|ri^ dyn y 4yb ei fad yn aîeff p li^nad ì^ nefcMW • 
A^rwyiMet éni «edi ai dMÌ,. «ae y diyii hwnw hrftidd yw 
olorpfynAdio&r»» 

^. Il^id dyftgn orof^d w]^ ieMine iý^tfm gfýỳM^t ym 
nàẃ fiÚL, Pylent «moiow at fod ÿn grelÿddèl jtì nheh^ 
ve|h a. wneloiil;. O4 n«l Mmmmmt at bŷa, dylid byaf 
^ id4y«^ M foddaâÉ ddim ciefydd; \WiMid y^tyoi 
hM>riadi% ait ym yBadìreeha eadw bdll orchymyiìioii I>«w*, 

ta fidéd y gallmit fecldwi ew bód yn difaiwiolf l^wiy 
ytag a fadiee y f yfmth i gyd eH, ae q ballo maww m 
Hwnp» Bn«B fiiic^ yn auof o.¥ embl; mae yn a^red fr hoU 
gosp. Oa yw yn;arfiNriamiMdb«i i Ddorar mewn mi. pèth» 
tfiA yw» yn ina, y» aAiddliam idda niewn dim, CSyMteynr 
Ofoddẃd! i Bduw yo nìÿyiwr y fakm: hed yn baiwd i 
«fcddhai àOdniw » yn foddhm i Ddtiw reoli yw mhob peth« 
Qnd ea aìrfera dyn anniÉddbaii I Udnw mewii «n peth, mae 
#lh> ẅmm oyOẅr meddwi yw ýr hwn ni alt ttfnddhan i 
Mnir imwn; dím aral.. Gmirthaft yw dywedÿd löd dyn 
y».nfM4hani 1jM«w^mewa rhai pirltiaii oddiar hareh ì'w 
Qlidmdod, act yt aniitfa<K)ha Mda a^A pét)iaw erettl. Y 
fvûr 3rw^ yr Q3PMVBy8Ì» nftidd^dod ì IMnw mewn cwlon 
flfadd; ae nmwn rhoiy flaenoriaeth i «wdnadedhac areh Duw 
ai bob'peÉhatalU Oa^^whyny, yryilRcẁfoii^lbdiihywnn 
yntHftiddhan mew^ rhaf pethan, aat ettopariiaii ! anaáidd^ 
hQQv mewo rborwbotb.trwy wybed,efpa dwyllaei ban. £le 
h. balla m^ wn w» pwne^a «pbroía hy & ei fod yn eaog o'r e whl ; 
hyay ywaaiM8n:geirtandMrill,jiadyw, oV^lovyn «f^ddhaip 
jmawn dînr.. Gìdl dyn. weddio bamier ei amaer, a bod.heh 
üMTyddi 08 aaoheitdw. orchymyaion Daw> bydd ei weddi 
yn ffiaidd ganddo^ ** Y neb a dry- eì ghiet ymaiẃ rheg 
gwraodo y gyfraith, fydd fllaidii ei weddv hefyd.'' A 
^y web ohwi byna ? Oe gwrlhy d dya níìaddhan v gyl^ith 
JDaw,. oa gwrthyd gydsynio á rhyw ddyibdawydd,. nì all 
we.4dio« n» f<»dda grefydd^^ mae et) gMfyddolder yn ffiaidd. 
6. Hawdd yw dwyn crefyddwyr ieuaino» trwy addyi^ 
|»iic»d)oJ, r fòd yn *^gymhedhroí yn mhph pethJ" Ac attoes- 
gentaaic y; ddyledàmydd hpa« i^ chollip goUag anni bj^idd 

H Digitizedby VjOOQlt: 



389 

yn 71* eglwysi. Mae llawer iawn o aof bym«iedroU}eè yn 
yx eglwý«í: ni feddylîaf 3[^ anghyaMnedrol yo neiiMuoJ, 
<md ao^ymBiedroldeb mêwu bwyia, ac mewn by wìoliaetli 
yn gySredinol. Nid oes ya wir fawr cydwybod yn yr 
oflwyei; amliyay yn araf yr ft diwygiad yn mlaen yn hy»« 
TSìA eee dim ond «ydwybed oleeedig a bair ddiwygiad par- 
baoa. Ddeag mlyoedd yn ol^ y rhio amlaf « wteinidog^w 
a arfereiit wÌMHlydd poethiofi.aobadwentihwynt yn en lai 
i roeeawí en cyleiUion a'a brodyr á hwynt: «'r rhan amief 
o'r aelodan a wnaent yr un modd. Yn awr nîd oea iawr 
o hoiiynt, «ood y rbai yntfoddwon» ag a waant hyny* Ond 
er hyny arfera Uawer o honyiU win yn ddibetrciiden Mae 
rhai gweinidogion» a Uawer o broffeawyr» ag a yfant win 
a^ y bo llawer o wîrod ynddo: ntae hyn yn anghvmmed« 
poldeb* M ae enoi a mygn myglne yn anghymmedroldeb* 
Os «rferant y pelhan cynhyrfiol hyn pan na bo eo bauf en» 
beth yw hynyond anghymmedroldeb? Nid bod yn gym» 
medrol yn mhob path y w hyny, Hyd nea y bo CriatioiH 
ogionyn.gydwybodol yn hyn> ac y gwoeir iddynt ẃeimio 
sa Isddaint hawl i fod yn anghymmedrol mewn dîm» ni 
obynnyddant fawr mewn crefydd, Gwyddys yn ddat nea 
dyUd gwybod, nad oea maeth mewn T£A À CHOi'FI. 
N id ynt ond pethan cynhyrâoL Ant trwy y oorff beb en 
Ireolio* Mae y llaeth aV aiwgr a roddir ynddynt yn 
feithrinol; a byddent gymoBdaint felly pe eymmysgeëà 
hwy ft rtu»; ond nid oes maoth yn y tè a'r coffi s ac ŵtto 
antnriaf ddy wedyd fod y rhan amîaf o deulnoedd y ddinaa 
bon yn rhoi mwy yn llynyddol am dè a choffi^ nae a rodd*' 
ent i ai>hub y byd rhag uSern : dichon fod byn yn wir am 
vai eglwysi cyfaío« Anturìa goruchwylwyr cymdeitfaaaatt 
eluaengar fyned trwy yr oglwyai i f asglu, er cynnal eeu* 
badan, 4&c ac etto defnyddio tè» coffî, a myglys efallai. 
Bbyfedd ! Mae yn awr yn y ddinas hon, oruchwyliwr 
yn casgluy ag a ddefnyddia y pethau dilea hyn ; ac y mae 
efe hefyd . yn weinidog yr efeogyl 1 Dian fod llawer yn 
Ireulio y pum eymmaint ar aoghymmedroldeb» ag a rodd« 
ant yo mbob fibrdd i aoh«b y byd. Pe gellid gwoeud 
i'r eglwys wybod gymmaiot a dreuliant am bethau ynt 
weowyo a dim arall, synent, Siaradwch à Uawer o ber- 
sooaa, haeraot oad allaot fyw beb y petbau cyDhyrfíoI a 
gweowyoig hyn, ac nad allaot eu rhoi heibio — íe, ddim i 
waredu y bydrhag damnedigaeth dragywyddol. A dígiant 

2k 

Digitizedby VjOOQIC — 



390 

jm fynych os rhesymîr & hwynt, mor fnan ag y cyffyrddtf 
y rheswm â'u cydwybod. O, pa cyhyd y dengytr orefydd- 
wyr ea gwynebaa rhagrithiol yn y cyfarfodydd misol 
cenhadol, a gweddio am i Ddaw achab y byd, tra y maent 
yn tafiu ÿwdd búm cymmaint am anghymmedrotdeb, ag 
a ro<Klant ì achab y byd. OaU rhai o honoch dybred mai 
pethaa bychain y w y rfaai hyn, a bod llefara yn erbyn tè 
a choffi yn diraddio yr areithfa. Ond dywedaf wrthych 
y camgymmerwch yn fawr, os tybiwch y rhat hyn yn beth- 
au bychain, tra y gwnant yr eglwysi yn ffiaidd yn ngolwg 
Duw, ac y dangosant ea rhagrith a'a chwant* Dyms 
ddyn aga broffesa iddo roi ei han i wasanaetha Crist, ac 
etto gwrthoda ymwada ag un chwant, ac yna k a gweddìfty 
'^ O, Arglwydd, achnb y byd ; O, Arglwydd, deaed dy 
deymas.'' Dywedaf mai rhagrith yw hyn : A wrandewìr 
y fath weddiaa ? Os na foddlona dynion ymwada â hwy 
•a hanain, ni roddaf ddim am weddiau cynnifer o'r fatii 
brofloswyr ag a gaddiai yr holl Unol Daleithiau. 

Rhaid dysgu y pethaa hyn i grefyddwyr ieaainc. Rhaid 
ìVeglwy8 ddyfod i benderfyniad na elwir dynionyn Orist^ 
ionogion, os na wnant dori ymaith y fraich ddean, a thyna 
allan y llygad deaa,ae ymwadaá'a honain er mwyn Crìst. 
Peth bychan ! Owelwch ef yn gwenwyno ysbryd gweddi ! 
Gwelwch ef yn gwneyd yr enaid yn Uygredig achnawdol! 
Ai peth dibwys yw hwnw, islaw arddas yr areithfa ; pan 
mae y moethaa anghymmedrol hyn, o amry wiol fathan, yn 
•ostio i*r eglwys ddeg cymmaint, os nad deg a deagain 
eymmaint, â'r oU a wnant er iachawdwriaeth y byd? 

Gwnawd cyfrif yn ddiweddar a ddangosai fod yr Unol 
Daleitbiaa yn difa gworth saith miÜwn o ddolars o goffi yn 
iynyddol ; a phwy na ŵyr fod yr eglwys yn difa rhanyàtor 
• hoDO? Ac etto nid yw gweinìdogion parchas ac aelodaa 
eglwysi Cristionogol yn cywilyddio cefnogi y fath wastraff 
•rcbyil; tra ar yr.an pryd, yr enfyn y paganiaid draain, 
gyda phob awel, ea hocbeneidiau am gymmorth. Dywed 
y aefoedd oddiachod, '<£wch pregethwch yr efengyl i 
bob creador." Ocheneidia affem odditanodd, a daw deng 
mil o lefao o'r nef, o'r ddaear, ac o offern, yn dywedyd, 
" Gumewch rywbeih i achub y bydt Ownewch efyn awr!*^ 
YN AWR, nen ynte bydd miliynao yn chwaneg yn offern 
trwy eich esgeolosdra. Ac, O, na ddywedwch hyny yn 
Gatb, ni wna yr eglwys, ni wna y gweinidogìon, ymwadu 

Digitized by VjOOQlC 



391 

hyd jn oed à'a moethaa i achnb y byd. A yw hyn yo 
Orístiooogaeth ì Pa hawl sy geDych i drealio ariao Duw 
i'r fath berwyi? Ai goruchwyliwr wyt? Pwy roddodd 
y rhyddid hwn i ti ? Gochel, rhag y ceir yn y diwedd« i 
li ddewîg boddio dy han o flaen afoddhaa, a gwnead 
" duw o'th íoV* 

Yr amser i ddysga y pethan hyn yn efl*ekhiol, y w, pan 
lyddont yn grefyddwyr ieaaino. Os na ddysgir hwy yn 
brîodol bryd hyny, os cymmerant arfer ddrwg, a deohrea 
gyda dallesmwyth a moethas o fyw, yn anfynych y diwyg- 
iant yn iawn. Siaradais À hen grefyddwyr ynghylch y 
pethau hyn* a synais o herwydd ea hymlyniad cyndyn 
wrth ea chwantaa, Yr wyf yn creda nad all yr eglwya 
hyth godi o'r diogi hwn nes y dysgir dychweledigion ieu- 
Ainc yn fiyddlon wrtb ddechreu crefydda i fod yn gym- 
medrol yn tnhob peth. 

7» Dylid dysga iddynt pfala am ^ymniatiil o grefydd yn 
eu holl famach 9Lg sy ganddynt mewn gweddi, nea wrth 
fyned i addoliad. Dylent fod yr an mor santaidd a gwyl* 
iadwras, amcana cymmaint at ogoniant Daw, bod nior 
ddidwyil a Bobr yn ea holi orochwylion» â phan ddeaant 
at orsedd gras» Os nad ynt felly, bydd ea cyflawniadau 
Sabbothol yn ífiaidd. 

8. Dylid dysgu iddynt fod yn ofynol jddynt hwy fod 
yr un mor tantaidd ag y tyòianÈ hwy y dylai gweinidogioH 
fod» Tybiwyd er ys bir amser y rhaid i weinidogion fod 
yn santaidd a honan-ymwadol. Ac felly y rbaid iddynt : 
ond peth rbyfedd y tybir y dylai gweinidogion fod ynfw^ 
pantaidd na pbobj ereilL ArswydeUit wrth weied gwein- 
ìáog yn ysgafn« yn dilyn dull y byd, yn myned i nwyd 
hoeth, yn byw mewn iŷ bardd, neo yn marçhogaeth mewB 
cerbyd, O, mae hyny yn arswydus; nid ymddengys y.n 
bar^îd mewn gweinidog. Yu wìrl Fod gwraig gweinidog 
yn gwisgo bonnet mor wych, neu y fatb ihawl sidan. O» 
üac ydyw. Ond ni feddyliant ddim am byn mewn ereill; 
Did yw yn dramgwydd. Ni ddywedaf yr edrych y pethau 
hyn yn hardd mewn gweinidog; gwn na wnant. Ood yo 
Dgolwg Duw edrychant gystal mewn gweinidog ag y gwnaat 
mewn rhyw un arall. Nid oes genych chwi fwy o bawl i 
y.moUwng i oferedd a balchder nac sy gan weinidog. A 
ellwch cbwi fyned i'r nef beb eich santeiddio? A ellwch 
chwi fod yn&antaidd heb fyw ì Dduw^ a gwneud yr oli.a 

Digitized by VjOOQlC 



392 

wneloefa er ei ogoniaDt? CYywaîs l>obl barclias yn beio 
fod gweinidogioD ya cael cyflogaa mawrion, ac ya byw 
mewn rhwysg, pan y treaìient hwy lawer mwy er tynDal 
ea tealaoedd nac an gweinidog. Beth a dybid am weio* 
idog a fyddai by w yn y rhwysg y mae llawero broffeswyr, a 
biaenoriaid eglwysi yn y ddinas hon yn byw ynddo; dywedai 
pawb ei fod yn rhagritbiwr. Ond, mae gwnead hyny 
yn gymmaint prawf o ragrith mewn lleygwr ag sy yn trealio 
arian Daw i foddio ei chwantaa, aV byd, a'i deaìa, ag 
ydyw mewn gweintdog. Galaras y w cly wed rfaai o'n Ifeyg- 
wyr enwocaf yn dywedyd ei fod yn wartfa i grefydd, fod 
gweinidogion yn cael cyflogaa mawrion, yn caol ea gadael 
i fyw mewn rbwysg, pan maî y gwìr yw fod en tranl hwy 
eu hunaÌH^ yn ol ea tealuoedd, a rhif y rhai a alwant arnynt, 
yn llawer mwy nac eiddo braidd nn gweinidog. Cyfyd 
fayn oll oddiwrth dybiaa aogbywir a lyncasant pan ddaetfa- 
ant at grefydd. Dysgwyd i ddychweledigion ieaaino 
ddysgwyl mai mewn gweinidogion y dylai fod erefydd oìì, 
yn enwedig yr faoll hanan-ymwadiad ; a chyfayd ag y pery 
y dyh hon, nid oes obaith y gwna yr eglwys lawer er go- 
goníant Daw, na throedîgaeth y byd : nid oes dtm o fayn 
yn y Bibl. Pa le y dy wedoéd Dfiw, " Cfawi wetnidogion, 
cerwch Ddaw â'ch holl galon, a'ch enaid, a'cfa méddwl, 
a'ch nerth;'* nea, "Chwi weinidogion, gwnewcfa bob peth 
a wnelocfa er gogoaiant Daw ? " Dy wedrr fayn wrth bawb, 
a'r fawn a gynnygio ymesgasodi oddiwrtfa ryẁ ddyled- 
swydd neu haoan-ymwadiad, oddiwrth wyliadwiiaetb nea 
sobrwydd, trwy fwrw y peth ar weinidogion» ne« yr fawn 
a antnria gymmeryd dall Ilai santaídd o fyw iâdo ei fann 
nac a dybia efe sy brìodol i weinidog, mae mewn perygl 
mawr o brofi ei han yn ragrithiwr, a dyoddef yn uffem 
am ei ffolineb. 

Dibyna llawer iawn ar yr addysgiadaa a roddir i ddy* 
chweledigion teaainc. Os decbreuant feddwl y gttllant 
hwy fy w yn y pethaa a gondemniant mewn gweinidog, mae 
yn annhebygol iawn y newidiant eu barn. 

8. Dylent amcanu at fod yn berffaith. Dylid dysgn i 
bob crefyddwr ieuanc, os na fwriada efe fyw heb bechod» 
na ddechreaodd etto fod yn grefyddoi. Betfa yw orefydd 
ond peaderfyniad calon nea daedd i nfaddhan i Ddnw ? 
Lle nad oes hyn nid oes crefydd. Un petfa yw proffesn 
bod yn berffaith, petfa arall y w proffesa a thetmlo y dÿieeh 

Digitiied by VjOOQlC 



893 

fod yn berffaitb. Ua peth yw dywedyd y dylaì dynioa 
fod yn berfiaith, ao y gallant fod felly, pe taeddent at hyny, 
ond peth arall yw dywedyd en bod yn beríTaith. Os ynt 
barod i ddywedyd eu bod yn berffaith, profent hyny. Os 
ynt felly, gobeithiaf y dangoaant byny trwy en gweitbred- 
oedd, 08 amgen ni aliwn bythgredu eu bod jrn berffaith. 

Dylai pawb amcanu at fod yn berffiäith : dylent o byd 
yrodrecha byw yn hoilol i Ddnw, ac afuddbaa i'w hoU 
orchymynion. Dylent fy w yn y fath fodd,» fel o& pechan^ 
y byddai hyny yn anghysondeb, yneithriad^yn weithreda 
yn wahanol i*w penderfyniad diysgog a chyífredinol, a 
rhediad ea bacheddaa. DyUnt beidio pecha dimr dyient 
fod mor santaidd ag yw Dow; a dylid dysgu crefyddwyr 
ienainci ddecbreaynîawn,08amgen ni ddeaant byth4Vile. 

9. Dylid ea dysgai ddangas eti goleuni, Osjia ddengys 
y crefyddwr ieaanc ei ioleani, ac na ddeil ef i'r byd, di- 
Ifodda. Oa na chyffry efe, ac oad à aiian i ymdrecha 
goleao ereiii o'i amgylcb» ei oleuni a dderfy dd, a bydd ei 
enaid ei hnn yn fnan mewn tyw^^iiwcb. . Ymddengys y 
tnedda crefyddwyr ìeuainc weitbiau i fod yn llonydd, a 
pheidio gwaead dim yn gyhoedd nes y catToot lawer o 
oleani» uea iawer o grefydd^ ond oid dyna y Sbr.dd. Ar- 
fered y dyn yr hyn «y ganddo. Oangosed y goleuni gwan 
liwn, yn hŷ ao onest, ac ifna Paw a dywalit yr oiew arno 
ac a'i gwna fei ffagi gref. Ond ni thrafiTertha Duw i gadw 
goieu cuddiedig i Joagi. Pabam y gwnels^i? Pa iea 
fydda» hynyî 

Dyma y jrhei^wm fod cynnifer yn mwynhaa cyn Ileied 
gyda chrefydd^ Nid ymdrecbant dros fri Duw. Cadwant 
^r ychydig a fwynhant mor llwyr iddynt eu bunain, fel 
4ìad oes an riieswm da dros i Dduw eu bendìthìo a*a cysuro^ 

lOu Dylid jea dysga i enniU eneidtau at Grist, Dyiid 
^dysgu dycbweiisdigion ieuainc yn enwedig beth i'w wneud 
M hyn« a pha fodd i'w wpeud : ac yna eu dysgu i fy w i 
jhyn fel ÿrif ddybea bywyd. Mor rbyfedd y w y liwybr a 
.ddiiynír weithian. Troìr personaa, a dyna y cwbl ar bem 
J>eaanti'r eglwya, ac yna gadewir ûldynt fyned rhagddynt 
iel o'r blaen; m wnant ddim., ac pi ddysgir hwy i wneud 
4m, droa Griat; á'r unig newidiad yw, yr âot i addpidy 
;ar y Sabboth yn fwy rbeolaidd, gan adaei i'r gweinjdog eu 
portki. Ond tybier ei fod yn eu porthi, ni chryf bänt, canys 
^ j»U$int dreaiio yr ymbortb» am na weitbiant* Va awj jr 

Digitiied by VjOOQ lC ^ 



8&4 

^yben mawr iV hwn y troir Cristtoüogion ao y gadeẃfi^ 
hwy yn y byd, yw cipio dynion o'r tân« Os na wnant 
byn, gwell fyddai en bod yn feirw. A dylid dysgn hÿn t 
grefyddwyr ienainc mor fnan tfg y genir hwy i'r déyi^a4« 
V peth cyntaf a wnant ddylai fod myned 1 wetthîd ì't pOF- 
wyi hwn, sef achnb pechadnriaid. 

II, Y modd y dylai yr eglwys driû crcrfÿddWyr ieiiatnc« 

1. Dyfai hen grefyddwyr aUu rhai ihtoer ó addy^g i 
ddychweledjgion ieaaiuc, a dyleni éi roi. Y gwlr yw, p« 
/odd bynag, na ẃyr y rhan ámìiiF o gréfyddwyr yn yr 
«glwysi pa fodd i roi addysg d« iV rhai ieuainc; ac os cyti* 
nygiant en dysgu» ni wnaot ond en dyrysn. I>y1ai jr 
eglwys alln dysgn ei phlant; a pfaan dderbynio hi hwynt» 
•dylai ymdrechn en dysgn i weithredtt» fet y gwna mamatt 
I ddysgu i'w rbat bychain y petfaan áy angen iddyirt ea 
gwybod a'n gwnead yn ol hyn. Ond nid fel hyn y maô 
hi yn gyffredinol. Ac ni ailwn bytfa ddysgwyl gweled 
crefyddwyr ienainc yn arfer ymáflyd yn iawn mewn dyl- 
«dswyddy ac yn myned rhagddynt heb ddirywio a gwrth-^ 
giKo, nes yr hyffbrddir hwy yn iawn gan yr eglwya? 

2. Dylid peidio cadw crefyddwyr ienainc y l^íS^^t 
lleiii o*r eglwys. Mynych y ceir y ceidw yr í ' " 
ŵ yr y crefyddwyr ienainc tn ol î'r Heili ŵ'r eg 
-iradwant hwynt rhag gwneitd dim gyda chre 
íddynt fyned yn feilchion ysbrydol. Anfytiyc 
^r grefyddwyr ienainc yn y lath eglẅysi i wnea(3 dffoi 
mewn cyfar^dydd, nao y gosodîr hwynt wrtjiiái ddyled* 
:áẁydd» rhag ofn iddynt faichio. Fef hýn yr^ cfglwys a 
wyüantdros eu gostyngeìddrwydd, ac a'n dygant i ymresa 
tn ol i'r hen aelodan a'r blaenoriaid anystwythySycfafoHyae 
oerion, rhag, os goddeBr iddynt wnend 'rhyẃbeth droa 
Grist, y balchiant. Pan mai y ffordd i wneud a cfaadw 
cfefyddwyr ieuaénc yn isel, yw ei^ gosod ẃrtfa eli gWaith» 
a'^a cadw yno. Dyna y fiordd 4 gadw Duw gyda h#ynt, a 
«hyhyd ag y ho Dnw gyda hwyni» l^è a dfala am ett 
igostyngeiddrwÿdd. Oedweli hwyiít «r witíth yn harhaita 
gyda chrefydd, ac ytia Ysbryd Daw « ^ríg ynddynt»« dyna 
y ffbrdd sicraf i'w cadw yn ostyttgedîg. Ond os gadewir 
áwy i aros tu ol i'r faen rai, lle na allaitt bÿth wnend dim^ 
«ìi ddeallant bytfa o ba ysbryd y ttment, a dyina j fford4 
iddynt redeg t'r balchder ysbryddi g.ẁatfihaC» 

â. Bylai jjr eglwjs wjlio dPMrtÿiitÌ» £a J!àyfa&ddio oìa 

Digitized by VjOOQlC 




995 

j^l^glon, fel j gwylia mam dyner dros ei phlant ienaîiie* 
if i iryt crerydfdwyr ienainc y peryglon a'a hamgylchant. 
Dyfétsiao y diafol, temtasiynaa y byd, grym eu nwydaa 
a'n harferlofi ea hanain,a pherygl mewn mil o ddallíaa, na 
iryddánthwy; ac 09 na wytir drostynt ac na irboddír 
Iiwy yn briödol, ánt yn nnioagyrchol f berygl. Édrych- 
wch ar y fttt yna yn gwyiio ei pblentya. A âd hi ef î 
68od ei law fechan yn y ganwyll, nea i ymlns^o i le pe- 
fyglus, am nad yw ei anwybodaeth ef yn et gadw rnag 
dymnno gwilead feHy ì Dylai yr eglwys wylio dros a 
gofala aifl ei phlaat bychain, yr un modd ag y ^wylià 
ftiamaa dros en plant yn y ddinas fawr hon, rhae 1 gertì 
redeg drostynt, nea rhag iddynt grwydro a mynea i goíli; 
nea fel y f wyliant drostynt wrth dyfu, rhag iddynt gael ea 
tyna i arobyllaa anwiredd. Oylai yr eglwys wylío droa 
Aiterìon eu holl aelodaa ieuainc, gwybod p« le y maent, a 
beth yw ea harferion, ea temtasiynan, ea peryglon, en 
hreintiaa, cyflwr orefydd yn ea caionaa, a'u hysbryd 
gweddl. Edrycfawch ar y fam ofalas yna, paa welo fai 
wyneb ei phlentyii ya glasa. ** Beth sy arnoch chwi, ff 
JBfalentyn i ? A fwytasoch chwi rhy wbeth anmhriodot f 
A gawsoch chwi oerfel ? Beth sy amoch ?^ O, mor ẅa • 
faanol yw hi gyda phlaat yr eglwys, yr ŵyn a roddodd yir 
lachawdwr dan ofal «i eglwysi. Och ! yn lle atal ei phlant^ 
a gofata am daayat, gid yr egfwys h wynt i fyned a gwnend 
fel y mynont. Beth a 4ây wedem nl am fam a adawai et 
ÿhlentyn ja eî gel wg i rodio i y m vl clogwyn ? Oni ddy- 
wedem ei iad yn feios iaŵn am hyny, ac os syrthiai y 
£lentya a ehael ei ladd^ y byddai ei waed ar ben y fam t 
Seth gan hyáy y w bai yr eglwys, am esgenloso el dy- 
«chweledigîon ieaaÌAcf Adtwaen wn eglwysf Ue ar y ^ùúá 
yr esgealaaid dyohweSedigioa >ieaainc yn llwyr, ac y ffirwg- 
àybid hwynt; nfil<elai lOeh iatynt î'w^calonogi na^a cyfar- 
wyddo; ni woelid dim ^fw ihafwain i ddefnyddioMeb, i 
ddysgo iddynt beth i'w wnead» na pha fodd <i'w W5ead« neo 
4 agor maes iddynt 4 lafurio. Ac yoa^belh yna? Pao y 
cftnt na aH CfefyddwyT ieoainc sefyll yii wyneb pob péth» 
yr oerant ac y 4$üiant yn ol dan ^eu triniaeth eu hunaiit^ hwy 
á'a sarhant am na pharhasaot. Mae hyn oll yn angby wir^ 
4. Bÿddwch y% dyner wrth eu ceryddu. Pan welo yr 
«^gt^ys angen ceryddu crefyddwyr ieaainc^ dylent fod yn 
«îalus iawn am m dull o Wüená nyny^ Dylai jx heo .ael* 

Digitized by VjOOQ IC • 




«daa wyllo yn ffyddloD dros y crefyddwyr iemaiDC) 

ddechreuont goUi tiry neu droi o'r oeiUda/dylid ea^cyog- 
liori yn ddioed, a'a ceryddo og bydd.aDgea: ood mae 
gwnead hyny mewn duU drwg yn waeth na pheidio ei 
wnead. GwDeîr hyny weithian mewn daU trwsgl, sydyn, 
a braidd yn enUibas, yn fwy fel beia na chynghori yn 
frawdol. Mae y cyfryw ddaU» yn Ue finnUl hyder, ac 
arwain i ddiwygiad, yn tueddu i galedu ealon'y crefyddwr 
ieaanc, a'i gadarnhau yn eì fiyrdd drwg, tra ar yr an pryd 
y mae y.D can ei feddwl yn erbyn y fath ymgeleddwyr 
enUibas. Mae calooau crefyddwyr ieaaioc yn dyoer a 
hawdd i'w gofidio, ac weitbiaa un cdrychiad aarog a wna 
iddynt wreiddio yn ea cyfeiüornadaa a gwaetbyga« 

Gwyddoch chwi ag ydych rieni, mor bwysig ydyw pan 
^eryddoch eich plant» fod iddynt weled y gwnewch hyny 
i'r dybenion gorea» er ea Ues hwy, am yr ewyilysiwcb. 
iddynt fod yn dda, ac hid eich bod yn ddigofus. Os amgen 
«deaant yn fnan i edrych arnoch fei gormeswyr, ac ntd fei 
cyfeiUion : feily gyda chrefyddwyr ieuainc. Hynawsedd 
a thynerwcb, hyd yn oed mcwn cerydd, a ennillant ea 
liyder, ac a dynaot ea serch» ac a roddant fantais i'ch cyngojr 
a'ch cyfarwyddyd brawdol, fel y gellwch eu Uunio i wir 
.ddali Cristionogion. Yn iie hyn, os byddwch yn llym yn 
^ich dail» tybiant y .my.nwch reoli arnyn^, Mae Uawer o- 
bersonaa wrth ffugio bod yji ffì^ddimí^ iel y dy wedant, yn 
jniweidio teimladau crefyddwyr ieuainc trwy y cyíryw 
ddall Uym, nes ea gyru ymaith, neu efallai eu gwasgo x 
iinobaith.a dideimiadrwydd. Nid oes fawr o brofiad gika 
grefyddwyr ieaainc, a hawdd yw ea bwrw i iawr: maenf 
yn gyfièiyb i hlentyn bach pan ddechreuo gerdded; mae 
yn ysgwydy a theifi y peth ileiaf «f i lawr. V fam a symnd 
'bob peth o'r Sbrdd, pan fo eì phlentyn yn cynnyg cerdded;: 
felly y mae bi gyda chrefyddwyr ieuainc. Dyiai yr eglwys 
,symad pob rhwystr, a'u trin yja y fatb fodd ag y gweionU 
,os ceryddir hwy, fod Crist yn y gorchwyl, ac yna der- 
.byniant y cerydd yn gar.edíg, a gwna lesiddyut. ' 

5; Nodwch betbau ag ynt feiu$ yn y creiyddwr ieu- 
4inc y rhai ni wel efe. Nid yw ond plentyn» ni ŵyr fawjr 
Am grefydd, a diau y bydd llawer o bethau ag y bydd 
arno angen ca dysgu^a ilawer o betbau y dylai eu diwyg^ 
Âo. Beth bynag sy feius yn ei ysbryd, neu anhyfryd y^ 
ẃ ymddygiadi .nea drwsglyn ei dduU^ aj^ a jwjj3tra.cý 

Digitized by VjOOQlC 



887 

ddefnyddioMeb nea t otweidlo ei ddylanwad M CrÌ8tíoo« 
dyiid ei nodi allao yn garedig a'i ddiwygto, Pa 
fodd bynag, mae doethineb mawr yn ofynol i wnead hyn 
yn iawn. Dylai Cristíonpgion weddio ac ystyrted llawer, 
fel y gallont wnend hyn yn iawn, fel na wnelont fwy o niw- 
ed nac o ies. Os na wnant ond ei gerydda am betban 
Ba welai, nea na wyddai ea bod yn anmhriodol, gofidia 
m therfysga hyny ef. Dylid gofala am yr amser i roi y 
fflẃh gyfarwyddiadaa. Da yn fynych yw gwneud hyny ar 
ol i ohwi fod yn gweddio yn ngbyd» nea ar ol siarad yn 
hyaaws am bethan erefyddol a doeddonti berí iddo deimlo 
y cerwch ef, ac y ceisiwch ei les, a*ch bod yn awyddas am 
gynnyddn ei santeiddrwydd^ ei ddefnyddioldeb, a'i hapas* 
rwydd. Bryd hyny awgrym yn fynych a wna y gwaîth. 
Crybwyllwch yn anig, ** Na wnaetn y eyfry w beth yn eich 
gweddi," nac yn **eicb ymddygiad felhyn ao fel hyn, ym- 
adangos i mi yn ei le ; onid gwell fyddai i chwi feddwl am 
dano, ac efallaí y bernweh mat gwell gecbelyd yr an peth 
etto.'' Gwneweh hyn yn brìodol« a gwnewch les iddo; 
M na» gwneweh ddeng wailh fwy o niwed fddo nae o les. 
Camgymmera crefyddwyr ieaainc jn fynych trwy anwyb- 
-odaeth, nid yw ea barn yn addfed, ac mae araynteTsian 
amser i feddwl ao ystyried Hawer o bethaa a ymddangos- 
ant yn ttmhens iddynt ar y eyntaf. Pan feíiy dylai yr 
eglwya gyd-ddwyn yn amyneddgar â hwynt: dylent ea 
oyfarwyddo yn garedig, a pheidio ea beio am na welantt 
ar y cyntaf, yr hyn efallai na ddeallaaant hwy en hanain 
dros ftynyddaa wedi ea troedigaeth. 

6. Na siaradwch am feían crefyddwyr leaaino tn eefn 
iddynt. Mae hyo yn rhy gyffredin yn nysg ben broffes- 
wvr; ae yn mhen ychydig clywant hyny; gwna hyn 
ddystrywio hyder y orefyddwyr ieaaioe yn yr hen rai» 
-gwna ea gofidio a*a digaioni^ ac efallai ea gyro odditan 
Mwdd da yr eglwys. 

III. Dangosaf rai o ddrygan addysg diffygio! i gref- 
yddwyr ieaainc. 

1. Os na addysgir hwy yn gyftawn, ni wreiddîr hwy 
byth yn gy0awn mewn egwyddorion da, OsAmeddant 
egwyddorion syifaenol cywir, gwna hyny iddjnt ymag- 
wedda yn iawn yn mhob peth. Wrth ffnrfío oymmeriad 
cristionogol, dibyna llawer ar sefydla yr egwyddorion 
syUáenol hyny ag ynt gywir ynghylch pob pwnc. Ond 

Digitized by VjOOQ lC 



398 

«drych i'r Bîbl, ceir yno y dysga Daw egwyddorion nniawB 
y rhai ynt gymhwysiadol at bob peth mewD ymarweddiad 
uniawD. Os bydd addysgiad crefyddwyr ieaainc yn ddi» 
ffygiol, mewn rhyw oeu radd» bydd hyoy yn amlwg yn en 
cymmeriad trwy eu bywyd. Hyn y w y canlyaiad Datiiriol 
— yr hyn a ellir ddysgwyl ydyw,a rhaid iddi íod felly bob 
amser, Gallwn ddangos, pe raeddwn amser, fod braidd yr 
holl gyfeiliornadaa ymarferol a ffynasant yn yr eglwys yn 
ganlyniadau natnriol rhyw gam-addysgiadau a roddwyd i 
grefyddwyr ieuainc, y rhai y gwnawd iddynt eu llyncu fel 
gwirionedd Daw, ar amser pan oeddynt mor dywyll ag na 
wyddent welL 

2. Os na bydd yr addysg a roddìr i grefyddwyr ieaainc 
yn gywir a chyflawn, ni chynnyddanl mewn gras, ond em 
4srefydd a ddirywia. £u llwybr, yn lle bod fel eiddo y 
cyfìawny yn myned ddisgleiriach ddisgleiriach, hyd ganol 
dydd, a â dywyllach dywyllach, ac yn y diwedd, efaüai, â 
yn dywyllweh. Pa le bynag y gweloch grefyddwyr iea- 
aÌDc yn gadael i'w erefydd leihau n>es yr elo yn ddini, 
geliwchfeddwl fod hyny yn effaith naturiol addy«gdiffygiol. 
Y canlyniad naturiolo ddysgu i ddychweledigion ieuainc y 
gwir, aV holl wir, yw, y cynnyddant mewn nerth. Gwìf« 
ionedd yw ymborth y meddwl — efe rydd nerth iV meddwl. 
A lle yr elo crefyddwyr yn eiddil, mae hyny, yn ddiau» 
naw gwaith o ddeg, o herwydd iddynt gael eu hesgeuluso» 
neu eu cam-ddysgu, pan yn grefyddwyr ienainc. 

3. Cânt en gadaei yn ddiau mewn amheuon ea bod yn 
Gristionogion, Os hydd eu haddysg pan yn ieuaine ya 
Mghywir, neu yn ddiffygiol, bydd cymmaint o anghyson- 
deb yn eu bucheddau, a chyn lleied o wir dystiolaeth o 
dduwioldeb, fel yr amheuanl hwy en hunain a feddant 
grefydd ai peidio. Tebygol y byddant byw a marw mewn 
.amheuaeth; ni ellwch wneud llawer o ychydig o dystiol- 
aeth. Os na welant yn eglur, ni fucheddant yn gyson; 
oa na fucheddaDt yn gyson ni allant gael fáwr tystiolaeth, 
ao os na chànt dystìolaetb, rhaid iddynt aros mewü 
Amheuaethyiieu fyw newn rhyfyg, 

4. Os eaiff creCyddwyr ieuainc en hyflforddi yn briodod» 
ceìr gweled yn gyífredin y cymmerant yr ochor briodoî 
yDghylch pob mater pwysjg a ddeio o ûaen yr eglwys. 
Daw materion yn barhaus o flaen yr eglwys, y rhai y rhaid 
Addynt sylwi ^rjaynt, ac mae llawer q anjbiawpdra yn fynyc^ 

Digitized by VjOOQlC 



399 

1 gaeiì gaAddynt gymmeryd yr oohor iawo. Meddyliwcb 
am Gymdeithas Traethodao, y Genhadaeth, yr Ysgoi 
SabbothoU neu Gymmedroldeb, er eograifft, a'r fath groes- 
ineb a gafwyd oddiwrth grefyddwyr mewn gwahanol 
leoedd. £wch trwy'r eglwysi, a He y cewch î grcfyddwyr 
ieuaino gael eu dysgn yn dda, ni chewch hwynt nn amser 
yn groes, nen yn codi gwrthddadh Nid wyf yn petraso 
rfaoi y bai ar weinidogion a hen aelodan eglwysi, fod cyn- 
nifer ag y rhaid ea Uusgo ì*r ochor iawn ynghylch y 
pethaa hyn. Pe cawsent eu dysga yn dda yn egwyddor- 
îon yr efengyl ar ea troedigaeth, baasai eu hegwyddorion 
yn cyd^daro áV holl bethan hyn. Mae yn hyfryd gweled, 
a chefais lawer o gyfle i weled, pa mor barod yw crefydd- 
wyr ienainc i gymmeryd yr ochor iawn, ar anrhyw fater 
a osodir o'a blaen. Gweler yr hyn ynt barod i'w wnead 
er dysga gweinidogion, at y genhadaeth, dros ddiwygiad 
moesoì, a llesâd y caethion. Pe oawsai y Uiaws o ddyoh- 
weledigion ieaainc yn yr adfywiadau diweddar, ea 
gwreiddio yn dda yn egwyddoríon yr efengyl, ni chawseeh 
ynddynt hwy, trwy yr holl eglwysi, ond un galon ac un 
enaid gyda golwg ar bob dyledswydd. Uyffordder hwy 
yn dda ar y cyntaf, a chewch iiaws o Grîstionogion y gelU 
wch ddibynu arnynt. Pe cawsai yr eglwys yn gyffredin 
ei dysgu felly, O, gymmaint fwy o nerth a fyddai yn ei 
holl ymdrechion mawrion er iachawdwriaeth y byd. 

5. Os na ddysgir crefyddwyr ienainc yn dda, gwrthgil- 
ìant yn ddiaa. Os bydd diíFyg yn ea haddysg, tebygol y 
bydd eu buchedd yn warth i grefydd. Os cedwir y gwir- 
ionedd yn sefydlog o flaen meddwl crefyddwr ieuanc, yn 
briodol o ran ei ranaa» taedda yn naturiol i wneud iddo 
gynnyddu i lawn faintioli dyn perflBÌth yn Nghrist lesu. 
Os sefir gormod ar unrhyw beth yn yr addysg a roddir, 
tebygol y bydd yr anghyfartalwch hwnw yn ei gymmeriad. 
Os addysgir ef yn gyflawn mewn rhai pynciau, ac ddim 
mewn ereill, cewch ddifiyg cyfatebol yn ei fuchedd a'i 
gymmeriad. 

'- Os bydd difiyg mawr wrth addysgu dychweledigion 
ieuainc, nid ânt rbagddynt mewn crefydd yn mhellach nag 
y gwthier hwynt gan gynhyrfiad eo troad cyntaf. Mor 
foan ag y darfydda hwnw, safant, a diry wiant. Ac o hyny 
allan cewch nad ânt ddim yn mlaen ond pan gyfi*roir hwy 
gan ryw gynhyrfîad cryf. Mae y dynion anwadal hyn yn 

Digitized by VjOOQlC 



400 

daeddol i ddeffroi «6wn adfywiad» a tiierfÿi^a» fel -fû 
meddeot zel angel»dros ychydig o ddyddiao, ac yna myned 
mor farwaidd ac oer á gaaaf gpgleddol. 0« laor ddy«MiMl 
a phwysig yw, fod î grefyddwyr ioBaiiic gael eu dyitgm 
feUyt M oa ddíbyno eo crefydd ^r gynhyrfiada», onîd yr 
elont rhagddynt yn rheolaidd yn yr yrfa Gristieaogolt gm 
gynnydda mewn perth a disgleirdeb yn barhana. 

NQdiadau.^U Mae yr eglwya yn feius iawn am ei bee* 
genlasdniygydagolwgar addysgadychweledigion ienainG, 
Yn Ue en dwyn i fynn i fod yn Gristíonogîon gweilbg^» 
gweithredodd yr eglwysi yo gyfiredin fel pe na wyddent 
y modd i'w defnyddio, na pha wasanaeth i wnead á hwynt. 
ôweithredasant fel mam a feddai deala mawr o ferefaedy 
heb wybod y modd i'w gosod i weithio, ac felly a'n gèd t 
fyw yn segnr a diddysg, diles a dirmygedîg» a bod yn- 
ysglyfaelii hawdd i bob dyhiryn, 

Pe buasai yr eglwya ond wedi |;wne«d oi dyledawydá 
mewn hyfforddi orefyddwyr ieaaiac i lafario droa Grialp 
boasai y hyd wedi ei droi er ys llawerdydd* Ond yn Ue 
hyn, mae Uawer o eglwysi hyd yn oed yn gwrlhwyneh« 
orefyddwyr ieaaincy pan ymosodont ì weithio dros OtÌÉL 
Llawer o hen grelyddwyr a ddrwgdybiant bob ymdrecho 
eiddo orefyddwyr ieaainc, gwrthwynebant hwyn^ a dy* 
wedanti ** Maent rhy hŷ» dyleat beidio bod mor eofa^Mii 
dy$gujyl wrúi ea henaoh." Sonir etto am d4ymutjfL Ya 
lle dywedyd '' Dnw yn rhwydd" wrth grefyddwy^ iemaiiic, 
pan ymdrechont â chalonan cyones ac à dwylaw cryfion* 
mynych iawn y rhwystrant hwynt» ac efallai y dyalawant 
bwynt. Mynych yr attaliwyd crefyddwyr ieuaine rhag 
myned rhagddynt, ac y trowyd hwynt i'r ta ol i eglwys 
ffnrfiol, ddiog, a dilafar» nes iddyat leagáa ac oeri;; ac ar 
ol ychydig o ymdrechion ofer i dori y rheffynan» peader* 
fynasant eistedd i lawr gyda y Ueill, a UYSGWYL. 
Mewn Uawer o leoedd ni all dychweledigion ieiiaioo ai# 
tario cynnal cyfarfed gweddio gyda ea gUydd aa ho i'r 
gweìnidog, nea ryw ddiacon» en ceryddo am fod mor hŷ, 
a'a cyhaddo o falcher ysbrydol, '* Ho ho» yr ydych 
chwi yn ddyehìoeledigifm teuatnc, a ydych chwi ? ae mae 
amoch chwant ymgynnuUy a galw yr holl gymmydogioa 
ynghyd i edryoh arnoch chwi^ am eich bod yn ddychwol* 
edigion ienainc. Gwell fyddai i chwi droi ya bregetii-» 
wyr ar anwaîth." Athraw dawinyddiaeth enwog ya Lloegr 

Digitized by VjOOQlC 



401 

Newyddy a ymflrrostiodd mewn cyfeillacb, yn ei Iwydd i 
lonydda ei holl ddychweledtgion. Dywedodd iddo gael 
ftnhawadra mawr, am eu bod yn awyddus iawn î wneud 
rhywbeth, siarad, gweddio, a chadw cyfarfoüydd, ond 
iddo trwy lawer o wylìadwriaeth ea cadw oll i lawr. ac yii 
cwr bod ei eglwys yr an mor dawel ag oedd cyn yr ad«^ 
íy wîad. Gorchestwaith rhyfedd o eiddo gweinidog i lesii 
Griat ! Ai hyn a oiygaî Crist pan ddy wedodd wrth Pedr» 
"Porthafyẃyn?" 

- 2. Dylai crefyddwyr ieuainc gael ea hyffwddi i iafurio^ 
inor ofalus ag yr hyfforddir milwyr ieaainc i ryfela. 

Tybier fod tywysog yn ffurfio byddtn, ac yna ddim yn 
traffertha i*w hyflbrddi a'u dysgu, mwy nac y gwna IHiwer 
o weinìdogion i hyfforddi eo dychweledigion ieuainc. 
Chwarddai y gelyn am ben y fath fyddin. IMilwyr ! O ran 
011 gwir wasanaeth, maent mewn cyflwr o fabandod, ni 
wyddant beth i'w wneud, na pha fodd i'w wneady ac ofer 
fyddai erchi iddyot YMLADD. Byddai y íath fyddin yn 
debyg i'reglwys nad yw yn hyfforddi ei haelodau ieaaiuc. 
Yn lle cael eu hyfforddi i sefyll yn drefnus i ymladd, nl 
tbeimlant hyder yn eu blaenoriaid, yn en cymmydogîoa, 
nacynddyot ea hanain,ac ymwasgarent yn wyneb y rhotbr 
oyntaf« £drycher ar yr eglwys yn awr: nî chytana 
gweinidogion beth sy i'w wneud, a throai llawer o honynt 
yn ol ac ymladdent yn erbyn ea brodyr, cweryhnt yag- 
hylch mesarau newyddion, nea rywbetb o'r fath. Ac aì 
all.yraelodau fod yn hydenis w>th weled y bhienoriaid 
mor ranedîg. Ac yna os cynnygiant wnend rhywbeth — 
Och ! och ! y fath anwybodaeth, y fath ledchwithrwydd, y 
fcth anghyd-darawiad, y fath wendid; a'r fath orchwyl 
trnenas a wnant. Ac feily y rhaid i betbaa barhau, nes yr 
byfforddo yr eglwys y crefyddwyr ienaino i fod yn Grist- 
ionogion deallas, didwyll, hanan-yrawadol, a gweithgar. 
llae ymdrech yn myned yn mlaen yn y ddinas hon, a 
da genyf ei weled ; golygaf yr ymdrech ynghylch traeth'' 
oẃw— gwaith bendigedig. A'r cynilan yw hyfforddi torf 
o Gristionogion llafuras i wnead — beth? 1 wneud yr hyn 
y dyìasai yr holl eglwys fod wedi ea hyfforddi i'w. wneud 
or ys amser hir: i wybod pa fodd i weddio, a pha fodd i 
sîarad á pbobl ynghyleh iachawdwriaeth en heneidiau» a 
pha fodd i drín rhai a fo dan wasgfsi ac yn ymofyngar. a 
pba fodd i ACÜUB EMEIDIAU. 

2l 

Digitiied by VjOOQlC 



403 

Sr. M ae yr eglwys wedi canigyiiiineryd yn Uwyr am y 
fttodd y mfie hi i gael ei •aoteiddo* 

Buwyd yp ddigon hir yn çynnyg santeiddio crefydd* 
wyr, heb roi dim iddyot iV wnend : ond cyBnwysir aant** 
oittdrwydd mewn nfuddhau i Ddow. A golyga aanleidd* 
rwyddy fel peth cynnyddol, nfuddhau ìddo yn fwy-fwy 
perffaith. A'r ffordd i*w gynnyddo yn yr eglwys, yw rhoi 
rhy wbetb i'w wnend i b^b un. Edryehwch ar yr eglwysi 
Uiosog hyny^Ue mae ôOO neu 700 o aelodau»aG y çpdwi^nt 
weinidog i'w pwthi o Sabbotb i Sabboth, tra y mae cyn- 
nifer o honyQt ynghyd fel nad aU y rhan anüaf o honyat 
gael dîm i*w wneod, ac na hyfforddir hwy un amaer i 
ymdreohu at- iacbawdwriaeth eneidiau : ac yn y ffordd 
.kòno dysgwyliant gaeleusanteiddioa'upnrotoi i'mefoedd. 
Ni santeiddir hwy bytb felly: nid dyna y duU a benDod«> 
odd Dow, Gwnaetn Crist ei bobl yn gydweithwyr ag ef 
^r achub pechadoriaid» o herwydd y cynnwysir santeidd'- 
rirydd mewn gwneud y pethau byny ag a ofyoir er dwyu 
ei waith ef yn mlaen. Dyma un rheswm paham na ddefp 
nyddiodd efe aogylion yn y gwaith« neu na ddygodd efe 
eí yn mlaen trwy ddatguddio y gwirionedd yn ddigyfrwng 
i feddylîau dyoion, fod yn ofynoi fel moddipn aanteiddhad 
fod i'r eglwys gydymdeimlo à Cbrist yn eì lafur er troed* 
igaeth peçtiaduriaia. Ac felly rhaid i'r hoU eglwys ym- 
drechu» cyn y troir y byd. Pan ddelo y dydd yr ystyrio 
.yr boli eglwys mai corff o genhadau vntar y ddäear, ao y 
gwneloot fy w a Uafurio yn gyfátebol, yna nes^ dydd 
^waredigaetb dyn«. - 

Gristion | os na elli fyned i wledydd peU i lafurio, pa- 
.bam nad wyt yn genhadwr yn dy deulu dy hun? Oé wyt 
yn rby wan hyd yn oed i adael dy y^tafell, bydd yn gra- 
hadwr yno* ,A oes gwasanaethwyr annychwe|edig yn dy 
áŷ di ? Os oes, galw hwy a'th blant annychweledig atat» a 
bydd yn genhadwr atyot hwy, ' Meddwl am dy feddyg, yr 
hwn» efaUai, a ymdrecbai achub dy ^orff di, tra yu cotíì 
ei eoaid ei hnn, a thitbau ^n derbyn ei hynawaeddyaeheb 
amcaou at ei les mwyaf eU 

' Gofyool yw i'r eglwys ymaílyd yn ei dychweledigÌŶn 
ieoaioc ar eu çychwypiad, a'u gosod i weitbioi a'u gos^ i 
weithip yn iawn : hwy ynt obaith yr eglwys. 

4* Gwelwn yfath hwyssy ar.weinidogioo,ahenuriaÌ4,a 
phawb a feddant gyfle i gyonorthwyo i by ffor 4di às.çhmpi" 

Digitized by VjOOQIC 



4dS 

eâìgioù ieaaìiic. Mor dnieoas yw yr olwg a welWD yn 
fynych, Ite y mae Itiaws yn cael eu troi, ac etto y traflferthif 
eyn Ileied gyda hwyoi, fei y maent yn dirywio mewn an 
tfwyddyn, Ac yna gweled yr heo aelodan yn troi ac yn 
achwyn ar y crefyddwyr ieàaioc byn, ao efallà^ yn eü 
henllibio, pan mewn ^iẁ^lrionedd yr oedd y bai ar yr heẃ 
aelodaa eo hiinain. O, mae byn yú rhy ddrwg. Siaradâ 
pobl gymmaintata ddirywiád ar ol adfywiad» fël pebyddai 
taid fcid dirywiad ar oi adfywiad : pao' n'a ddeafti byth, aè 
na wrthgiliai crefyddwyr leaainc bytb fel y gwnánty pè 
gwnelaì yr eglwys ea haddysga yn oŵtlas a ffyddlon. Òè 
eaweaDt ea gwir droi, gellir éu gumeud yn Grtationogloo 
trwyadl a bnddiol. Ac os nad ynt yn gyfry w, gofyna Criftt 
hyny ar ddwylaw yr eglwyft. 



DARLITH XXI. 

GWRTHGILWŸR, 

, T gwithnytlg (Saeflones, GwrthgiHwO o galon a f aiff ddigaB o^i 
ffyrdd el buo.— Düls. 14. 14. 

Wath ymdrio àV testan hwn^ ymofynáf» 

I, Pwy ynt wrtbgílwyr? 
; 1. Y gair gwrthgtUo a olyga fyned yn ol oddiwrth ryw 
fan. Yn et yatyr helaethaf, pan gymhwyair ef at grefydd» 
golyga ddiry wlad rhy w bersooaa a btòffesunt grefydcf, pa 
«n a feddoot hi ai peldia. Oa bti iddyni broffesa crefydd, 
«ao ar aorfay w amser facheddo yo ol ei rheolaa mor bell 
4ig ymddangod yn grefyddol, ac o» yna yr ânt yn ol oddl- 
-wrtb yr ymddangoftiad o grefydd, ^elwir hwy yo wrtbgil- 
'^yr* er y gàll mt\ ffilrf yo ooig oedd ea proffes. Arferol 
yw eugatw yit wrtbgilwyr, osgwnant gilîo yo bollal oddi- 
wrth bob crefyddi nea fyned at grefydd arall. Arferir ef 
felly ya fyoyeh dai^ yr Hen Destameojt t llefarld atn bobl 
Ddttw fel gwrthgilwyr, pao elent at eilaoaddoliaetfa» yn 
gystat a phan elent yn oer a diofal yn nyledswyddan crel'- 
ydd. Wrth ddefnyddio y gair heoOy golygaf berson ag sy 
wedi ei wir droi, ao félly yn Gristion, ond sy wedi ymadael 
â'i gartad oyntaf. Mae ei zel wedi oeri : ei deimladau 
dawiol wedl lleihaa. Mae y cyfryw ddyn yn*' wrthgiHwr 
Os^^áloo.'* Gall gadw.. i fyna y ffarf o grefydd, gofabi aó9 
addoliad^cyhoedd ^ aügbyoedd, darllen ei FtblnAiUfitôod 

Digitized by VjOOQlC 



404 

hyn oU yn rheolaidd; ond mae yr ysbryd wedi darfod— 
mae mto teimladau dawiol wedi pyla : mae yn wrtbgiliwr 
o.galoD. DicboD fod byo yo gymbwysiadol at raî o boooch 
cbwi sy yma heoo : gŵyr Daw a ydyw ai peîdio» Dy wed 
eich cydwybodaa wrtbych, os gadewch îddyDt lefani. A. 
ydvw eich teimlad yo llai gwresog, eich bwriad yn llai 
se^'dlog, ac a ydych yo llai ffyddlon mewo dyledawydd ì- 
Os ydycb, yoa golygafcAtoù Golyga Daw chwì: efea'ch 
geilw yo wrtbgilwyr. Dyaa eich eow — chwi, flaenor yr 
eglwys; nea chwi» weÌDÌdog, os oes rbai o'r fath yma; 
ohŵi, wraig, betb bynagyw eicb sefyllfa yn yr egiwys, oa 
dyma eich cymmeriad, yr ydyob chwi yn wrthgiliwr: ao 
felly yr ystyria Daw cbwi. 

2. Mae y gwrtbgiliwr yn nn ag a drowyd nnwaith, ond 
nad yw yn mwynhau gwedäi ddirgel, nac yn cynnal cym* 
maodeb parbaas â Daw. Gali dyn gynoal i fyna ffarf 
gweddi, gall fod ar ei liniaa lawer o amser, ac etto bod heb 
gymmundeb ft Dnw — bod beb deimlo fod Daw yn bresen- 
ol gydag ef ; gall weddio llawer, mewn fforf, ac etto bod 
beb ysbryd gweddi. Os nad ydych yn neso at Ddaw yn 
eicb gweddi ddirgel.yr ydych naill ai yn wrtbgiliwr mewn 
calon nea yn ragrithiwr. I ba eglwys bynag y perthyn- 
wcb, pa swydd bynag a ddeliwcb» a pha beth bynag yw 
eicb oymmeriad yngolwg dynion» ystyria Daw chwi fel 
gwrtbgiliwr os na fwynbewch ysbryd gweddi» 

3. Os ndifwynheweh air Duw, ao os na arferwch ffarfio 
eich golygiadau ymarferol wrtbo, yr ydych yn wrtbgiliwr 
mewn calon. Os nad ymbyfrydwcb yn y Bibl yn fwy nao 
mewn on Uyir arall : os hoffwcb ddarllen rhy w esponiad 
gystal ag yr hoffwch ddarllen y testan noeth ei bnn, do- 
cbreaasoch wrtbgilio. Ni pbetrusaf ddywedyd» fod y dyn 
a flasa yr esponiad goren a ysgrifenwyd erioed» gystal ag 
y blasa efe air Dow ei hun, wedi deobrea gwrtbgilio. Os 
aetb yn mbellacb etto» a meddwl ei fod wedi darllen agoa 
digon ar y Bibi» ac yn awr y cymmer efe bethau ereiU i V 
myfyrio, mae wedi myoed yn mbell. Gocbel, broffeswrl 
Os teimli, ar ol i ti ddarllen pennod, ei bod hi yn dywyll 
a diflas, dy enw o flaen Duw y w gwrtbgiliwr. 

4. Os ydych yn fydolfrydig^ yr ydych yn wrtbgiliwr. 
Os cewcb fod pethaa y byd yn owchaf yn eich calon, ac 
yn tynn eìcb meddvliaa cyntaf yn y bore, nea yn rhntbro 

jrn sydyn i'ch bryd mor fnan ag y byddocb wrthoch eioh 

Digitized by VjOOQlC 



405 

faanan, os yw«ich cyfeilUoo» eich meddyliaa, a'ch teinrl- 
«daa, yn ddaearoi, yr ydych yn wrthgiliwr mewn calon. 

S. Os nad ydych yn teimlo gofal dwys, ac yn gweddiù 
yn daer^ wrth edrych ar gyfiwr yr eglwys^ mae byny o her- 
wydd eich bod yn wrthgiÌiwr. Osgellwch edrycbar gyflwHr 
yr eglwysi yn y ddinas hoo, heb alar a gofid dwysi rhaid 
eich bod yn wrthgiliwr mewn «alon. 

G.' Os na ofidiwoho herwydd cyflwr isel ci^efydd, yr 

-ydych yn wrtbgiliwr. Llawer o bobi, pan welont y cyo- 

^nalleidfaoedd mor lliosog ag arferol» a pban na bo ymran- 
ìadaa yn ea plith, a ddy wedant, ** Mae pethaa yn gysaraa' 

*4awn yn mysg y bobl yna; mae hi yn gynnalleidfa Iwydd- 
iannus iawn ; mor dangnefeddas ydynt'* A hyn olì, er 

^na bo neb yn cael eu troi a*î bachab yno. Rhaid fbd y dyo 
a allai ddy wedyd fod y cyfryw gynnalleidfa mewn cyfiwr 
cysanis, naill ai yn wrthgiinwr neo yn ragrithiwr. Po 
oa byddai,-BÌ hyddai yn dawel ei feddwl heb fod pechadar- 

'iaid y& oael ea troi oddiwrth eo pecbodaa. Y* dyn a allo 
foddlooi ar rywbeth llai oa hyoy rhaid ei íod, pa fodd 

^bynag, heb fawr dowioldeb. 

7, Oa nad y w drvgioDÌ pechadariaid yn eich trallodi» 
•mae hyny ynarwydd o wirtbgiliad. Os gall rhywan wran- 

do ar bechadariaid yn cymmeryd enw Daw yo oferr mi 
•tgweled yo tori y Sabboth» oeo yo gwoead rhyw ddrwg 

arall, ac heb ocheoeidio, galáro , a gweddio drosty nt, rhaid ei 

fod yn wrthgiliwr. Mor aoahebyg i'r Salmydd y teimlwcb, 
.<pao ddywedodd efe^yda golwg ar yr aooawiolioo, *'Afoo- 

ydd o ddyfroedd a lifaoft o*m llygaid, am oa cbadwasaot 
. dy gyfraith di.'' ** Dychrya a ddaeth aroaf, oblegid yr 

aooawiolioo, y rhai sydd yo gada dy gyfraíth di." ^^Gwol- 
.4iÌB y troseddwyr, a gresyoais, am oa chadweot dy air di." 
.Felly y oiae pob Cristioo, ag oad yw yo wrtbgiliwr, yo 

gofidio o herwydd pechodao yr aoouwiolioo. 

8. Gellir gwybod fod dyo yo wrtbgiliwT, pao fo ei 
*weddiau dirgel ynfyrion ac anamL Y. rhai ynt yo mwyn- 

. Aau gweddi, yot yo gweddio yo fyoych, Os aofynychy 
^weddiwcb, oeu os oa weddiwch mor fyoyòh ag y bwyta- 
,ocb, oeo oa tbrealiwch gymmaint o amsermewo «ym- 

DiHodeb à Daw ag a dreuliwch i ddiwalla eich corfiT, yr 
y^dych wedi gwrtbgilio. ^Pa fodd y gweitbredeoh paii 
fíwyohaeoh oich <;ariad cyotaf? Bryd kyny gwell eedd 
.^jÿŵofdi .wŷddio .oa .iiwyta. Dy wedecb^ .m .4>edd ^roUjt 

Digitized by VjOOQ lC — 



406 

twtogi är 110, Ymprydied y corpb» oad rbi^d porftbi fy 
•naid. Mae He i ofni fod Uawer yn yr eglwya Did yal yn 
gweddio eybyd ag y maoDt yn bwyta;. ddim mor fyDÿcb» 
nac mor rheolaidd. Gocbelanà^ Diau> os fiBUyy y byddea 
bwrdd yn fagl ao yn dramgwydd iddynt; Mae yr irwn m 
dreuUa fwy o amser ifwyta» naradrettVagy4a Dnw mewi» 
gweddi, yn ddyn gfwth nen ya waetb». 

9. Pan allecb fyned yn y^ÿajn trwy weddi ddirgol. Os^ 
gaU pmm^fyneé, i'w ystafeU a gweddîo yn ysgafdt b^ 
daerineb dìdwyll yn éi enaid o Oaen Diuiry nac ymdrêcb à 
Daw am fenditb^ raae yn wrtbgiliwr. . 

1(K Pan oddefoob bethan diiwy$ i'cb rbwystro i weddio^ 
yn ddirgel neit yn gyboeiüdns. Nodwcb i mì ddyii & 
abseDolo ei bon o*i ystafeU o berwydd petban dibwys^ nea. 
a gedwir gaoddynt o dŷ Ddaw, mae efe yn wrtbgiUws. 
Pe amgen ni chaflTai bwy ta na dim arall ei rwystro i weddio^ . 
yn ei amser rbeolaidd; o berwydd ei fod yn mwynbaa 
mwy mewn gweddi a darUen gair Dnw, nac ynei ymhortb . 
bennyddiol. Dywed Job, M HoSaia eiriaa ei enan ef yiL 
fwy na'm bymborth aDgenrbeidiol." Oaceweb fod afieobÿd 
aen engbyfleusdra ysgafn yn eicb cadw o dý Dduw, ac yur 
peri i chwi roi dyledswyddau dirgel heibio^ yr ydycb ya 
wrtbgUiwr. 

Dicbon y dylwn yma ofyn i bob un o bonoeb ag sy jtt 
fy ngwrando heno». Ai dyma eicb cyfiwr cfawi? A nodatai 
i betfiau ag y gwyddoeh y pertbynant i cbwi? Anwylyd, a 
wna. rhai o honocb cbwt y petbau byn? Oa gwnewdfp^ 
•affiad y gwirionedd gyrbaedd eicb calonan. Na cbyfls- 
mwyawch byn at eicb cymmydog, na fwriwcb ef ymaitfa^ 
Ottd dcrbyniwch ef eich bunaio. JMae arnoch ei angeii^ 
gwna les i cbwi, oacaniatewch iddo» Os perthyna y petbtat 
fayn i cfawi,gwnewch yn onestá'efahunain» ao ysgrifenweh 
eich onw ** Gwrthgiiiwry" a gweithredwcb yn gyfateboL. 

II. Enwaf rai o brîf achosion gwrthgUiad. 
k Casineb at ryw bertotu Oa lletyir casineb al rjm 
tíd a wnaeth Duw^ ni eUwob barbau i fwynhau presenc^- 
deb Duw ; igk mor ddrwg a dîwerth bynag fo y bèd bwnw» 
oa eaẃeweh chwi ef» yr ydycb yn Uofrodd yn ngolwg; 
Daw» ac ni all Yabryd Duw drigo gyda «hwi t rhaid eicb 
faod yn wrthgUiwr. Weithtaa personau. ag a wir niweid- 
iwydt 9t adawant i gasineb^ derfysg» eu meddylian^ ■o& 
diCaea boU dduwioldeb*. Ni eUwcb. weddio i^an. fo jMtbi 

Digitized by VjOOQ lC 



407 

gwaẅ ftt rywnn: baeraf oa eUwch weddip jvt y ftŵ 
yabryd* Ni wreody Duw eich gweddi: os tybiweb J 
gweddiwch^twyUir chwi. Ni eU wch feddu ysbryd gweddi, 
Ba dal oymntindeb â D«w» yn y fath gyflwr. ** Pao aaf- 
och i wflddm, MADDEUWCH, os bydd geDycb ddim 
yn erbyn nflb, fel y maddeno eíoh Tad» yr bwn sydd yo 
y nefoedd,. i cbwìüiau eich camweddao." 

2, Aohoa neiHdnol araU o> wrtbgUiad yw goYmodofag* 
faeA hydoL Oa oes genych gymmaint o fasaach bydoi ag: 
sy 3rik UyncDt eioh» meddyiiau» ac yn cymmeryd gormod 
o^ch amaer» gwEthgitrwoh« Dylech beidio cymmeryd cym- 
matnt o fasnaeh ag a'eh rbwyjitro i weddío ; ac nt ratd i 
ehwi ; ni ofyna Ddw i chwi wneud hyoy. Ni fys efe fod 
gan ei oracbwylẅyrgymmaiatawaithi'w woead fel oa aU-^ 
•otstarad ag ef»dywedydeiisefyUfa wrtbo» agofyn ei gyf- 
arwyddyd. Os Gymmerwcb gymmaintawaìtb fel na eUwob 
ddysgwyl wrtb Ddaw» amlwg yw na feddwcb olwg gywìr 
ai'.fasnacb. Pe Fstyrieohef fel masnacb Dow, ni thyb-- 
îeoh mai y ffordd oreu i foddio ae anrbydeddu Duw yw 
ymdroi mewn cymmaint o fasnaoh. bydoj» fel oa eUwth 
wedàio na darUen eich fiibl» Dy tid gofalit am faanach : 
Bodais bob amaer^ {t\ y gwyddoeh» fod Dtur yu>gofy]| i n» 
fod yn ddiwyd» a gwneod rbyw le» yn wastad. Ond mae 
«ymmeryd gwattha'a rhwystroi weddi«^.yn ddirgel^ae a 
yao eiíi crefydd^ yn feios : ni ofyna Dow byny uo amser» 
fiorachwylwyr Daw yw áynion» ac ni weltbia BFË bwynt 
. fel na allaat gael amaer i gyfeiUacbu^ag ef». Ac os ftnt I 
gymmaint o idrafferth a golel bydol,.diátt y mainaohftnt 
droatynt eu hiuiain» ac nid dros Ddnw, a'u bod am ym-^ 
gyfoethogi. Pe amgen nì feddyUent am wneod felly» 
eaays ni byddai ganddynt anogaeth ì hyny: nÌddaDgya 
eariad at Dduw ei hnn un amser yn y ffordd hòno; ao 
mae yjr hwji. a gymmero faanach. droato ei han^ yn sior o- 
wrtbgilio. 

3. Petb acaU abak* wrŵgitiad ya.fynyebÿ yw eynuneryd 
dyn miBycbweledig yn gyfaill mewB masnacb^ Pwy 
bynag.a woelo hyny wedi ei droedigaethy a ddirywia yi» 
sicr yn ei grefydd a'i ddnwioldeb. üae y rbeawm ya 
amlwg. Ni tbrefaa y dyn aanychweìedig ei faanach ar 
egwyddorioo Criatiooogol i ni fedtla egwyddor o.'r fatfa^ 
ac feliy ni eUU* dwyn y masoacb yoc mlaea £ei y gofy^a 
T^mu, Aç. o& cydsyttiwch. chwi i?« drefiuit aü iuìrh|LW 

Digitizedby VjOOQIC - 



408 

^gwyddorîon ereill, difethtr chwi. Gwrthgiliwcb» a dí- 

oiystrir eich crefydd, Gofyna Duw i fasnaeh gael ei drefna 

• er ei ogoniant ef ; ac os na threfnwch chwi «ich masnach 

M\y, gwrthgiliwch. Gwelais amrywiol o Gristionogion a 

gymmerasant gyfeilHon annycbweledig i gydÜMttacha 4 

"Jbwyntÿ ag a'niweidiwyd yn ea crefydd a'u bri tiwy hyny. 

Ni ddywedaf, nad yw dynion annychweledig yo onest 

*yngolw]g; dynion, ac mor bell ag y perthyna i ddynion ; ond 

:nid ynt onest yngolwg Duw, os na fasnachant dràsio rf. 

Gofyna Duw iddynt fasnachu er ei ogoniant ef ; a bed mor 

Ayddlon à phe byddai Duw yn sefytl yn en bymyl, yn 

edrych amynt ac yn eu oyfarwyddo. Yn awr pan gaffoch 

ddyn a wueto hyn, cewch Giistion rhagorol. Ond os 

gwnewch gyfaill o un ua wneto ddim oV fath» yr ydych 

-mewn eflfaith yn cydfyned ag ef, ac yn derbyn ei egwydd- 

orioo» ac yna gwrthgîliwch. Ni chredaf y geliir cael no 

engraifilt i*r gwrthwyneb, o Grístion ag a gymmerodd gyf- 

4iiil b>do1, ac a barhaodd i fwynhau crefydd. Rhaid i 

'Chwi nailt ai digio eich cyfaiil neu ddigio Dow, Digiwofa 

Dduw ar y cyntaftrwy #yoed i*r amgytohiadan iiyn; a 

diau y digiwch ef tra y parhaoch ynddynt 

4. Otfae dÿlaniwad cyfeiilioH byäoi yn fynych yn perí 
•gwrthgiliad. Ar ot i'berson droi, os peryi gyfeiitachu fel 
*o»r blaen â phersonau annychweledig, efea wrlhgitia. 

(^. M%epriodi'per809tòydol yn peri gwrthgiiiad. Yn wir, 
^mae hyny yo brawf fod y dyn eiaioes'yn wrtbgiliwr. Cyi& 
y gallo Cristion roi y galou i un nad yw yn gyfailt Duw» 
•^rhaid fod ymadawiad â'r cariadcyntaf, yr hwn y getlir 
•^ysgwyliddowaetbygo nes y gadawo Duw y dyn i gaei 
^i lenwi à'i ífyrdd ei Inin. 

6. Ofn trumgwyddo cyfeiilion bydoi trw^y fod yn fanel 
"^newacrefydd, yn fynych a bair wrthgiliad. Os ofnwch 
•gymmaint «hag doturio teimtadan eich cyfeîttioo» fel .j 

goddefwch iddynt sarhau Duw yn eich gŵydd heb gerydd» 
vhyddwch yn wrthgtliwr yn fuan« Rhai aânt mor betl « 
'sarhaa Duw, neu dori ei gyfreithiau, rhag ofn tramgwyddo^ 
meü er mwyn bod ynotirioi i'w oyfeiltion aaniiwioi. 

7. Pan ddechreuoch esgeotiMO oeu gyÌlawBÌ gw«ddî 
•^dirget yn.ysga(o, yr ydych broo gwrthgitio. Mae hyo 
ysfn bra.wro wrtbgiliad»M bafyd >n adios e hoooi dechr«B& 
i:^wrthgiliad yn fyoych yma. Cotfâf aches Mr. Oiiphanl^o 
uJLnliiirQ^vCoiîant^yr . hw4i a jrmddangosodd ^yo jddiw«dAÚr 

Digitized by VjOOQlC 



409 

«rth yx eom " OHphanfs Remains.^' HoíTwn i chwi ollt|H 
dúarlleo, canysisynDwysa iawer o bethau baddiol. Ýr 
pedd efe yn ddyu rhagorol; adwaenwo ef yn dda. Yn y 
** Remains" mae lly thyr a ysgrifenodd efe at ei fab^ yn rhoi 
haoes aui ei wrtbgiliad ei hun. Dywed» 

"Tybiaf i mi fwynhan crefydd dros dilwy flynedd, nea 
chwaneg, wedi i mi briodi. Yna daeth yn aralwg fy moá 
agos wedi coUi pob mwynbad melas o Dduw. Yr oeddwa 
' wedi Uaesu yn fawr mewn gweddi ddirgel, ac yn ddíwyliad- 
wriaeth.adechrenaissyrtbio yn ysglyfaeth hawdd i bechod* 
Dechreuais gyfeiliachu à dynion ofer, ac, o ganlyniad, nt 
pharchwn y Sabboth» fel y gwnawn gynt. Gofalon y byd 
a'm gwasgent i iawr, a cbeisiais gysur yn yr hyn y 
gwyddwn ei fod yn ffîaidd gan Dduw. Fy ngbydwybod 
yn fynych â'm tarawai; ond cedwais y ffurf o weddi,gyda 
fy ngwraig a'm .plant. Fy nhad yabrydol, Mr. Thomas 
Wills a fu farw ; ni hoíTwn ei olynydd yn Siher Streei ; 
daethum yn grwydryn ar y Sabboth; a chan fod genyf 
/glostiau wedi merwino/ daethum i hoffi amrywiaeth mewn 
pregethu; a cheisiais ef er fy niwed. Niweidiais fy 
ngwraig a'm plant trwy fy esampl, ac ymollyogais i ddull 
a phleserau y byd« Gallwn weled yo eglur mor beÜ 
4>eddwn wedi gwrthod fy nbrugaredd fy bunan, ond yr 
eeddwn wedi ymddyrysu cymmaint fel na feddwn galoa i 
ddycbwelyd." 

Gwelwch ynia mai y decbreuad oedd diffyg onestrwydd 
a gwres mewn gweddi ddirgel: felly y mae yn fynych. 
Decbreua per^onau weddio yn fyraoh, yn anamiach, a 
chyda llai o wses, ac yna, pa leiaf a weddiant, lleiaf yr 
ewyllysíant weddìo; ac ânto hyd yn fyrach ac anamlach. 
Pa fyraf y byddo un weddi, byraf oU yw y nesaf yn debyg 
.o fod, nes yr á efallai fel na •ellir yn hawdd ei ádferyd : 
dylid gwrthsefyll y dechreuad. Brawychwch yn ddioed : 
mor fuan ag y teimloch duedd at bechod» ymataltwch, nea 
ynte byddwch yn wrthgiliwr yn fuan. 

8, Èsgeuluso y Bibl hefyd a ragflaena wrthgiliad. 
Mae hyn, hefyd,nid ynanigyn brawf ond ynachos o wrth- 
giliad. Ni ail neb, a^ a fedda Fibl, fwynhau crefydd, os 
na ddarllena efe ef. Os yw yn ei ddarllen yn esgeuiosy 
. efe a wrthgilia, Rhyfedd gyn ilied o wir wybodaeth Fibl- 
aidd sy yn yr eglwys. Dengys hyn gyn lleied a ddar- 
Uenant arno> a chyn iiied o wir hyder sy ganddynt ynddou 



Digitized by VjOOQlC 



410 

fjú lleied a ofiilaDt am wybod ei gynnrrysìäàf a chjú 
lleied y w ea ffydd ynddo fel gair Dnw. 

9. Mae diffyg onêitrtoydd fMwl yn achos ffynawl arafl o 
wrthgiliad : gwna y diffvg o oneetrwydd manol yn ddîad 
ddymchwelyd eich holl grelydd'. Os yniollyngwch I 
dreisio ychydig mewn masnach; nea i gymmeryd màntais 
arereili mewn rbyw ffordd, gwrthgiliwcb : rbaìd i ehwl 
beidio goddef y radd leiafo anonestrwydd. Os nad jFdyeft 
mor onest ag y byddech pe gwyddeeh na byddai genych 
ddydd arall i fyw, ni eliwch ddal eích tir gyda ohrefydd. 
Mae braidd y r hoU grefydd wyr mewn dìnas fawr yii gẃrth- 
gilio« Yehydig sydd yn y ddinaa hon yn medda ysbryd 

Î^wedditf Golygaf yn gywir yr byn a ddywedaf. Mae 
íiaws ag a elwir yn weddiwyr, ag ynl baiyl ddaiaW)à hefyd, 
ond siaradeil rhyWun â hwynt am weddi, fel y siàrada y 
Bibl am dani, ao nî ddeallant y mater: gofynant fil o ofÿft- 
ion disynfẃyr, y riiai m thybient byth am eu gofýn pe 
gwyddent ry wfoeib am y mater trwy broSad. Nid oe^ neb 
yn gywir mewn tyb ynghylch gweddi, os na fedda broffad. 
AV rbeswm paham y mae cyn llöied o'r Mb baráf o ddtiW- 
ioldeb yn ÿew Yark, yw» fod cynnifer o grefyddwyr^ agoa 
^awb» yn ymollwftg i ryw fath o anones^wÿdd, yr hwn aŷ 
yn ysn ea crefydd: gwnant betban bychain, y rhai nad ynft 
yn bollol onest. Gwn yr baerant hwy nad yüt yn anonesf- 
rwydd; dywedant fod pawb yn deall y dnll, ec felly jrn y 
blaon. Ond maent yn anonestrwydd ; ac hefyd, ni ddeall» 
pawby dalh Pe deallai pawb ef» ni ehyaimerenf ef: ffi 
oyddai temtasiwa i byny. Fel hya pan ofyno dyn ryw 
bris am ei nwyddaa, a dhymmeryd llal wèdi hyny» gaìi 
ddangosfod y pris yo rhy ücbel:^ dy wed wribyefa *na ddy9- 
gwylial i neb ei gyipmeryd ar y pris eyntaf. Ond, gad» 
ewch i mi ofyn iddo, pe cynnÿgẁti rhywtni i eh^ y pris lk 
ofynasoob,oni cbymmerech et' ? Pe tybiai rbywnn eiob 
bod yn ddyn gonest» yr hwn na ofyriai fwŷ am böth n«*l 
werthf a gymmerecb obwi ef, neo a ddywt^decb chwi wrthò» 
yn onest i cbwi fẁriadu ei dwyllo trwy gael pris ochel am 
éich nwyddau, os byddai efe yn anwybddos neu yn es- 
gealus ddigon i'w dẁyllo? Ned, a ddywedech chwi» 
Cymmeraf lai, gofynais fwy yn unig am y dysgwyliwn gaei 
fy nbynu i lawr yn y pris; a pfae cynnygid vr fayn a geié* 
îwyd gyntaf, a roddeoh cfawi y peth am ei wir Werth 1 
Synais o herwydd yr hyn a wêlais yn mysg crefydd wyK 

Digitiied by VjOOQlC 



411 

Prin y gallaí a^tarío oynnyg yr hyii a ofynir am beth, rhag 
y gofyDÌr mwy oac yw o werth» ac oi hoffaf gynnyg llat 
thag dangos awydd am gael y peth am lai na'ì wertb» ac o 
berwydd na wnaf, cefais i mi roi am rai pethau yngbyloh 
pvi dwbl werth. Gallant ddywedyd y (iealUr y dull yo 
gyffredîn : tyjbíwch y gwneir. Tybiwch y dealiid yn gy- 
firedÌD fod crefyddwyr yn roeddwi» ya tyDgu, neo.ya 
myned i buteindai; a wi^elai hyny y petb ynwell? A 
«anteiddiai hyny y fath bethan ì Ond mae y prynwr yn 
fŷpych mor feios á'r. gwertbwr. Dyma brynwr yn ^yfod 
i mewD» ac yn gofyo pris isaf rhywbeth, ac^ar oi ei gael» 
4y wed, Si roddaf bynyi a ^bynnygia lai. Yn awr, er i 
çhwi ei gynnyg ar y pris isaf yr atebai i chwi ei werthu* 
yn hytrachnac iddo ymadaei â chwi, gadewch iddo ei gaei 
ar ei bris ei hun. Felly, efe a becha wrth eich temtio 
çhwi, os gj^yr werth y peth; a chwithau a bechwch wrth 
^i ada#l iy gael feliy» canys temtiwch ef i'ch trin yn yr 
un modd etto. 

Oi tybiwch y gellwch arfer ychydig o anonestrwydd, ao 
etto mwynhau. pfeienoldeb Dnw, twyllwch eich hunain. 
Y Deb a ddechreuo wneud y fath bethau, mae naill ai yn 
rhagríthíwr hoilol, neu yn gwrthgilio. Ni all yr eglwysi 
yn y ddinas hon fwynhau crefydd yn barhau^» ni allant 
bytb ymaflyd ynnerthol yn y gwaith, ni allant byth deimlO 
grym gweddí» nes y bo dìwygiad yD hyn. Rbaid i gref- 
yddwyr gael digon o gydwybod i fod yn onest, digon o 
ffydd i gredu fod bam i ddyfod, a chredu fod Duw yn 
gwrando ar bob cytundcb, a phob çelwydd a ddy wedont 
.wrth fasnachu, Ni ellwcfa byth gael llawer o grefydd yn 
New Yorhf ^es y diwygtoch eich ffyrdd. £wch i'r maa- 
nachdý yna» a gwjrandewch ar grefyddwr yn gostwng ac yn 
goatwng yn ei bris« am fod ganddo rywun Uym i ymdrìa ag 
eU Dywedaf fod y dyn yna yu wrthgiliwr: nid yw yn 
.oaest : ni fa«nacha dros Dduw. Nid ymdrinia fel gor- 
iicbwyliwr, A dybiwcb chwi yr ymdrecha efe wneud 
A^ytundeb da dros Dduw? Nid yw yn masnachu dros 
Ddttw, ood drçsto ei huD. Ni fyo Duw iddo dwyllo er 
^i les ef. Llenwir y cyfryw ddyaioo â'u ffyrdd eu hqDain« 

10. Mae çybydä'dod yn achpsi llawer o wrthgiiiad. Mao 
çybydd-dod yn eiluDaddoUaethé Mae arbed mwy uac a 
wedd^j» DÌd yn unig yn ajrwain i dlodi naturiol, ónd yn 
peri culai a thlodi ysbcydol : ni thueddaddim gymmaint i 

Digitized by VjOOQ lC 



412 

fcrweiddio crefydd« Y cyfryw grefyddwyr yn wastad yw 
y rhaí anbawddaf t'w deffroi, a'n cadw yn effro : daogoa- 
ircb ì nii ddyn a afaela yn dỳn yn y byd, a gellwch beidlo 
âysgwyi y gwna efe fawr gyda chrefydd« Ceir gweinidog 
weithîaa ûg sy yn caro arian ; nid y w o nn lles ; ni bydd 
hyth o les fel gweinidog, nes y rhoddo heihîo y teimlad 
liwnw. A ydyw efe yn flaenor yn yr eglwya? íía pfaen- 
BodWch ddyn ó'r fath i fod yn flaenor. Cystal fyddai 
pennodi y diafol yn flaenor á dyn oybyddlyd: ni wna ond 
drwg» eeidw yr eglwyg rhag un ymdrech. Os oes genyt^ 
fiaenoriaid o'r fatb. cynghoraf chwi i'w diawyddo nior foaii 
ag y galloch. Gwrthgilwyr ydynt, a safant yn wastad yn 
y ffordd. Owahardda Dnw yn bendant fòd dynion ytí 
ddiaconiaid ag ynt '^ynbadr elwa;"ac ni Iwydda im 
eglwys a oddefa y fath swyddwyr. 

11. Peth arall a bair wrtbgiliad yn fynych yw diffy^ 
gwiricnedd a didwylledd perýhiih mewn ymddÿddah. Mî 
eiFw pobl hyny yn gelwydd hollol, ond mae mor debyg 
iddo fel na wn i nn enw arall i'w roi arno. Ni all dyn fedda 
eydwybod ddidramgwydd, aga arfera fyned i eitbaflon yoí 
ei chwedlan: efe a wrthgilia. Y ffordd i ochelyd hyny, 
yw dywedyd yn wastad y gwir noeth, mor ofalus â pha 
byddech ar eich llŵ, neu fel pe credech y gwrandawai 
Duw ar bob gair a ddywedecb, Bydded eich ymadrodd 
ehwi, lë» lë, a Nage, Nage; canys beth bynag sy drua 
ben hyn, o'r drwg y mae. 

' 12. Ahsenu, Dangoswch i mi ddyn neu ddyóes/sy yn 
earu clywed a dywedyd oyfrinacb, a dangosaf fînnau ua 
ay eisioes yn wrtbgiliwr, ag a wactbyga, os nad edifarhâ; 
Y neb sy awyddus i ddywedyd y newydd cyntaf» a fydd 
marw yn wrthgiliwr, os na bydd diwygiad yn hyn. 

13. Y$gâfader. Mae mor eglur yr achosa yagafndor 
wrtfagiliad, fel na raid i nii sefyll arno. ' 

14. Duíl anghymmedrol ofyw a achosa lawer o wrtbgîlîtH 
Ni chyfeiriaf yn neillduol at yr arferiad o ddiodydd 
meddwol, ond at bob gormodedd ac aoghymmedroldeb 
niewn bwyta ac yfed. Ni olygaf eistedd wrtb y bwrdd ar ol 
eînio, ac yfed gwydraid ar ol gwydraid o win nes cyffroi ya 
fawr. Mae y neb a wnelo hy n yn wrthgtliwr rhy gyhoedd, i 
alw am sylw. Ond golygaf y rhai a fwytànt gymmaînlag a 
dýno fin eu teimladau, ac a hurtio eu meddyliaa, fel nad 
ynt mor fywiog a gweithgar wedt bwyta ft cbyn hyny; yr 

DigitizedbyG00gle 



413 

liwo m ymoUyDgo i h yo, a wrthgilia yo ddian. Dao^swseh 
i mi ddyo a fwyty oes yw yo fwy toeddoi i gysgo oac i' 
weddio» a dyoa oo a ddechreoa fod yo Iŵth eisioes : oi M 
barhao yo grefyddol. Os bydd yr ymborth yo briodol. 
^oddo ei hiio, oi all dyo ymollwog i'r fath ormodedd^ a 
chadw rbag gwrtbgilio; mae efe yo aoghymmedrol;. 
edrych Dow aroo felly. 

III. Nodaf rai o ganlyniadau gwrthgiliad. 

1. Daw gwrtbgilwyr yo fynycb y bobl anhapusaf yo y. 
byd. Mae llawer a wyddeot beth oedd mwyohau Dow, ood 
yo awr oi fwynhant Ddow na'r byd: maent oddicartreCyo 
mhob mao. Maeot yo aobapos pao godoot a phao orw^d«> 
oot: maeot fel adar heb Dyth« Mae ganddynt ormod o 
grefydd i fwyobao y byd, a gormod oV byd i fwyohaa 
Dow, Chwi y rhai »y yo y cyflwr hwn, a wyddoch fod 
byn yo wir. Llaowyd chwi á'ch ffyrdd eich boo. 

2. Byddaoty bobi fwyaf euog yo y byd, (1.) Bydd ett. 
tymmer yo ddrwg. Mae y cyfryw bersooao yo wastad yn 
lîawo o achwyoíadao ac aliao o dymmer : maent yo feiot 
Iramgwydd i bechaduriaid o*o hamgylch« Mae masnacbwr 
yn faeo tramgwydd i*w ysgrifenyddion. Mae meistres yn 
(aeo tramgwydd i'w morwyoioo. (2.) Maent yo fwy eoog, 
am fod gaoddyot wybodaeth fwy am eu dyledswydd, fel y 
gŵyr pawb; ac megis y medda gwrthgilwyrfwy o oleoiíi» 
maeot o gaolyoiad yo fwy eoog. (3 ) Pechaot yn erbyo 
rhwymedigaethau neillduoL Gwyddaot hwy beth y w teimlo 
hyfrydwcb maddeoaot pechod, a*r pleser o fod carìad Dow 
wedi ei dy wallt ar led yo y galoo. Os gwrthgilia y cyfry w. 
ëdyo, bydd ei eoogrwydd yo anfeidroi fawr. (4.) Maeot 
hwy yo dorwyr ammod, ac yo fwy enog o herwydd hyny. 
Maent hwy nid yo uoig dao eu rhwymao i gyfraith Daw» 
ood wedi tyogu anodon. Mae proffeso crefydd, a derbyo o 
Swpper yr Arglwydd, yn dyngu liŵ o ftyddlondeb i Ddow» 
Mae gwrtbgilìo, yn dori y llŵ hwn, ac yngol wgDow, mae yn 
anodooiaetb (ô.) Maeot yn rhoí anair i grefydd. Trwy 
fyned ar ol y byd, ei bleserao, ei fri, neu ei oiud, dy wed-> 
aot wrth bechadoriaid, 'HjlwDaethom gyooyg ar grefydd^ 
a dealiasom mai chwi oedd yn eichlle yr holl amser; caoys 
ni etyb crefydd wrthi ei huo, ac yo awr deowo yn ol i 
fwyobao y byd etto ; rhaid i oî gael y byd i'o gwoeod yn 
fiapos." Fel byo maeot yo fradychwyr achos Crist, Pwy 
ali fesor euogrwydd y fath ymddygiad ? 

2 M 

Digitized by V300Q lC 



414 

S. lÜM gwrth^lwyr f bêòl fmyaf diimnygmê o hamê» 
Gondemota y ddwy ocbor wrthgiiiwr; ac miie g«BédTBt 
reawm da dros byny, canys mae yn wrtbgilîwr oddiwrtn y 
ádwy, £fe yn gyntaf a adawodd v byd i nno à'r eglwyaÿ 
wt yna dycbwelodd i gynnyg «iio á r byd draobefn* Pwr]f 
a.all ymddirìed i'r látb ddyn? Pwy a all beidio el ddirw 
mygn! Yr annnwiolion a*i dirmygant, ni ali byüi adeiMiitt 
•i le blaenorol gyda bwynt; yr eghrya a'i dirmyga, ae a'i 
rbydd boibío fel coraen yatg. 

OwB y gwna yr annuwiolion weithian ganmol gwrtbgt}^ 
iwr. Dywedant, ^ Yr ydyin nì yn hoffi y fatb gristioo ár 
liwna; mae efe yn gyson, mae yn ddyn rhydd, a haeliii»* 
iti, y falb grittt«n á hwna a hoffwn ni." Ond nid yat 
ddidwyll yn hyn. Bydded dyn cynddrwg á'r diafol» an» 
bwy yr enfyn efe pan yn glaf i ddyfod ato i weddio gy^afg 
ef, am un o'r gwrthgilwyr hyny, neu Gristion oyson? 
Sylwehar y dyn sy yn canmol gwrtbgiliwyr ; ac ar amser 
arall goüw hwyat oll yn rbagritbwyr, a chwardda am ea 
penau: '* Crîationogion gwych yw y rbai bya, oarant y byd 
87^^ Bg y gwaaf finnau ! " Beth bynag a ddy wedoat» pa» 
wrasanaatho hyny eu tro, eghir yw na pharcbant wrthgìU 
tryr. Twyltír ehwi, oa tybiwch yr eaniUẁch air da y byd, 
tl^wy gydsynio iHi ffyrdd. Rhaid eich bod yn ddinayg» 
•dig; nid yw yn natnr dyn i barchu y fath ymddygiad. 

4. Y hfAÁ poyaf unghysfm yo y byd ydynt. Nì lynant 
wrlh un blaìd^ Ëu tyb a groeaa eu bymarweddiad^ a\a 
hymarweddittd a grcwsa eu tyb. Ffagiant grecin ya eil. 
•alonan, yr hyn a groeaant ya amlwg yn ou bucheddan. 

6« Y ribai anhawddaf t'io bodéio ydynt. Ni rydd aa 
doaparth o bobl gymmaíat traíferth i weinidog. Oa preg^ 
•tha efe i foddio en cydwybodaa, efe a iHW'eidia eu tai«il<» 
adaa, a hwy a'i gwrthwynebant ef. Oa pregetha/efo i foddîo 
ew teimladao, yna en cydwybod a'u condemnta, ac ih by« 
éerant yn ei ooestrwydd. O» plygweb at eu duU bwy» 
gwelant eich bod o'céi tle: ai eliir eu boddio bwy wrth 
hregetbu. Os gw«sgwch y gwîríonedd adref atynt» 
achwynant, a dy wedaat y Vlefarwcb yn drwsgl a pheflsonoL. 
Oe na phregethwch mewn modd a'u tòro hwy i'r byw, 
gwyddant eicb bod o'oh lAe, a dywedaot, " Ni wna hyna 
y troÿ ní ddeffrown ni byth dan y íalb bregetfau à hwa; 
«yaga y gweinidog »or drwan á aînnau ; ni atyb hyn*'' 
VeUy byddant bob amser yn aaeamwythy pa fodd byaagy 

Digitiied by VjOOQlC 



4\6 

^B y pregelhti. Oi tyiem y pregethwr er mwyn ea boMie^ 
mì hyderant ynddo. Ŵaitaat ff«gio eael ea boddîOÿ a't gett» 
maì ef, a dywedyd y fath bregethwr mawr ydy w» a'r falh 
üdyn 8Ìrio4 ydyw-^t^aUant eì gao)kiol yaftiwrfel yagoUiAtf 
•c areithíwr; ond n»d all eatiydwybod fod y» dawei» oaayt 
gwyddant nad alUnt yn rhesyoiel ddyagwl un llei iddynt 
•« hanain, aa chael ndfywiad^ das y fath bregethi», 
Gwyddant y dÿiai y pregethwr bregethu yn w^hanoU a 
theimlant y rhatd iddo bregetha ya wahaaol» nea y rhatd 
Iddynt ei newid» nea aa fydd dim adfywiad» Dyhti gweia* 
tdog beidio bod yn dyoer wrtbdeimladao proífetwyr meŵn 
gwrthgiliad, oníf dryllio ea caionaa, a bwrw i mewÉ y gii^il^ 
iooedd tanlíyd, nes ea gyra e'a cyg^fidrwydd marwol. 

6. Owrthgilwyr» yn fynyoh iawB, yw y òoU galeùc^ 
If aent wedi cynnefìno eyinmeiot â'r efengyl a'i hannog^ 
aethan, fel na chyflreit hwy gaiaddi. Gellwch ddal a'a 
blaea y gwirioaedd mwyaf aobr a Uym, gellwch mewn 
modd amlwg waagn ea eyfriMdeb at ea cydwybochta^ ac 
ai theimlaat; ao yn mhen yehydigi, pâfwyaf yrarferech 
y moddion er ea deSroi, mw jaf oll y oaledaati aea yr 
ymddaogoso nad ellir ea eyflfroi. 

7. Y èoU ŷUiMUf ym y éyd ydÿni. Crist yn ei lytítyt 
«I eglwys Laodioea^ a arfera iaith a ddynbda hyn. "Mi a 
lynwn pe bait oer aea frwd« Feliy, am dy fod yn glaoar, 
ac oid yn oer nac yn frwd, mi a'th chwydaf di allan o*m 
geaaa." Yraddengys y ffieiddia Daw hwyot, ni all ea 
cara, a bygythia ea chwyda allan f«l y peth ffieiddiaf» 
Wrthgiliwr! pa fedd y gelli gynayg nesa at Dduw» paa 
y ffieiddia efe di? Dichoa f lleforaf wrth rai ag a wydd^ 
ant ea bod yn wrthgilwyr. Gwyddonh oa ewch o Haea 
Dnw^y ffieiddir ac y chwydir ehwi allan» oa ali eich goddeH 

8. Maent yn nimidic4 imtûn i grefydd. Gwna gwrth» 
giliwr fwy o niwad i'r achos nac anffyddiad c gwaa fwy I 
beri rhagfarn yn y byd yn erbyn crefydd, fwy i rwystr» 
Iroedigaeth pechadariatd^ fwy o blaid dyfeisiau y diafol, 
oa neb arall yn y byd. 

9« Gwrthgilwyr yw y rhai mwy^ rhÊ^riihiùl o bawl|* 
Ni wasanaethant Dduw oa'r diafol, yn ddidwylL Gadsip- 
sant y diafol, fel na wasanaethant ef yn gyflawn, a rhodd»> 
asant eu hanain I Ddaaf» ond yn awr ni wasanasthanJt 
yntao. Maent yn rhagrithwyr e'r ddaa tul ni all Oaw nm 
diafol bydera yÉddyni. 

Digitized by VjOOQlC 



416 

10. Pfto wrthgilio riiy wan, os pery felly heb ddiwygîad» 
daw aroo ry wbryd y peth a ofnaî, a*r peth a fa'n achlysar 
o'i wrthgiliad. Tybiwch mai gofal am ei fri a barodd iddo 
wrthgilio. Dichon ei fod yn wieidiadwr» a daeth yn wrth- 
gitíwr mewn calon, am yr awydda am ryw awydd, Vb 
mhen ychydig gwelwch y dyn hwnw wedi ei ddarostwng. 
«0 wedi colH ei le, ac felly daeth arno y peth yr awyddat 
am ei ochelyd. Trefna Dnw bethan yn rhy wfodd, er dwya 
«rno y felidith a ofnai, ac efe a lenwir á'i ffyrdd ei han« 
Yn lle cael ei godi a'i gadw iV lan, fel y dysgwyliai» cod- 
odd Daw ef i'r làn i'w fwrw i lawr, a gwnawd ei gwymp 
yn fwy hynod« 

Tybiwch yr ewyllysia y «dyn yrogyfoethogi, ac wrth ym- 
«styn am olad, iddo wrtbgiHo oddiwrth Ddaw. Mor wir 
A'i fod ef yn Gristiont dyfetha Dnw ei olud : prisia Daw ei 
enaid lawer yn fwy na'i olad.ac ni phetrasa £F£ losgi ei hoM 
íeddiannaa, oa na bydd ffbrdd well i'w waredn ef rhagddynt« 
Os gwrthgiliodd efe rhag ofn digio ei gyfeilHon, nea rhag 
'ofn erledigaeth, tebygol iawn y bydd iddo trwy rywbeth 
golH aerch y personaa hyny. Gellid enwi engreifftian 
nodedig, po bai amser, vn y rhai y cafodd gwrthgilwyr ea 
ilenwi fel hyn ft'o ffyrdd eu hanain. Trwy ea hymddygiad 
collasant yn hollol y pethaa a brisiasent yn fwy na; ffair . 
Dttw, a dyoddefasant y drygaa a ofnasent yn fwy nâ'i ŵg 
a'i íeildíth ef. 

11. Os parhewch yn eich cyflwr o wrthgilíad, gellwch 
ddysgwyl y bydd i Ddaw, yn mhen ychydig,eich gadaei i 
tyrthio i ry w becbod neu warth, ag a fydd yn ofid i chwi 
trwy eich oes. Adwaenwn ddynion a wrthgiHasant i ymgyf- 
oetbogi» ac aethant i ddyled a «ethasant, ac aetiiant i*w 
heddaa yn llwy thog o draüod a gwarth. Adwaenwn ddyn« 
gail fod yn awr yn fyw, yr hwn, i foddio mab arnnawiol a 
halch, a aeth i fasnach eang, fel yn gyntaf y dinystríwyd 
ei ddawioldeb, ac yna daeth yn feth-darlwr» adaeth i'r fath 
fòr o drallod aga'i Uina hyd angaa. Arferai roi yn hael- 
ionns at y genhadaeth, a phob achoa da arall, ond yn awr 
prin y gall roinwllt at y genbadaeth, am y teimla efallai 
y gwna gam â'i ofynwyr wrth ei roi. Nid y w hyn oll onit 
ei lenwi â'i ffyrdd ei hon. 

Weithiaa, pan achlysarir gwrth^Had trwy ormod o serch 
M briod nen blentyn, symada Dnw y gwrthrych ymaith â 
dyrnod : mae hyn oU am fod Daw yn ffyddlon» £fe a wel 

Digitized by VjVJOy IV:: 



4Í7 

^mi ó'i blant yn pwyso ar eilan» ac efe a estyn ei law ac ^ 
wywa yr eilun a/ unwaith, yn bytrach na gadael i blentyn 
jddo ef fyw a marw mewn pechod, a myned i uffern. 

Nodiadau. — 1. Nid oea ffordd i grefyddwyr ieuafnc 
ymgadw rhag gwrtbgilio, ond trwy wylio yn erbyn de- 
.chreuad dirywiad« Daw gwrthgiliad yn mlaen yn gyffelyb 
iawn i anghymmedroldeb, yn raddol, o ddechrcud bychan, 
mewn modd na chanfyddir. Ni ddechreuodd neb erioed 
y ffordd i fod yn feddwyn â'i lygaid yn agored, gan fwr- 
iadu meddwi. Ar y cyntaf, efallai, cymmer wydriad ar 
Tyw wiedd ; yn mhen ychydig, dechreua gadw gwirodydd 
yn ei dŷ i roesawu ei gyfeiltion, i'w cymmeryd gyda diod- 
ydd .chwerwon, neu fel meddyginiaeth. Yn nesaf, efe a 
gymmer ycbydig o ddiferynau gyda'i giniaw, i gynnorth»- 
wyo treulíad; ac felly â rhagddo heb weled perygl, nes 
y w yn feddwyn yn ädiarwybod, Arweinir naw o ddeg 
o'r rhai ynt feddwoa, thagddynt o ddechrenad bychan^ 
mewn rhyw ffordd gyftelyb r hon. Felly y daw pobi ya 
wrthgilwyr yn raddol. 'Ní fwriadant wrthgilio, ond cym- 
merant y cam cytitaf heb wybod pa le y terfyna, ac yna 
hawddach iddynt gymmer^d yr ail a'r trydydd. Yn unig 
yn yr egy^ydáor o JLWYR-YMATTALIAD ODDl- 
WRTH BBCHOD y mae diogelwch: gochelyd y pet/iau 
^hychain hyny , fei eu gelwir, y rbai a agorant y tfòrdd. Os 
dechreuant ymollwng i ryw *• beth bycrhin," darfu ani 
danynt. Gallant barhau i gadw y ffurf o dduwioldeb, ond 
hyddant heb ei grym ; ae ni sylwant iddynt ddyfod ya 
wrthgilwyr ffiaidd ger bron Duw. Ëdryçhwch ar y wraig 
yna ! Pe galiech wrando wrth ddrws ei hystafeli, gwei- 
.ech ar unwaith nad yw hi hanner didwyli. Ceidw i fyna 
y ffurf o weddi ddirgei yn fanpl. ond ni fedda wres. Wrth 
weddio feliy yn ddirgel, hi ^ wawdia Ddawl Mae wedi 
gwrthgiiio. 

2. Gwelwcb rwymaa aelodaU'eglwysig i wyiio yn dyner 
^ros grefyddwyr ieuaioc, .a pberi iddynt wyiio ya erby« 
dechreaad gwrthgíiiad« Dylent eu gwylio, fel y gwyiia 
mam ei phlentyn bach» rhag iddo uesu at le i syrthio. 
.Edrychwch am danynt, ,ac os gwelwch iiwynt yn nesu at 
yr ymylau» rhybyddiwcb hwynt, ** G.o<jheíwchl na nes- 
.-«ẁch at yr ymyi yna#— rmae uffern yna.'* (jofynwçb idd- 
ynt yn fore a mynych, *• A ydych yn gweddio mor fynyeh 
ii».ii]taer yn.awr â chynt ì A gerwch chwi y Bibl gysJ(»i .42 



418 

7 gwnelech f' Ced wch hwynt ÿn eSro* ae felty Awyitf^ 
vcb hwy i wrthgilio. 

8. Mae achos mawr i foli Dnw ani yr hyn oll a wna i'w 
bobl pan wrtbgiliaDt. £fe a'« dilyn ft gwialenodaa nes y 
dychwelont. Dywed, **Os fy neddfan a halogant, a'm 
gorchymynion oi cbadwant, y»a mi a ymwelaf á'n cam* 
wedd â gwialeD,ac â'a hanwiredd â firewyllaa; ond ni thoraf 
fy nhrugaredd oddiwrtho, ac ni phaliaf e'm gwirionedd/' 

4. Os oes an o bonoch mew« gwrihgih'ad, nen os ydydh 
yn brofleswr crefydd^ ,ÿf nodan hyn amooht ac os na 
eherydda Daw chwi» ae oa Uwyddweh o hyd, mae genycb 
achosmawr i ofni íod Daw wedi eieb rhoi i fyna: mae 

fenych achoa nawr i ofni na faoch erioed yn blentyn i 
Idttw, ac na phrofasoch erioed ei gariad» ond eich bod yn 
rhagrithiwr ar y ffordd i affem. Pa byd y baoch yn j 
«yflwr hwn ? Pa hyd sy er pan ymadawsoch à'r hyn a 
alwech eich eariad cyntaf ? Oa er ys amser hír, a cfawi- 
ibaa heb gael eich eerydda» mae genych le i greda fod 
hyny am eich bod yn rbagrithiwr. Ffyddlon yw Dnw ao 
efe a gerydda ei blant paa wrthgiliant: addawodd wneod 
hyny, ac ni phalla^ 

Neo a ydy w Daw yo eîeh eeryJda f oa ydyw» edifar- 
hewch eyn y cerydda cfawaneg. Na aroaweh nea idd» 
eicfa ceryddaifárwolaeifa» nen eícfa gadael i syrtbio i fagla» 
y diafol> Bea t ryw becbod erebyll ag a*ch gwaradwyddo 
ac a'ch poen^* tea byddoch by w. Dycfawelwcfa, O wrth- 
^lwyr, U Dd«w; eetsiwcb ei wynebp vmadewcfa ách 
pecfaod^ ac efe a íacha eicfa briwiaa^ maddeaa eicfa cam- 
4»edda«t a bendilbia eicb enaid. 

DARLITH XXIL 

CTNNTD& MEWN ORAS. 
CyaDyédwcii mewn gras*— 9 Psdb 3, ML 
RfiAfi» í tni faeno orfihen y cwbl a ddywedaf yn hre«Bnet 
yngbylcfa adfy wìadan. Bwriedaie drin amry wiol o bethaia 
«reill, ond ni cbefais ameen Dicbon y cymmeraf y mater 
«ttŵ dan «ylw yn oiwedd y Ŵwyddyn, os byddaf byw t 
ddyehweiyd i'r ddinfia, ya oi fy nwrtad pi^sehoL ITa 
«í*r pvDeiaa y bwriedaia y» gryf ci dria, oedd gwaitb 
EFANGYLWYS-y pwj« o ioà doaparth ŵ ÙLiit • 

Digitized by V^:iOUy It: 



419 

wŵÌDÍdogion tr waitb mewn ^dfywiadau— *eo perth joa» iV 
eglwys a'r weÌDÌdogaetb — y dull yn yr bwo y dyleot gaoi 
«Q derbyn a'o trin» gan weioidogion ao eglwysi-^a'r eg» 
wyddorioB wrth y rhai y dylent reoli eu honain yn j cyf«> 
lawniad o ddyledswyddau priodol eo awydd. Ond y» 
breseool, tybiaf mai gwell y w terfyno y rêa faon o ddar* 
litbiaii â phregeth ar *' gynnydd mewn gras/' 

Arferir y gair '^gras'' yn y Bibl mewn amrywiol q 
ystyriaethaa. Nid yr nn y w ei ystyr paa gymhwyair et 
at Udnwy â pban gymbwysîr ef at ddyn. Yr on petb yw 
gras yn Nnw àbaelioni: ffafr beb ei baeddo. Dyma yr 
yatyr yn yr bw» y defnyddir y gatr gan ddowinÿddioa 
gyda golwg ar Dduw. Mewn dynion^ golyga gras sani» 
eiddrwydd ; dyn« yr ystyr yn yr bwn y golygírefyny 
ieston; a'r on petb yw cynnyddo mewo gras á chyonydds 
mewn santeiddrwydd, ne« gynnyddu mewn cyd^fforfíad A 
Dow, Wrth drÌD y mater bwo, dily oaf y drefo ganlynol ; 

1« Dangos beih a «lygir wrtb gynnyddu mewn gras. 

Cynnyddo mewn graa, yw eyanyddo mewn ysbrydi» 
gyd-fforfiad ag ewytlys D<iw, a rheoii ein bymarweddiad 
fwy-fwy wrtb yr «n egwyddorion ag y gwna Dow. Mae an 
peth mawr, ag sy yo rheoli pob peth a woa Duw : sef 
dwyo ei ogooiaot ei boo yo mlaen trwy geisio Uenwi y 
bydysawd À santeiddrwydd « baposrwyd^. £fe a wns 
byn trwy ddangoa et gymmeriad ei hu». At yr on petb 
y dylem ninnao omcantt — dangos cymmertad Dow fwy^ 
fwy: daogos cymmaiot a ddisgleirdeb deiw Dow ag • 
«Uom* Hyoy yw» rbaid » ni amcaoo yo barhaoa^i fod y» 
fwy-fwy tebyg I Ddow: gwneod by» fwy-fwy yw cyi^ 
nyddo mewn gras» Mewo geìriao ereiU, ofoddbaii t 

fyfraítb Dow yn fwy-fwy perffaitb a pharbaoa» ydyw* 
)yma yw cyooydda mewn gras^dyfod yn fwy saotaidd» 
aeo ofoddbao i Ddnw yn fwj cySawn » pharhMs, 

II. Enwaf rai petbatt ag »ad jjfiU br.ofioB ^ fgfUAyàà 
mewo graa, er y tybir weitbias ea bod« 

1. Nid yw cynnydd mewn doniao yn brawf «icr <» gyn*^ 
aydd mewn graa. GaU proffeswr gynnvd<ia mewii doniao^ 
byoy yw, gall ddyfod ya fwy hyAwol m«wn gweddi^' a 
phreg«tba« neo yo fwy gwresog mewsoyoghorí^ beb £oé ' 
ddim yo fwy santaidd. Cyonyddwo y» aaturíel yo yr 
byn y r y marfcrwo ag tU Ac os ymarfera peraos â <àiyog«^ 
faort, bydd iddo yn natoriol^ os yrodrech*, fyoed ju imf 
fbw^dd a ffraetb : ÿú\ wneẃi byoigit Jh nImmì beb im. 6^- 



420 

'ẅeâtlio yn wresog, ac ymddangos yn cynnydda mewn 
'ffraethìneb agwresogrwydd,ac etto bod Leb ras: pobl beb 
ras yn fynycb a wnant hyny. Gwir y w, os medda ras, ac 
yr ymarfera â'r pethau byn, yn ol ei gynnydd mewn gras, 
^fe a gynnydda mewn doniati. Ni alí neb ymarferyd ag 
nfuddban i Dduw, heb gynnyddu yn yr ymarferiadaa 
hyny. Os na chynnydda niewn doniau,^ mae hyny yn 
arwydd sicr na cbynnydda mewn gras. Ond, ar y Uaw; 
aralh oid yw ei fod yn cynnyddu mewn rhyw ddoniau ya 
brawf ei fod yn cynnyddn roewn gras, canys eynnydda yn 
naturiol trwy ymarferiad, er ei fod yn becbadur neu yn 
Tagritbiwr. 

2. Nid yw cynnydd meum gwybodaeth yn brawf o gyn* 
nydd mewn gras. Mae gwybodaetb yn anbebgorol i ras, 
«c mae cynnydd mewn gwybodaeth yn banfodol i gynnydd 
tnewn gras; ond nîd yw gwybodaetb yn ras, ac nid yw 
isynnydd mewn gwyhodaetb >n gynnydd mewn gras. tìalt 
person gynnyddìá liawer mewn gwybodaeth, a bod heb raa, 
^Diauy cynnyddantyn uffernmewn gwybodaetb» ond ddim 
mewn gras: eucynDydd.roewn gwybodaetb a bair eu bufiera. 
<^yiiDyddant yn eu gwybodaeth am Dduw a'i gyfraítb, a'u 
beuogrwydd eu hunain, a pba fwyaf a wyddant, mwyaf 
truenus yr ânt. Cynnyddant yn euprofiad o lid Duw, ond 
^i ddysgant dduwîoideb trwy hyny. 

3* Níd yw fod dyn yn iybiedy cynnydda meyifn gras, yn 
brawf y gwna felly. Gáll dyn feddwl yn flafriol am ei 
^ynnydd mewn crefydd, pan màe yn amlwg i ereill nid ya 
nnignad ywyn cynnyddu, ond y dadfeilia: -nid yw dyn a 
waetbygo, yn gyíTredin yn ystyriol o hyny. Arfera pech- 
adnriaid anedifeiriola dowiolion befyd,feddwl y gweliânt» 
fian.na wnant. Dengys nator y meddwl hyn, íel y gail 
<pob un a sylwo arno weied. .Os gwaetbyga pcrson, daw 
ei gydwybod yn fwy seriedig, á'i feddwl dywyllacb dy- 
'wyllacb, wrth fygu cydwybod a gwrthwynebu goleunU 
Yna gall dybied ei fod yn gwellàu, o berwydd yr â ei 
deimlad o bechod lai-lai ; a thra y pery ei gydwybod i 
^ysgu, gali barhau mewn twyli angeuoi. 

£giur yw pan dybio protrèswr y cynnydda yn gyfiyné 
mewngras, fod y petb yn^mheas; oherwydd mae gweil- 
/àû yn cynnwya golwg egiurach a gwybodaeth eangach 
.am eangder cyfraith Duw, a tbeimlad dwysach o ddrwg^ 
t^echod. Ond pa egluraffo golygiadau dyn am y rheôU 
*'"S/^?y<í<* y dy'^ a ffnrfîa .efe am dano<«i huii, o herwydtf 



421 

fod ei olwg yn eglnrftcli ar ei bellder o hyd oddiwrth y 
rheol bar a pherSaith bòno â'r hon y gofyna Dijiw iddo 
gyd-fitiríio yn ei holl ymddygiad, Os cymhara efe ei han 
á rheoi isel, tybia y gwna yn gryn dda. Dyma yr achos 
fod y fath wahainaeth yn ngolygiadau pobl am ea cyflwr 
ea hanain, ac eiddo yr eg4wys: cymharant eu hunain a*r 
eglwys â rheolaa gwahanel. Feily, pan achwyno un ar yr 
eglwysy ac y tybia fod ei frodyr yn oerion, tybia y llall ei 
«i fod yn enllibas, a rhyfedda ei fod yn beio yr eglwys 
-feUy, pan yr yinddengys iddo ef y gwnant yn gryn dda. 
Yr acbos na tbybia efe fod yr^glwys yn-oer, yw ei fod ef 
ei han yn oer, ac na theimla efe ei gyflwr ei han, ac na 
farna wrth y rheel iawn,canys nid edrycha efe ar et 
•fachedd ei hnn yngolwg 'cyfraith Dnw^ Os caua dyn ei 
lygald, ni wel efe y brynti ar ei berson, a gall dybied ei 
•fodyn lân, tra i bawb o'i amgylch yr ymddengys ya 
'ffiaidd. Sylwais bob amser fod hyn yn wir, pan gynnydde 
personaa gyflymaf mewn santeiddrwydd, yr edrychant 
waelaf arnynt eu hanainy ac ar eu cyflwr. Ni olygaf, nad 
all y rhai a ddeallant y mater» a'r rhai a wyddant beth sy 
brawfo gynnydd mewn gras, trwy ymresymn^ nea trwy 
.gymhara ea golygiadau, ea teimladau, a*« cymmeriad» 
presenol, â'u rhai blaenopol, ddyfod i benderfyniad eu bod 
ya cynnyddn mewn gras ; ond, os penderfynant yn unig 
wrth eu golygíadau preseoel ar yr hyn ydynt» a'r hyn a 
.ofyna Duw, os nad ymresymant ar y mater, y deoant iV 
penderfynìad e<i bod yn gwáethygn. Personan ag a gyn- 
«nyddent yn gyflym a deimiasant yn fynych felly, am y 
gwelent yn eglurach y rheol yr oeddynt i gymharu ea 
hnnain á hi. Ond etto, os deailant yn dda beth yw cyn- 
nydd mewn gras, a beth «y brawf o hono, pan ymosodant 
i ymresymn ynghylch y mater, gallant weled eu bod yn 
cynnyddu mewn gras, er ar yr un pryd y teimlant yn fwy 
gostyngedig dan ystyriaeth o'u pechodau. 

III. Enwaf j*ai pethau ag ynt broflon o gynnydd mewn 
gras. 

1. Pan gftflb pepson fod ganddo fwy o symlrwydd calon, a 
mwy o burdeb dyben yn ei>ymarweddiad, amlwg yw y cyn- 
Bydda>efe mewn gras: egluraf yr hyn a feddyliaf. Mae 
,hyd yn oed dynion crefyddol yn dueddol i gymuieryd eu 
rheoli gan amrywiaeth o annogaethau, a gall rhai o hon- 
^ynt fod yn hòllol hunanol. Yr annogaethau hyn ynghyd 

DigitizedbyV^:iUUy It: -^ 



422 

Ewmm y peth • reoU beniiMi i wnẁá rfay w i»«iChreA» 
engiüifilt, tybíer y gofyBÌr î 4dyn roì «riaa i adeiladm 
«ddoldy mewD rhyw le : gall fod ganddo amrywîaelb o 
reaymaa drot woend hyoy ; dichott yr hoSà ar ry w gyfrlf 
weled tý harddaeh yno ; neu, oe adeiledir ef» éicboa y 
f wna hyny ei dir ef yn fwy eî werth ; ne^n ewyllyMa gaei 
oi yetyried yn haeiionni; nen diohon y byddai i^fr yr 
«gtwyi hòno o faoUîs iddo. Oall rhaî» nen y cwbi^ oV 
rbai hyo, effeilhio amo wrth benderfytia ei feddwl, aío 
«tto, wedi y ewbl, gall dymaniad i aohnb eoeidian, ne 
adeiladtt ieyroaa Ddnw, faá yn annogaeth grefaeh na'r 
«whl. Yma hawdd y w gweUd fod rhat o'r yatyriaethaa ag 
A wnant i fynn y awm, yn hanaool, iie, raor bell, yn angv 
hywir a drwg. Yn awr mae peehadariaid yn holiol bmi«* 
anol yn yr hyn oU a wnant hwy, A phan droir dynioo, 
«r roai ea ;»ri/ddyben bryd hyny yw gc^onedda Dnw> ac 
aehab eneidiaa, elto pan maent yn ienatne yn y facháéd 
griationogol, a gwan mewn crefydd, bydd i anwybodaeth a 
grym arferiad ea cadw i raddao mwy nea lai dan reolaeth 
^tyriaethau haaanol» a hyddanl yn dneddol iawn i wneod 
pethan da oddiar annogaethan drwg« Cynnyddu mewn 
graa fw cynnydda mewn pnrdeb dyben, bwrw ymaìth 
fwy*fwy hob hananoldeh, a gweühreda yn fwy holl<d 
oddiar barch i ogoniant Dnw. 

Chwi sy yma a eUwoh ddywedyd pa nn a ydyw eioh 
4ybenion, o flwyddyn i flwyddyn, yn dyfod yn fwy pnr» a 
rbyddaoh oddiwrtb honanoldeb. Pa fodd y mae hi ? A 
ydych yn dyfod yn Uaì honattol 7 A weitfaredweh ehwi 
Ifyda mwy o ofal am ogonianâ i^w, gan adael banan fwy- 
fwy o'r golwg? 

8, M ae dyn a gynnydda mewn grae yn cael ei reoli fwy- 
fwy gao egwyddor, ao iai^lai gao gynbyrflad a theimlad. 
Ni <Hygaf y medda y dyn hwnw iai o deimiad, ond y 
ŷweiihreda lai dan reolaetii teimlad neu gyflroad. Tneddir 
ef yn llai i wneud pethan o herwydd ei deimlad, ac yn fwy 
o herwydd y dylai. Wrth egwyddor ni ddeallaf hedyn, 
nea eginyn» nea wreiddyn, nea rywbeth a grëir ao a fwrir 
i'r enaid. Ffelineb ỳw siarad am y cyfryw saateiddrwydd, 
aen y cyfryw egwyddon Wrth egwyddor, mewn cyfer- 
byniad i deimlad nea gyohyrfiad, golygaf benderfyniad 
Uy wodraetbol yo y meddwl i wneud yn iawn. 

Yn anfynyeh y llywodraethir dyohweledigion ieoai«c 

Digitized by V3UUy It: 



423 

gjrmnmiit ar y cyntif |»aa egriryddor, md treefair hwy gàtt 
ett tem^adaa eryGon., ac oddieiäir iddyot detmlo yn ddwya^ 
anftiAwdd weitbìaim yw eu eael i weithreduíeì y dyíent. Om 
oe cyoayddaDt «awo gtM, dysgaot iyoe«l rhagddyot, ao 
uAicidhaii i onebyinyDÌc»! Dow, pa ibdd bynag y teimlonlb 
Taeddîr dychweledigioo ieaaìlie i feddwl y eyoowyaiir 
Gf efydd oll mewn teìmkd, a pha barch hyoag a allo M 
gao ddyo i awduráod Daw, pa gymmaiot byoag o barch a 
allo fod gaoddo i'r fayn sy aiẃn»eto aad yw et ymcMygtad 
yo dderbyniol, oddieîthr y gwaeìr y cwbl daa reolaetb 
cyohyrfíad. Gao byoy, ery» ya fynyoh nes ya gyotaf y- 
teîmlo y cyohyríiadaa hy» ya ei feddwl, eya yr ymosodo 
ì gyflawni dyledswydpd. Chid dyltd dysgo i grefyddwyF 
ieoaÎDC mai y fiordd i gaal teimlad i wieithrediad , yw ym« 
oaod, oddiar egwyddor^ at y eyflawoiad o ddyledswydd ; a 
pha bryd byoag yr ymosodo dyn i gyffawni dyledswydd^ 
oddiar baroh i awdordod Daw, gaH ddysgwyl yn y ílopdd 
hon, y gelwir i weitbrediiad y teimladaa hyoy am y rhai jr 
laae orefyddwyr ieaaine mor dueddoi ì ddysgwyU Pareh 
cynnyddol i awdordod Daw, cryfhad ar y peoderfyoiad I 
uẁddhaa» ymlyniad rawy cadarn a pbarhaas wrlh yr byn 
sy uaiawn» ac wrth yr hyn a ofyaa Daw ara ei fod yn aa* 
iawn, a wna i fyna ar anwaith gyonydd mewn gras» a 
phrawf e hono. 

3. Prawl pwysìg arall o gyimydd mewn gras yw mtssr^ 
ŷariad ai Dduw, Wrth hyn ni elygaf y bydd yo waatail 
gyonydd ar y teimìad o garíad at l>daw, ond y bydd gwir 
serch at gymmeriad a lly wodraeth Dow yo cryfhau. Geliir 
egiuro hyo trwy sŵreh cyonyddol at eio gwlad, neu at eiti' 
teüluoedd. Nid oes gao grefyddwyr ienaioc yn gyfiredrn* 
fawr cariad atea gwlaë; ond wrlh beaeiddio, a chael mwy o 
bvofiad, os bydd y Hywodraeth yn dda, cynnydda easereli 
. ati, neSy yn niwedd einioea, y gwelwch h«a wladwr ft'i fkm 
a'i ẁu ganddo, yn bared i droi alian a becian i faes y rfayM^ 
i droi yn ol oresgyawyr ei wla«i. N4 olygaf wrtfa hyn fod 
eartad cynnyddel at Ddnw yn arwain personan i ááẁt^ 
oyddio arfau cnawdol i adeiladn na difiyna ei lywodraetb 
ef^ ond os ynt wir gyleillioa i Dduw, pe hwyaf y bydéont^ 
byw dan ei lywodraeth, mai mwyaf ohyder tyddigaaddynt 
yoddo, ae o serch ato. A'r seroh cynnyddol hwo aam-i' 
îyga ei ban mewn paroh cyfimyddol i bob sefydHad eref* 
yddoi, i'r Sabbath, a hoU ofofaymynion Dow« 

Digitized by VjOOQ lC 



424 

Owip ywy lle bo cynnydd mewn egwyddor, fod yir gy»- 
ffredin gynnydd cyfatebol mewn teimlad : ond nid yw yn 
Wastad felly. Gall fod amrywiol o aciiosion iV meddwl 
deimlo liai o gynhyrûad, tra yn weithredol y cynnydda o 
ran grym egwyddor santaidd : ond na chamg]|;mmerer 
ynghylcb y mater. Dy wedais mai wrth egwyddor y de- 
allwn barcb i*r hyn sy nniawn» a phenderfyniad sefydlog 
î wnend yr hyn sy ddyledawydd. Na ddyweded neb,r 
gan hyny, tra yr eageuìusa ei ddyledswydd, ac y mae ei 
gaion yn oer, ei fod yn cynnyddu mewn egwyddor, er y 
teimla lai nac ereill: cynnydda mewn egwyddor ytü cyn- 
nydda mewn ufttdd*dod. Ac ofer yw i ddyn a esgeulasa 
ei ddyledswydd, broffesu y cynnydda mewn gras. 

4. Prawf arall o gynnydd mewn gras, y w cynnydd mewn 
eariad at ddynion yn gystal ag at Dduw. Cristionogion 
«ynnyddoi a ddangosant trwy eu bucheddaa y deuant o 
hyd yn fwy toeddol i wneud lles i ddynion : helaetha ea 
ealonau mewn tynerwch at bawb. Yn gyffredin rheolir 
«rêfyddwyr ieuainc yn benaf gan barch pleidiol i bersonau 
— eu pertbynasau, neu ea cydymmeithion blaenoroU nea 
cu cymmydogion. Ond wrth gynnydda mewn gras, daw 
eo teimlad at ereill yn fwy-fwy tebyg i'w teimlad at eu 
eyfeiilion. Eanga eu calonaa, teimlaot fwy-fwy dros j 
paganiaid a'r byd : wrth gynnyddu mewn duwioldebr 
teiffllant fwy«fwy o ddymuniad am i'r byd gael eu troi at 
Dduw. Teirolant fwy-fwy o alar calon o herwydd cyfiwr 
trnenus dynion yn eu pechodau. A'u golygiadao a'» 
aerchiadau a godant ac a eangant, nes y teimlant fel Duw: 
tosturíant wrth bawb dynion, a hiraethant am iddynt edif- 
arhau a chael en hachub. 

Anwylyd, a fernwch ac a deimlwch chwi fel hyn ? A 
yd) w yr ystyriaeth fod dynion yn myned i nfiern yn pwyso 
drymach drymach ar eich calon ? Ac a gynnydda eicb 
dymuniad am i'r byd gael ei droi at Ddow ? 

ô. Y rbai a gynnyddant mewn grasaffîeiddiant eu hnn* 
ain fwy-fwy. Mae ynddynt fwy o ostyngeiddrwydd : tyb- 
iwyf y cynnydda y saint yn hyn dros bytb. Ni weiaf 
ddim yn byn sy anghysoo â hapnsrwydd y nef. Ym- 
ddengys i mi, y bydd i'r saint dros byth^ drwy yr holl 
oesoeddy deimlo fwy-fwy gymmaint yr haeddasant gael 
•u hanfon i uífern am eu drygioni. Fel y delo lly^wod- 
raeth Duw a'i ddaioni anfeidrol i'r golwg, cftnt eu rhwymo 

Digitized by V3UUy It: 



42S 

fwy-fwy ììehìüt **0\ nior ddrwg oeddwo, y (ÿtb adyo 
pechadarus, gymmaiot yr haeddaf gael fy aofoo i Bffero, 
yo lle bod yn y oefoedd/* Felly y teimlir yo y byd hwn, 
Cristiooogion cynoyddol a ffîeiddiaot en huoaìn fwy-fwy» 
arhyfeddaot pa fodd y gail Duw arbed y fath ddyhirod. 
Job, tra yr oedd mewn tywyllwch, a gyfíawnhäai ei hnn 
o hyd ; tystiai fod ei weddi yn bur, ac na haeddai yr ad- 
fydau hyn, A dywedasai Duw ei fod yn ddyn perffaith 
ac onion. Ni feddyliai efe fod Job yn berffaith ddìbechody 
canys nid gwir oedd ei fod yn berffaith yn yr ystyr hwn : 
çnd goiygai. Duw ei fod yn ddidwylL Dyna ystyry gair 
perffaith yma; a dyna ei ystyr yn fynych yn y Bibi: 
golygai fod Job yn onest mewn crefydd. Tra yr arosai 
Job yn y tywyliwch hwn, cyfiawnhäai ei hun ; ond ya 
mhen ychydig caíodd olwg egiur ar Dduw, a darfu gyf- 
íawnhau ei hunan, a gwaeddodd allan, ** Mi a glywais à'm 
clustiau sòn am danat, ond yn awr fy llygad a'th welodd 
dì ; am hyny mae yu ffiaidd genyf fi fy hun, ac yr ydwyf ya 
edifarhau mewn ilwch a lludw." Y cyfryw ostyngeidd- 
rwydd dwysoedd effaith oatnriol goiwg eglur ar Dduw. 

Feily y bu gydag Esay. Dyryswyd fi wrth giy wed rhai 
personau yn siarad am eu purdeb, ac am eu bod. yn hoiiol 
hur a pherffaith oddiwrth beobod. Rhaid fod ganddytit 
olygiadau gwahanol iawn am danynt eu hunaìn i eiddo Job 
ac Ësay. Beth a welodd £say ? Dy wed, *< Gwelais yr 
ARGLW YDD yneistedd areisteddfaucheladyrchafedig, 
a'i odre yn llenwi y deml. Y seraphiaid oedd yn sefyll oddi- 
ar hyny ; chwech adaio ydoedd i bob uo ; á dwy y cuddiai 
ei wyoeb, ac â dwy y cuddiai ei draed, ac á.dwy yrebedai* 
A ilefodd y oaiil wrtb y liall, ac a ddy wedodd, Sanct, Sanctý 
Sanct, yw Arglwydd y iluoedd ; yr hoil ddaear sydd lawn 
o'i ogoniant ef." Pa effaith gafodd yr otwg ar Ddaw ar 
ei feddwi? '*Gwae fi,'* ebe Esay, ** canys darfu am daoaf; 
o herwydd gwr halogedig o wefusau ydwyf fi, ac ynniyfg 
pobl halogedig o wefusau yr ydwyf fi yn trigo; canys fy 
llygaid a weisant y Brenin, Arglwydd y liuoedd !" Gwran- 
dewch ar y dyn yna yo dywedyd ei fod yo berffaith, ei 
fod yn bur oddìwrth ei becbodan. A ydy w efe ? Gofynaf 
etto, a ydyw efe ? Yr wyf yn amheu y dyn yna. Beth î 
Pan gafodd Esay ond oip-olwg ar Dduw, ac ar y nef, gwel- 
odd eu bod mor santaidd fel y trachwyd ef^ ni allai ddal 
yr olwgy yr oedd ei ostyngeiddrwydd gymmaínt fel hyd nes 

2 N 

Digitiied by VjOOQlC 



426 

f Mge\ gytnmeryd mftrworyii oddîar yr allor, a cbyffwrdd 
â'i wofustn, a sicrhau iddo fod ei bechodaa wedi ea 
mlmddeOy 3rr oedd mewn anobaith: dyma y canlynîad na- 
tariol o gael golwg eglor ar Ddow. Gwna i ddyn blygo 
y» Ì9,yn is,yn IS,fel pan ddelo ger bron Dow, yrewyllysìa 
gael lle raor anfeidrol isel ag nad all geirîaa ei osod allaa. 
Anwylyd» a wyddoch chwi ry wbeth am byn ? Â. gyn* 
nyddwch chwi mewn gras yn yr ystyr hwn ? A deimlweh 
«iwí,o ddydd i ddydd, fel pe ewyllysiech fyned !s ts yn y 
Uweh ger bron Dow ? A deimlasocb cbwi erioed fel y gaU- 
ech ddywedyd mewn gwirionedd, fel Prmdeni £dwarda: 
'' O na allwn fyned yn anfeidrol isel o flaen Dow ! ^ 

6. Casinebcynnyddol at bechod sy arwydd arallo gynnydd 
aiewn graa« Mae bod mewn dyn, o ddydd i ddydd, lai o 
doedd i^esgosodi pechod, onrhyw bechod» ynddo ei hnii 
nen mewn ereill, yn arwydd y cynnydda mewn gras. A 
ydyw hî felly gyda chwi, anwylyd ? A ydych chwi o 
ddydd i ddydd yn cyfetliacfao ilai a pbechod mewn on* 
rhyw ddoU, ynoch £ICH HUN AN ac mewn ereill ? A 
deíralweh chwi yn fwy fel y teimla Dow at bechod ? 

7« H ae yn yr fawn a gynnyddo mewn gras lai o flâs at y 
lyd, £i ddymoniad am ei gyfoeth» ei fri, a'i bleserao, a 
âlai-Iai. Mae dymoniad am y pethao hyn, yn cael Uai o 
fMlaeth ar ei feddwl, fel annogaeth. Ceisia olod a bri yn 
mmg lel manteision i ogoneddo Dow, a llesâo dynion. 

Máe dyn a gynnyddo mewn gms yn dyfod yn llai hofl^ o 
gyfeillach fydol, a darllen Hyfrao bydol, a phaporao new« 
yddion. Pan weloch Gristion cynnyddol à'í fryd ar sant- 
•iddrwyddi cewch na ofala efe fawr am on hanea o ob 
Mth» os na pherthyna, ry w ffbrdd, i deymas Crist. Cewoh 
yr ymofyna am y pethao mwyaf ysbrydol ag a allo gael ; 

Sfmmer y llyfrao mwyaf ysbrydol a aílo gael i'w darllen. 
fe a ^r gyfeillach y crefyddwyr mwyaf ysbrydol. £fe a 
laaa^ ac a wrendy os gall, y pregetbo llymaf ac ysbrydolaf. 

8. Pleser cynnyddol yngbyfeillacfa y saint, sy forawf 
arall o gynnydd mewn gras. Y Cristton cynnyddol a gâr 
fwo ag ereiU yngwaith Dow, ac a gâr gael ymddyddaa 
mrtfyddoL A wyddoch chwi, anwylyd, beth yw hyn ? A 
gynnyddtDch cbwi yn hyn ? 

0. Yr hwn a gynoyddo mewn gras a gaiff fod yn fwy- 
fwy hawdd iddo faddeo i'w elynion, a gweddio drostynt« 
Nid oea dira y n yr hwn y mae dynion, ag ynt yn. eu cyflwr 

Digitized by VjOOQlC 



427 

natariol, yn tebygo i'r diafol yn f«y, na'a gwaith yn Uettya 
teimladaii digofaa a dialgar at y rhaì a'a niweidiasant. 
Teimla crefyddwr ieaanc yn fynych anhawsdra i fadden. 
Pan gaffo ei fod wedi ei QÌweidio,yn fynych iawn y teimia 
Da all weddio : daw y cani hwnw yn sydyn i'w feddwU a» 
Bid all weddio. Yn awr os gàd ef iddo derfysgn ei fyo«- 
wes, nes iddo ddigio, tebygol iawn y gwrthgilia efe. Ni 
fwriada efe ddigio, ond os na faddeaa efe yn rhwyd.d i'r 
hwn y tybia ei fod wedi ei nìweidio, â rhagddo nes i dy- 
wyliwch lenwi ei enaid,a'i deimladan dialas a ddystry wiaot 
ei grefydd. Pwy bynag a gynnyddo mewn gras, efa a 
deimla yn fwy-fwy hawdd íddo fadden, Caiff ei fod yn 
llai parod i gyhnddo arall, a'i fod yn cael llai o draSerth í 
esgnsodi pan y tybia iddo gael ei niweidio, fel y gaQ 
weddio. Ai fel hyn yr ydych ohwi sy yma heno yn 
teimlo? A ydyw yn haws i chwi faddea, a ellwch ehwi 
faddea y niweidiaa mwyaf ar nnwaith, fel na all dim o'r 
fath ddyfod rhyngoeh chwi á Daw, i rwystro eich gweddiaa ? 

10. Mae myned yn fwy caredig yn arwydd o gynny dd 
mewn graa. Ni feddyliaf wrth fod yn fwy caredig, y 
dylai fod yn barotach i gredn fod pob nn yn Gristion ag a 
broffesa fod yn nn. Ond mae yn barotach i briodoH 
rhywbath ag a ymddangoso yn fai yn ymddygiad person» 
î gamayniad» nen rywbeth arall, nac i fwriad drwg, Nid 
oes an prawf mwy boddhaol o Oristion. Os cewch dd^rn 
yn daeddol i roi yr olwg oreu ar weithredoedd, pa bryd 
bynag y gellir rhoi dau ystyr iddynt; megis, er engraifft» 
08 ymddengys gweithred ar y cyntaf yn angharedigrwydd 
neu esgenlosdra, a bod y dyn yn barod i feddwl na fwr* 
îedíd drwg, ond i'r peth gael ei wnend trwy gam-gymmer^ 
iad, nen mewn ryw fodd cyffelyb, cewch brawf fod y 
cyfryw ddyn yn cynnyddo mewn gras. 

tl. Mae bod pryder ynghylch pethaa y byd yn myned 
lai-lai, yn brawf o gynnydd mewn gras. Bydd i Gristion 
oynnyddol afoddhaa yn fwy-fwy perffaith i'r gofchymyo, 
" Na ofelwch am ddim," hyny yw, na fyddwch bryderus, 
*' ond yn mhob peth mewn gweddi ac ymbil gyda dralcli- 
garwch, gwneler eioh deisyfiadaa yn hysbys ger bron 
Düw." Mae pob pryder yngbylch y byd yn ddrwg. Per- 
sonaa ag a gynnyddant mewn gras, mae ganddjrnt fwy-fwy 
p hyder yn Naw, ac â ea cariad at y byd lai-lai ; ac felly ni 
bjfddant mor barod i deimlo pryder ynghycb pethau bydol» 

Digitized by VjVJOy IV:: 



428 

12. Mae bod dyn yn dyfod yn fwy parod î gyfranu o*î 
eiddo, yn arwydd o gynnydd mewn gras. Os bydd person 
yn cynnydda mewn gras, bydd yn fwy-fwy parod i roi,ac 
yn ewyUysgar i roi yr OlX a allo : bydd yn hoflT ganddo 
gael cyfle i roi. Rhydd fwy-fwy yn flynyddol. Os rhydd 
ì ddybenion da, llawenycha am ei fod wedi rhoi ; a pha 
fwyaf a rydd» mwyaf y câr roi. Bydd rboi yn ran o'î 
grefydd, ac efe a gynnydda yn hyny fel mewn gweddi. 
Ýn awr gwyddoch, pa fwyaf a weddio dyn, mwyaf y cár 
wediiio. A deimlwch chwi y prawf hwn eich bod yn cyn- 
nyddu mewn gras? A ^ynnydda eich pleser wrth roi at 
bob achos da, yn ol eicb gailu a'ch cyfle ? A roddwch 
chwi yn ol eich galla, neu ai digon yn unig i gadw eieh bri 
aroddwcb? 

13. Cynnydda ei ystyriaeth nad oes ganddo achos o'r 
eiddo ei faun. Peth mawr, gyda golwg ar gynnydd mewn 
gras, y w teimlo mai eiddo Crist yw yr oU afeddwch, ac nad 
oes genych yn wir un acbos o'ch eiddo eich hunaìn mewn 
byw na marw, mewn dal meddiant, neu blant» nen gym- 
roeriad. **Canyspaun bynag yr ydym ai byw, i*r Argl- 
wydd yrydyra yn byw; ai marw, iV Arglwydd yr ydym yn 
marw: am hyny , pa un bynag yr ydym ai by w ai marw, eiddo 
yr Arglwydd ydym." G wers fawr a sobr yw hon i'w dysgu. 
JPersonau ag a gynnyddant mewn gras a deimlant fod ea 
hamser, eu doníau, eu golud, a*n bywyd êi bun, yn werth- 
fawr yn anig yn eu perthynas â theyrnas Crist. 

14. Mae fod dyn yn dyfod yn fwy parod i gyflesu ei 
feian o flaen dynion, yn arwydd o gynnydd mewn gras: 
petb mawr yw bod yn barod i gyfaddef wrth ddynion : 
gwers anbawdd i'w dysgu ydyw yn fynych. Boddlona 
dynion gyíTesu wrtb Dduw, am na raid iddynt blyga 
cymmaint i wneud fayn: ond mae cyflfesa yn onest a 
rfawydd wrtfa ddyDÌon yn ymostyngiad mawr i galon falcfa. 
Ond pan gynnydda dyn mewn gras, bydd mor barod i 
gyífesu bai, a'i gyfiesn yn rhwydd, wrtfa was, nen elyn, 
neu y dyn iselaf, ag wrtfa yr uchaf. A wyddocfa cfawi 
hyn ? A deimlwcfa cfawi fod cyfleso bai yn dyfod yn ilai 
gofidus i cfawi P Nid oes neb ag a adwaen ei galon ei han, 
nad yw wedi teimlo ymdreeb yn ofynol i ddwyn ei faan î 
gyflcsu wrtfa bersooau. Gali dyn gyffesu wrtfa Ddaw, 
ond ni all Hawer, faeb ymdrecfa, gyffesu bai wrth gyfaill» 
nen was, neu elyn, Ond wrtfa gynnyddu mewn gras, da.w 

Digitized by VjOOQlC 



429 

yn barod i gyffesa yn gyhoeddas, os gwnaeth gam â 
rhywun. Os bydd yn bollol ostycigedig, bydd ya barod i 
gyffesa, pe clywai yr holl fydysawd. Os Daellwch wneud 
byn, sicr yw na chynnyddwch mewn gras, os meddwch ras. 

16. Cynnyddtt mewn gras a gyfyd ddyn fẅy-fwy uwch- 
law y byd. Daw y sant cynnyddol yn fwy dibris am dyb- 
iau da a drwg dynion. Teimla nad yot o fawr pwys ond 
fel yr effeithiant ar ei ddefnyddioldeb. NTi feddyliaf wrtb 
hyn, y dylai dyn mewn raodd balch ddírmygu tybiau ei 
gyd-ddyTiion ; gall deiralo ac amlyga hyu, ac yn lle cael 
mwy o brawf o ddiddyfniad oddiwrth y byd, caiff brawf 
o*i falchdererchyll ei han. Ond os cynnyddapersoo mewn 
gras, yn nnig danjçoswch iddo ei DDYLEDSWYDD, a« 
íii tbry o'r naill du er fod tyb y lliaws i'w erbyn. Ni wna 
ddim, ae ni phaid a gwneud dim ; ond oddiar ofal am 
ogoniant Duw. Nid ystyria ẃg na gwên y byd pan welo 
efe ei ddyledswydd. Ahyfedd gymmaint o'r hyn a ym- 
ddengys yn grefydd, nad yw, wedi y cwbl,ond ymostyng- 
iad i dyb y Hiaws, yn lle rhoi ufudd-dod i ewyUys Duw* 
Tybia y Uiaw» y dylai crefyddwyr wneud fel hyn ac fel 
hyn, àm hyny hwy a wnant felly. 

IV. Dangosaf y modd i gynnyddu raewn gras, iMae o 
bwys mawr i ddychweledigion ieuainc wybod y modd i 
gynnyddu. 

l. Dylentu72^/to yn erbyn y peebodau parod i'w hamgy lchu. 

(l.) Ysgafnder, Ni raid i mi helaetbu ar hwn, mwy na 
dywedyd, ei fod yn bechod parod i amgylchu ilawer o ber- 
sonau, ac oddieitbr iddyut osod gwyliadwriaeth (ìegplyg 
ar (Idrws eu gwefusau, nì cbynnyddant byth mewn gras. 
Ymollwng unwaith i ysgafnder a all dristâu yr Ysbryd, a 
diiFoddi eich goleuni dros ddiwrnod; ac ymoHwng unwaith, 
á egyr y drws i wneud felly eiiwaith; fel os na ddechreu- 
wch yn benderfyool a dilyn gyda gweddi a gwyliadwr- 
iaeth, er cadw i lawr ysgafnder, darfu ara danoch. 
• (2.) flnllibusrwydd. Mae crefyddwyr ieuainc mewn 
perygi mawr oddiwrth hyn. Dechreuant grefydda yn 
llawn o wres, a synant yn fuan o berwydd oerdcr hea 
grefyddwyr— ac mae lle i synu. Synanef a daearwrth y 
niodd y rhydd hen broffeswyr feini tramgwydd ar ffordd 
crefyddwyr ieuainc. Ao nid rhyfedd fod crefyddwyr 
ieAiaíuc pan welont y fath bethau, yn mhoethde'r eu teimU 
ad, yn tybied na fedda y cyfryw grefyddwyr un grefydd; 

2 N 2 T — 

Digitized by VjOOQ IC 



430 

ac íelly maent yn agored t arfer geiriaa caledion ae eDllibna. 
Ond dyleot ddysga gwabaoiaetha yo ofalos rbwog egwydá' 
orion cryfíoD Cristiooogion addfed, a iheimladau bywiog 
crefyddwyr ieaaicc* Os cadwant byn niewn cof, dì byddaot 
mewD cymmaÌDt perygl i gamfarna. A pba betb byaag all 
fod eu bara sobr am gyflwr ereill, dylai crefyddwyr ieuaÌDe 
ofaiu betb a ddy wedont am daayat. Na arferwcb siarad 
am fetaa ereill : aa enllibiwcb neb ; os gwoewcb» tristewch 
Ysbryd Daw.acDÌcbynDyddwcb mewD gras. 

(3.) Llid. GyDDÌfer o grefyddwyr a Diweidir trwy oddef 
ÌV tymberaa godi. Gwragedd a ddigiaat wrtb ea mor- 
wyDÌoo; gwýr wrtb ea gweisioo, dod wrtb y rbai sy daa- 
yot, Deadigiant wrtb y llywodraetb, aea wrtb eacymmyd- 
ogioD; beiaot mewD rhyw ffordd oeo gilydd,ag a ddeDgys 
na wyliaDt ar ea tymber. Pa fodd y gallant gynDydda 
mewD gras? 

(4.) Balcbder. GwyliwcbyD erbyo balcbder ac oferedd 
ya eu holl ddulliau. Gocbelwcb ua pbryDOch bytb aa 
dilledyD oa dodrefayD, oa dim a dueddo i bortbi balchder 
eich tDeddwl. Wraig ! wrtb bryou ÌHmaet^ gocbelwch da 
fyDoci) UD a wDelo i cbwt feddwl ani daoi wrth ei gwisgo. 
Ocb ! gymmaÌDt o drafiferth a gymmer rhai pobl i borthi 
nwydau drwg. Gall y diafol fyoed i gysgu o raa rhai 
CristioDogioD ; dì raíd iddo gyDllwyD iddyDtbwy ; hwy a 
demtiaat eu buoaÌD, gwaaot y petbau a daeddant iV 
cbwyddoâ balcbder. Mae y fath ffolÌDeb yo ddigOD i beri 
i Satao cbwertbÌD am eu peuau. Fercbed a meibioa iea- 
aÌDc» gocbelwcb ; gwyliwcìi yo erbya hyo. Am ba gyn- 
nifer o leoedd y cawn yr baoes hwo :^Yn ystod y ganaf 
adfy wiad, llawer yn cael ea troi, pawb yn weithgar; daw 
y gwamwyn, a cbyffroa rhywan bawb i ddilyn rhyw ddoll 
(fashion) newydd— ac yna pa le y mae eich cyfarfodydd 
gweddio? Felly delir crefyddwyr ieaaine mewn magl, ac 
ânt i addoli y dáìiwìes fashUm. Golygaf» fod y boneddig« 
eaau ieuainc yo raddol yo cael eu deoa oddiwrth siarad a 
meddwl am grefydd, i siarad a meddwl am newydd-deb 
mewn dillad neu drwsiad, neu rywbetb ofer a ddifao eu 
hysbrydolrwydd, aca'u dwg i dywyliwch mawr. 

(Ô4) Huoanoldeb, yn ei holl ddulliaa. Yma y maa 
gwreiddyn yr boll anbawsdra; dyma sail, ffynnon* a 
sylwedd, yr boll ddrwg sy dao y oef. Gwyliwchyma; 
chwiltwcb yn barbaus pa le y daw hunan aliaD yn eich 

Digitized by^^UUy It: 



431 

jmarweddiady a gwyliwch yno. Os gwDewch gytandeb, 
gochelwcb beidio gweithreda oddiar buDanoldeb. Gwnewch 
fel y gwDelech pe baech yn marw : gwnewcb fel yr boffech 
i ereill woeud â cbwiibau. 

Os cewch y tueddwch i weitbredu yu hunanol, ymatal- 
îwcb. Os ewch i ymdrin mewn unrby w íTordd na wuelech 
pe safai Duw yn weledig o'cb blaen— Y MATALIWCU : 
mae y diafol yn y cytundeb hwnw. Ni cbynoyddwch 
byth mewn gras nes y gwyliocb yn ofalos yn erbyn bunan 
yn eicb boll ymdriniaeth. Os cewch y daw yr bunan 
cryf bwn i mewn i ymyraetb, ercbwcb iddo sefyil draw. 
** Saf draw, hunan^ni cbei lefaru yma; yr wyf yn gweith- 
redu dros Dduw." Ni ellwch gynnyddu mewn gras, nes 
y cauoch enau ** banan." 

(6.) Diogi. Mae bwn yn ddrwg digon mawr i ddys» 
trywio y byd. Gynnifer o grefyddwyr ieuainc a safant ac 
a ddirywiant trwy ddiogi: ymollyngaut i ddiogi. Fel 
gweision segur, llercianant fei pe baent beb ddim i'w 
wneud, nid ymaflant yn y gwaitb» gwoitbìant yn nnig tra 
yr edrycber arnynt, maent yn ddiles, ac yn nycbu yr eglwys. 

(7.) Cenfigen. Os gwelwcb ereill yn rbagori amoch 
mewn Uwyddiant, doniau, neu ddylanwad, bolwch eìch 
teimladau, ac edrychwch a hoffwcb byny. Os y w hyny 
yn peri gofid ì chwi, nen yn eicb aoesmwytbo, gocbelwcfau 

(8.) Ucbelgais. Trwy y pecbod hwn y syrthiodd angel* 
ion, ac ni ellir oynnyddu mewn gras heb ei ddarostwng. 

(9.) Meddyliau halogedig. Yr ydym gymmaînt dan 
reolaeth petbau gweledig, fel, os na wyliwu yn ofalus, 
gŵyrir ni yn ddiarwybod gan feddyliau balogedig; gofynol 
yw gwnead cyfammod ân llygaid, ac â'n clustiau befyd« 
ac á'n hoU synwyrau, os amgen, arweinant ni ì brofedig- 
aeth a phechod« Os cewch eicb bod mewn perygl, frotoeA 
ymaük €iek meddyliau yn ddioed. Os gadewch iddynt 
redeg yn mlaen» ni eilwch gadw rhag meddyliau haloged* 
ig. Dyma lle y mae y cyfrifoldeb ; gall yr ewyllys reoli 
y meddyliau. gellwch feddwi am y naill betb neu y llall, 
fel y mynoch, ac fel hyn reoli eich teimladau, am byuy 
yr ydych yn gyfrifol am danynt. Os gâd dyn i'w feddyl- 
iau aros ar beth, rkaid iddo effeitbio arno, ac y nae efe 
yn gyfrifol am yr effaith, am y gall efe reoli ei feddylẁin. 
Yn yr holl amgylcbiadau hyny.cyngboraf cbwi iFYNED 
YMAITH, trowcb ymaitb eicb meddwl, neu ynte medd- 

Digitized by V.:iUUy It: 



432 

yliau halogedig a lygrantefch eDaid,nesperì marweiddîad. 

2. Ffordd arall er cyDnydda mewn graa, y w, gofalu am 
weithredu pob gra» ertstionogoL Os na bydd i blentyn 
bach weitbreda ei gyuheddfaa, oi bydd byth ond plen- 
tyn. Siglwch ef yn y cawell ne s y delo i faintioli dyn, 
ao mae o hyd mewn babandod. Ni all y gewynion gryf- 
haa, ond trwy ymarferiad. Mae yran mor annichonadwy 
i rasaa Cristion gynnydda a cbryfhaa, os na weithredir 
hwy yn briodol. Yma hofTaf grybwyll aa peth i chwi 
sefyll aroo, Mae yr enaid yn roeddwi trwy weithreda yr 
ymenydd, yr un modd ag y mae yn gweled trwy ddef- 
nyddìo y llygaid, neu yn clywed trwy ddefnyddio y clostiau. 
Ac mae ar yr ymenydd angen ymarferiad er cryt haa gym- 
maint â rbyw ran arall o'r corff*. Beth sy yn rhoi grym i'r 
Dieddwl sy yn myfyrio? Y gweitbrediad oV ymenydd. Mae 
pob cyneddf o eiddo y meddwl, deallawl neu foesol, yn 
cynnyddu trwy ymarteriad. Gwyddoch pa fwyaf a ddef« 
nyddioch ar eich braich, y daw yn gryfach, a mwy difino. 
Edrychwch ar y peroriaethydd, y modd y symuda efe ei 
fysedd ar ei oíTeryo, gyda pha gywirdeb, a braidd gyda 
chy ílymdra meddwl. Feliy y mae gyda y meddwi a weîth- 
reda yr ymenydd, Trwy arferiad mae yn ennill yr yraen- 
ydd mor holloi dan ei reolaeth, fel y gall ar anwaith fwrw 
ei han i weithrediad, neu agwedd, beb fyned i aú dyrys* 
wch. Felly gyda grssaa Cristionogol ; rhaid iddynt gyn- 
nyddu a chaél eu meithrin trwy ymarferiad. Mae yr an 
mor wrthan dysgwyi y gall y meddwl yn rbwydd a grymus 
fwrw ei han iddynt Au>y, beb ymarferiad, ag yw dysgwyl 
iddo yn rhwydd a grymus fwrw ei hnn i ujirbyw weith- 
rediad deallawl heb ymarferiad. 

Ymarferwch yn enwedig âV pethaa ag yr ydych yn fwyaf 
diflygiol ynddynt, paunbynag agyfyd y diÛíjgoddiar eich 
arferiadau blaenorol, neu dymmer eich cyfansoddiad, nea 
eich amgyichiadau. Os ydych yn agored i ry w bechod neill- 
daol,gwyliwch yno. Os ydych ddiffygiol mewn rhyw ras 
gweitbredwch hwnw, 

(1.) Tybiwch eich hod yn natarioi yn fydol-frydig, ac 
mewn perygl rhag oael eich dwyn ymaith gan gariad at y 
byd. Cauwch y portb, a phenderfynwch na wnewch er 
dim chwanegu at eich golud, na chydio maes wrth faes. 
Na wnewch ddim o'r fath, 

Beth dybiech chwi am rywun ag a elai i ddychwelyd 

Digitized by V3UOy It: 



433 

meddwyn trwy lenwi ei gell â gwin ac â phob math ô ddî- 
odydd temtiol ? Dywedech ei fod o'i bwyll. Ddim un 
radd fwy o'i bwyll nac y w y crefyddwr hwnw, yr hwn a ẃyr 
y tnedda efe i gara y byd, ac etto a â rhagddo i chwanega 
at ei olud. Nid oes arno ef angen diafol, efe a demtia ei huny 
cymmer y ffordd fwyaf effeitbiol i ddystrywioei hun. Os 
temtir chwi i feìthrin ysbryd bydol, rhoddwch yn fwy-fwy 
helaeth, rhoddwch yn fyoych, rhoddwch yn helaeth ac 
ewyllysgar, amlhewch eich rhoddion, rhoddwch at bob 
achos da, rhoddwch oll a feddoch o bethan y byd,os bydd 
angenhyny iddarostWDg yr ysbryd atgashwn. Ymddadrys- 
wch o'r brofedigaeth odrysori golnd y byd hwn. Dilynwch 
y cyngor hwn, a chewch pa fwyaf a roddoch, mai mwyaf o 
fantais a enniHwch, a'ch enaid a gynnydda mewn gras. 

(2.) Tybiwch eich bod mewn perygl cael niwed oddì- 
wrtb weniaith a balchder. Fel bòd rhesymol, rhatd eich 
bod yn gwybod hyn, a rhaid i chwi wylio. Dyna wraig a 
fedda wr sy orhoff o honi, ac a fyn ei thrwsio fel delw 
gerfiedíg a'i haddoli. Byddwch wrol, a dywedwch, " Ni 
fynaf gael fy addoli. Yr wyf fi fy hun yn addoli Dnw, ac 
ni byddaf eilun i ddyn,'* Adwaenwn rai gwragedd cref- 
yddol, ỳ rhai, pan ofynid iddynt pa fodd y gaüent wisgo 
y cyfryw a'r cyfryw wisgoedd costus, a ddywedent, "Mae 
byny i foddio fy ngwr ; mae efe yn ddyu bydol, ac am i 
Dii eu gwisgo, a gall oddef hyny, ac felly yr wyf yn ei 
foddio." Tybiwcb yn awr fod iddo adeiladu teml, a gosod 
alior ynddi, ac yna ewyllysio i chwi sefyli yno a bod yn 
dduwies iddo, ac iddo arogldarthu i ohwi, ac i rywnn ddy- 
wedyd, •• Pa fodd y mae hyn ? Tybiats y proffesech chwi 
addoli yr-Arglwydd, ac a sefwch chwi yma i gaeî eich 
addoli eich hun ?" Ac i chwi ddywedyd, •* O, gwnaf hyn 
i foddìo fy ngwr, mae efe yn ddyn annuwiol, ac ewyllysia 
i roi wneud fel hyn, a hofi^af ei foddio; gobeithiaf yn y 
fibrdd bon ei arwain yn mlaen, a dai rheolaeth ar ei fedd- 
wl, fel y gallwyf yn amser Duw ei wneud yn Gristion." 
Byddai genych gym.maint o hawl i ddywedyd hyn, ag sy 
genych i ymdrwsio yn yr holi wychder ofer hwn, a bod 
yn cilun fel hyn. COFIWCH, yr ydych yn wasanaethwr 
i Grist, ac nid oes hawi genych i roi i un dyn yr awdur- 
dod a berthyna iddo EF. Ac heblaw hyny, nid yw yr 
esgus hwn o wneud hyny i foddio eich gwr, fynychaf, ond 
twyli: gwnewch hyny i foddio eich bunan. Os tuedd» 

Digitized by VjOOQ It: 



434 

woh i fod yn faleb, gwyliwoh M yn erbyn pyrth angM* 

(3.) Os cewch eich bod yn anmharod i addef eich beian, 
torwcb trwodd, ac addefwch eich bai wrth bob an a niw*» 
eidiasoch : gwnewch byny ar bob achlyaar, nes y caffoch 
y fnddagoliaeth : cewch faddagoliaeth yn y diwedd oa 
ydych ddidwyll. Ond nid oea un ffordd arall i drechn 
eìch toeddiadaa drwg. Os porthwch y teimlad, yr ydycfa 
mor 8icr o gael eich dÌDystrio, ag y w dyn ag a gâr wirod 

ddyfod yn feddwyn, os pery i yfed. Os nad ymwada 
efe à phob peth meddwol nea a gynhyrfo ei chwant, darfa 
am dano. Felly gyda chwitbaa, os na wrthwyDebwch lle y 
mae perygl, yr ydych mor sicr o fyned i aflem á bod uffern. 

6. Gweithredweh yn benderfynol. Nid oes dim ya 
gofyn penderfyniad gymmaintâ chrefydd. Nid oeamewn 
dim arall gynnifer o bethan yn gweithredn yn erbyn dyn, 
na chynnifer o bethaa a dueddant i'w droi oddiwrlh eì 
fwriad. Rhaid i ddyn rodio yo groes i dduU y byd» er 
rhodio gyda Daw. Rhaid iddo groesi tyb y Uiaws, ao yn 
fynych dybiaa yr holl fyd,ae agos yr hoU eglwys, Os^wt 
Hn Uaw y geUir ei ddychrynn trẁy wrthwynebiad, neo ar 
y llall» ei ddena trwy weniaith, nid à rhagddo* ae ni threcha 
y pethaa a'i tynant oddiwrüi Dduw. Ychydíg iawa o 
bersooau a weithredant ddigon o wroldeb i gynsal yabryd 
gweddi. Ni all neb fwynhaa yabryd gweddi, heb gadw 
oydwybod ddidramgwydd, at Dduw a dyn. Bhaid eitfed 
am wybod» a gwneud, ei holl ddyledswydd. Os cilia yn 

01 rhag gwnead yr hyn y gwel sy ddyledswydd amo, neu 
os esgeulasa chwilio er gwybod ei ddyledswydd, Bi all 
fwynhau ysbryd gweddì, Ond mae agos pawb yn plyga 
CYmmaint i dyb y lliaws, mor hawdd i'w brawyehu gan 
elynionineu i'w cadw oddiwrtb ddyledswydd gan weniaith 
a pherswadiad cyfeiUioDi fel y tristftnt Ysbryd Daw; 
deuant i foddio ac ofni dyn, fel y dianrhydeddant Ddaw , 
ac y rhewa eu heneidìao. Rhaid i ddyn fod yn wrol a 
pheoderfynol iawn, er bod yn ddidroi yn y cyflawniad o 
dd yledswyddau dirgeU Mae dynion mor barod i esgenluso 
dyledswyddau dirgel, pan na theimlant ar y pryd yn 
wresog, fel, heb benderfyniad anghyffredin, gofalir hyd 
yn oed am y ffurf o ddyledswyddau dirgel, i raddau mwy 
neu lai, yn ol teimlad y Cristion ar y pryd. 

6. £r cynnyddu mewn gras rhaid i ddyn feddu addfÌD^ 
ẁr mawr^ Addfwynder y w amynedd dan niweidiau. Oa 

Digitized by VjOOQlC 



435 

Hoddefìi dyn ei drallodi gan wrthwyoebfad, a'i fwrw i 
owyd gan rwystrau a fwrîr i'w ffordd, gall fod yn sicr y 
llwydda Satan i'w gadw mewn cyflwr o ran ei feddwi a't 
rhwystra i gynnydda mewn gras. Mae diffyg addfwynder 
yn golled fawr yn y cymmeriad Cristionogol. Mae parod-< 
rwydd ì ddial am bob peth, yn annymnnol iawn/yn an-» 
nhebyg i Grist, ac yn ddrygionus. A dichon nad oes fawr 
o bethan yn diarfogi crefyddwyr, ao yn dystrywio en dy- 
lanwad fel y cyfryw, yn fwy na pharodrwydd i ddigio. 
Os gwna.Crìstion ei ddyledswydd, rhaid iddo ddysgwyl 
gwrthwynebiad. A thra y bo yr eglwys yn y fath gyflwr 
ag yw hi yn awr, rbaid iddo ddysgwyl cael yn fynych y 
gwrthwynebiad cryfaf oddiwrth rai y geUiddysgwyl pethan 
Uawer gwell oddiwrthynt Yn y cyfryw amgylchiadan, 
rhaid iddo ddysgu meddiannn ei enaid mewn amynedd, 
a ohaffed ei amynedd ei pberffaith waith. Pan ddifenwer 
ef» rbaid iddo ddysgn peidio difenwi drachefn; ao o» 
•rlidir ef, peidio bygwtb. 

Ymddengys y rhydd llawer bwys mawr ar en hri ea 
btinaio, a thybíant y rhaid iddynt ddiffynn en cymraer^ 
îad» er mwyn erefydd : ofnaf yr ysbryd hwn. Ymddengys 
i mi ei fod yn annhebyg iawn i ysbryd Crtst, yr hwn a'i 
DIBRI8IOOD ei hnn. Difenwyd ef, a dywedwyd poh 
drygair iV erbyn, ao etto ymddengys na ddangosodd na 
toedd i dreolio ei amser i fyned p amgyleh i chwiHo am 
awdwyr y chwedlan hyny. Ni weithredodd efe erioed fel 
pe tybiai fod ei fri» nen Iwydd ei efengyl, yn gofyn am 
iddo wnend felly. A pbaham y tybiai y gwaa ei hun 
owchlaw y mefstr» ni wn. 

y* Enwaf rai profion o ddiry wiad. 

Chwi ag a gly wsech y ddarlith olaf, a gofiwch i mi sylwl 
ar wrthgiliad, ac enwi amrywiol o bethan ag ynt brofion o 
ddiry wiad. Yn awr enwaf amry wiol o bethau ereill, ag J 
dylid ea cadw mewn golwg, fel profion o ddirywiad. 

1» Mae y dyn a flina ar gael ei aunog i roì er lledn teyrn* 
n Críst, yn diry wio yn sicr. Dywed, *' Yn awr tybiaf fy 
mod wedi rhoì gerllaw digon, ymddengys nad oes diwedd 
aroi, a bwriadaf beidio ; mae cynnifer o oruchwylwyr o 
hyd yn oasglu, mae yn bryd rhoi heibio." Os clywch 
ddyn yn siarad felly, gellwch ddibyoo Daill ai ei fod yn 
rhagrithiwr, ao oa roddodd erioed oddiar aooogaethaa 
oywir, oeo ei fod yo wrthgiUwr, ac y daéfeUia yo gyflym 

Digitizedby VjOOQIC " 



436 

isewn duwioldeb. Eglnt yw» pan roddo dyn i ddybe&ion 
oywîr, pa fwyaf a roddo, maì mwyaf y oâr roi : mae hyn 
mor wir gyda golwg ar roi, ag yw gyda golwg ar weddio. 
Oscewch ddyn yn blino rhoi i ledu teyrnas Crist, a ydyw 
y dyn hwn yn dduwiol ? Tybierei fod yn blino ar weddio, 
a dywedyd» ** Niá oes diwedd ar hyn, cystal fyddai i mi 
soi heibio yn awr ag etlo, canys os âf rbagof fel hyn, caf» 
QTn hif, weddio hoii ddyddiaa fy mywydJ' A wnelai 
rhywun ddywedyd ei fod yn ddyn duwiol? 

2. Myned yn anmharod i aiarad am grefydd» ac yn enw- 
edig i siarad am bynciau ysbrydol ac agos, sy yn brawf o 
ddirywiad. Mae crefyddwyr ieaainc, .pan yngwres eu 
cariad cyntaf yn cara tywallt eu calonaa aüan mewn ym- 
ddyddan ysbrydol. Carant siarad am bethaa y deyrnas ; a 
phan goUonten blâs ar hyn, diau y dirywiant mewn crefydd. 

8« Bod person yn llai parod i gyflawni dyledswyddaa 
crefyddoi, cyboedd, cymdeitha8ol,nea ddirgei,sy arwydd 
o ddadfeiliad. Os nad y w yn caru gweddio, darllen y Bibl, 
a nesu at Dduw, gystal, rhaid y dadfeiliamewndawìoldeb* 

4« Ymhyfrydu mwy mewn cyCarfodydd cyhoedd nao 
mewn dyle»dswyddaa a chymandeb dirgel â Daw, sj 
arwydd arail oddadfeiliad. Y rhai a fwynhant grefydd, 
ni fwynhant gymm^int mewn nn man ag ya y dirgel. Os 
teimlwch y rhaid cael cynhyrfîad cyíarfod i ennyn etch 
teimladan er rhoi pleser mewn crefyddoider, sicr eicb bod 
yn dadfeilio. 

6. Teimlo llai o bleser mewn adfywiad crefyddol, ay 
arwydd galarus o ddadfeiliad : y dyn newydd ddycbwelyd 
a ymhyfryda mewn adfywiadau. Gystal ganddo yw eael 
hanes yn y papnrau newyddion am adfywiad : mor hyfryd 
f anddo sôn am y fath dy walltiadau bendigaid oV Ysbryd. 
Ond wrth ddadfeilio mewn duwioldeb, daw yn llaiawydd- 
us am wybod am adfywiadau. Nid y w clywed am ad- 
fywìad yn awr yn peri y fath lawenydd iddo ag a wnelaî 
unwaith. Pan weloch grefyddwr yn ddiofal am hanesìoa 
am adfywiadaa»ac wrth glywed am droedigaeth pechadur- 
iaid, sicr yw eí fod mewn dadfeiiiad. 

6. Pan fo person yn ddadleugar ynghylch mesoraa er 
dwyn adfywiad yn mlaen, mae yn gwrtbgilio. Os teimlwch 
eiçh íiuii yi^myned i ofni y mesurau a ddilyna dynion da» 
ac a fenditbia Dnw, er dwyn yn mlaen adfywiadau, eglor 
yw y dadfeiUwch. Pe byddai eich calon ar y gwaitb» ynaj 

Digitized by VjOOQI^ 



l 



43T 

cyhyd ag j gweloeh yr enDÌHìr yraincaD,ac y dygirpech* 
adarìaid i mewn, ni ofalech vDghylch y moddion neilldnol 
trwy y rhai y gwneir hyny, oddieithr fód yn amlwg eu bod 
D ddrwg, ac yn sicr ni ddylech fod yn barod i feddwl ea 
od yn ddrwg ac anysgry thyrol. Ond pan weloch bobl, pwy 
bynag fyddont, yn deohrea drwg-dybio, dadlea, a digio, 
ynghylch y moddion trwy y rhai y dygir adfywiadaa yn 
mlaen, mae eo calonaa mewn cvflwr drwg. Ni ddywedaf 
hyn yn angharedig ac yn anmbarchas, ood dywedaf mai 
fel hyn y mae hi. Ni ddywed pobl byth fel hyn panym* 
drechont i ddwyn gwaith yn mlaen ; ni threnliaDt en nerth 
i feio y moddion. Edrychwch ar y dyn yna yr hwn sy 
brysar gydag etholiad, A welwch ohwi ef yn dadleu yng- 
hylch y mesaraa? Beth a ofyna efe? *'A etholwyd eiir 
hymgeisydd ni?" Nid, "A ennrllwyd yr amcan trwy hen 
'fesurau nea trwy rai newyddion?" Chwarddech am ben 
dyn a hònaì fod yn zelog iawn ynghylch dwyn achos yn 
mlaen» os y moddion fyddai ei fater penaf ef, fei pe collai y 
cwbl yn yr acÂos oddieithr iddo gael ei wneud trwy hea 
fesaraa neu rai newyddion. Chwardda y diafol yn ddiaa» 
os gallant chwerthin yn uffern, wrth gly wed dyn yn hòni 
bod yn brysar iawn gyda chrefydd, ac yn hoffi adfy wiadaa 
yn fawr, ac etto yr holl amser yn edrych rhag i ry w fesuraa 
newyddìon gael eu harfer. Níd yw y fath ymddygiad yn 
náturiol, ac ni hydera pobl yn y fath zel dros adfywiadaa* 
YI. Dangosaf y modd i ochelyd dadfeiltad. 

1. Rhaid i chwi addef y gwelwch eich bod mewn dad* 
feiliad, Un o'r anhawsderan mwyaf gyda gwrthgilwyr, 
yw gwnead iddyjit deimlo eu bod yn wrtbgilwyr; uiaent 
o hyd yn ymesgosodi. Ni addefant eu bod hwy yn y cyf* 
Iwr hwn. Pa mor eglur bynag y desgrifir cyflwr gwrth-' 
gilwyr, maent yn anínharod iawn i addef y golygir hwy; 
ond hyd nes yr addefonthyn, nid oes diwygiad. 

2. Cymmwyswch atoch eich hunan yr oll a ddywed 
Duw wrth wrthgilwyr, fel pe chwi fyddai yrunigddyD yn 
y byd sy yo y cyflwr hwnw. 

3. Chwiliwch beth oedd yr achos cyataf o'ch gwrthgil- 
iad, a rhoddwch ef i fyaa. Cewch fod yr achos cyntaf hwn 
yn fyoych Ue na thybiech, yn rhywbeth a elwch chwi yn 
beth bychan, neu yr ymdrechwch wnend eich hnn i greda 
nad oedd yn bechod. Cadwyd lliaws i lawr fel hyn, ac» 
efallai, ymdrechent yn galed am santeiddhadi tra yn glyna 

2o 

Digitized by VjOOQlC 



438 

wrth ry w eilun hofr,iiea ryw bleser cnawdol. Adwaenwn 
ddyn a barhaodd i ddiífyon y^arferiad o fyglys, nesi jddo 
ddyfod yn chwant, a dystrywio eî ysbryd gweddi ef. Arfer 
rhyw air tyner, ei alw yn gysnr nen yn feddygîniaeth, nea 
hyd oed ei fedyddio à rhyw enw cristionogol, a'i alw yn 
fendith o eiddo Rhaglaniaeth, ni wna y tro : ni eilw Daw 
ef felly. Ceidw Uawer co hnnain mewn dadfeiliad, a ffog- 
iant na wyddant pa fodd y maent felly ; " Ni allaf ddy- 
wedyd paham yrwyf cyhyd mewo tywyilwch/' pan dreol- 
lant arian Dow î borthi eo chwant nen ea balchder. Ceidw 
Dow hwynt o hyd yn mhell, a gwga arnynt pan weddiont, 
nes iddynt chwilio allan a aymnd achos eo dadfeiiiad. 

4. Ymadewch á'ch eilonod. Beth bynag a gafibch sy 
yn tynn eich meddwl^ac yn eich tyno oddiwrth wasanaetha 
Dow, symndwch ef os gellwch. Os dodrefnyn ydy w, ym- 
adewch ag ef ryw fibrdd; gwell ei roi ymaitb, ei werthn, 
neu ei losgí nac iddo sefyll rhyngoch â Dow. 

ô. Gofalwch fyned o'r newydd at Grist am faddeaant, a 
heddwch â Daw. Ewch ato fel yr aethoch y tro cyntaf, fel 
pechadar eoog a chondemniedig, yn haedda nfiern yn fwy 
nac erioed, Ewch at y fiynnon hon,a agorwyd i dŷ Dda- 
fyddy i bechod ac i aflendid. Addefwch eich beian yn onest, 
a gadewch hwynt, ac fel hyn dychwelwch at Ddow, ac efe 
a drogarba wrthych, a iachâ eich gwrthgiliadao, ac ni 
ehofia eich pechodao mwy. 

Noäiadau, — 1. Nid oes y fath betb â sefyll yn yr nn fan 
gyda cbrefydd. Siarada pobl fel pe byddai crefydd yn 
chywbeth y gallant ei gnddio a'i gadw, fel y coddiant dân 
i'w gadw pan elont i gysgo, ac yna pan ddefiröont yn y 
bore, cael gwely da o farwor, parod i gynnen drachefn : 
eamgymmeriad y w hyn oll ; nid dyna y fath beth y w cref* 
ydd. Ufodd-dod i Ddow yw crefydd ; a phan na bo dyn 
yn ufaddbau, ni fedda grefydd. 

2, Mae y dyb y cynnydda dynion mewn gras yn ystod 
«n dirywiad, yn arswydos. Clywais bobl yn fynych yn 
dywedyd, y rhaid i adfywiadau ddarfod, mewn trefn i roi 
amser i bobl wreiddio. Nid oes dim yn wrtbonach na 
thybied y gall dyn gynnyddn mewn crefydd, pan mewn 
dirywiad : mae ei holl rediad yn groes. 

d. Ychydig sy yn cynnyddu mewn gras. Rhyfedd cyn 
lleied gyDDydda y cyfiredinolrwydd o grefyddwyr mewn 
gras. Nid ambeuaf, pe gwnelai dynion fel y gallent, a rboî 

Digitiied by VjOOQlC 



î 



439 

i'r peth y sy\w a ddylent, y cynnyddai crefyddwyr (wy 
mewo gras mewn cbwech mis nac a wnant yn awr yn eu 
holl fy wyd, Gallent wnead mwy i symud yr hyn sy ddrwjr, 
a meithrin yr hyn sy dda. Un achos mawr na chynnydda 
pobl mewn gras, yw y dyb gyfeiliornus sy ganddynt am 
grefydd.Edrychwyd gormod ar grefydd fel rhywbeth ar wa- 
hanoddiwrth nfndd-dod i Dduw ; gan hyny eistedda pobl 
mewn segurdod, a 'dysgwyliant i Dduwweithio ynddynt, 
n lle ymosod i weithio i ufuddbaa i Dduw. Mae y dyb 
on am iygredîgaeth naturiol (phyúcal)^ ac adenedigaeth 
naturiol, a santeiddhad natnriol, yn felldith fawr iV eglwys. 
Paîr i grefyddwyr grwydro, a rhwystra eu cynnydd mewn 
gras. Gynnifer, yn Ue ymosod yn wrol i ufuddbau i 
Dduw, a gosod eu gwynebau fel callestr yn erbyn pob 
pechod, gan benderfynu tori i lawr bob ben arfer a chyf- 
eiUach ddrwg, trwy barhau i'w gwrthwynebu, a ymoilyngant 
gyda y ffrwd, ac a ddysgwylìant gael eu codi adref i ogon- 
iant yn y duH diog hwn, heb ymdrechu. 

4. Gwelwn fod gweinidogion yn feius íawn. Gyn lleied 
a drafferthant i hySbrddi crefyddwyr ieuaiuc. Éwch yu 
awr iV manau lle y bu yr adfy wìadau mwyaf, a beth a wel- 
wch? Yn lle cael y crefyddwyr ieuainc wedi eu hadeìladu 
yn eu santeiddìaf fiydd, yn cynnyddu mewn gras, ac yn 
harddu atbrawiaeth Duw ein lachawdwr, clywch bawb, 
hen ac ieuanc, yn cwyno o herwydd oerni cyffredinol. 

*'0! mae yn amser marwaidd iawn, ymddengys fod ein 
heglwys ni yn cysgu yn drwm,ni wn beth a ddaw," Pan» 
pe buasai gweinìdogion yn gweithio pan oedd adfy wiad» a 
phe bnasent, ar ddyfodiad crefyddwyr ieuainc i mewn, yn 
eu byflTorddi i woithio, yn dysgu iddynt y modd ì gyn- 
nyddu mewn gras, yn nodi iddynt eu peryglon, yn ceryddu 
eu beiau mewn pryd ac mewn cariad, gallasent fod yn 
Gristionogion cynnyddol, yn anrhydedd i Grist, a chryf- 
der i> achos, a gallasai yr adfy wiad gael ei estyn, ac eneid^- 
ian gael eu hachub, byd heddyw, Vn awr, ar ddwylaw 
pwy y gofynir eu gwaed ? Un rheswm mawr paham y 
gwna gweinidogion gyn lleied i beri i grefyddwyr ieuaine 
gynnyddu mewn gras, yw, y cynnyddant cyn lleied eu 
hnnain. Dywedaf hyn yn garedig, ond dylwn ei ddyr 
wedyd yn onest, wrth fy mrodyr. Llafuriant gymmaint 
i gynnyddu mewn gwybodaetb, ac felly yn fynych ni 

Digitized by VjOOQ lC ____ 



440 

cfayDnyddant mewn gras, fel mae yn ofynol ìddynt wneud, 
er arwain yr eglwys yn mlaen mewn profiad crefyddol. 
lííd ymaflant yn y mater yn gyflawn, fel y gallont 
ddyfud allan o ddyfnderau profíad ysbrydol, a dysgo yr 
eglwys. Ni ddy wedaf mai feily y mae pob gweinidog, ond 
eglur y w fod Hawer felly. 

ô. Oddieithr i weinidogion gynnyddn mewn gras, nf all 
yr eglwys gynnydda. Gall gweinidogion bregetbn y gwir- 
ionedd, ond nid ánt i mewn i brefíad Cristionogion, er 
gallu cyfarfod á'u hangen, a dywedyd wrthynt bedi ì 
wneud yn eu hamrywîol amgylchìadau ysbrydol, er eu 
rhybuddio o'u perygl, a dywedyd wrtbynt y modd i'w 
gyfarfod neu ddianc rbagddo, Rbaid fod profiad gan y 
gweinidog, neu ynte bydd y dall yn tywys y dall. *' Yr 
un fath offeiriad á phobl/' sy ddywediad a seiliwyd ar 
egwyddorion athroniaeth gywir. 

6. Dylai gweinidogion íeuaínc ymërechu oynnyddu 
mewn gras. Cefais i lawer o wýr ieaainc beidio myned dan 
barotoad iV weinidogaetb o herwydd profîad ereill o byny. 
Daeth ereill i feddwl, y rhaid iddynt roi heibio fyfyrio 
neu golli eu duwi&ldeb: ni raid hyn,ond iddynt ddechreu 
yn iawn. O ! na allwn wneud i'r hoU wýr ieuainc glywed 
hyn. Ni raid iddynt ddadfeilio wrtb barotoi i'r weinidog- 
aeth. Ac etto gynnifer sy yn dyfod o atUrofa â chalonau 
mor gelyd â muriau yr athrofa, ac erbyn yr amser y deuant 
alian, mae en duwioldeb bron darfod. Gallant gadw ym- 
ddang08iad,am eu bod yn weinidogion.pan mae ynamlwg 
i bawh fod eu duwioldeb bron ddiffoddi. Mae hyn yn beth 
galarus ; ond mae angen ei ddywedyd. Pe cyfarfyddwn â 
myfyrwyr, a chael nachynnyddantmewn gras, cynghorwn 
hwynt, er dim i beidio myfyrio, a phcidio meddwl myned 
i'r weinidogaeth, oddieithr iddynt adennill en hysbryd o 
ddnwioldeb cynnyddol: ni wnant ond drwg: gweü bod 
hebdd;jfnt, Arweiniant yr eglwys yn ol, yn hytrach nac 
yn mlaen. Canlyna yr eglwys y gweinidog, ac os tywysa 
efe hwy oddiwrth Dduw, gwell iddynt fod heb weinidog: 
rhaid i*r eglwysí wylio yn erbyn y drwg hẃn. Dywedwn 
wrth wýr ieuainc, yn onest, ond yn bynaws, am iietdio 
bod yn weinidogion, os nad ynt Gristionogion cynnyddol. 

Pan deimlo Cristionogion yn gyffredinol hyn, ao y 
gwyliont dros wŷr ieuainc, ac yr ystyrio gwŷr ieoaine y 
gwylia yr eglwys ar eu holl gamrau, gan eu gwasga at 

Digitized by VjVJOy IV:: 



441 

ddyleflsiTydd, ac i fyw 'yn santaidd, yna ceir rhes o 
weinidogion i droi y byd; ac ddim hyd hyny. Cyhyd ag 
mai at oleno deall gwŷr ienainc yr ymdrechir, heb ofaln 
ftm ^rteithio ea teimladau moesol, ni all yr eglwys byth 
droi y byd. A oes vn ein hathrofeydd ymdrechion mawr 
i feitbrin teimladau moesol y myfyrwyr? Apeliaf at bob 
gwr ieuanc a fa yno: at wybodaeth yr ymdrechir; mae 
yr holl lafur at oieao y deall. Cyll dyn ieuanc lawer o'í 
ysbrydolrwydd yn fuan ; ac os na wel ei berygl mewn 
pryd, a newid ei arferion, cyll ei grefydd« Cynnydda ei 
wybodaeth, ond â ei galon yn anialwch. Tra yn yr ath- 
rofa, gŵyr nad yw fel y dylai, ond dywed wrtho ei hun, 
"Pan ddelwyf i fyfyrio dawinyddiaeth, yna deffroAf, a 
byddaf yn ddnwioldeb oll." 

Ond och 1 pan ddelo raewn modd oer i fyfyrio dawin- 
yddiaeth, heb brofiad, caiíFy cynnydda ei ysbrydolrwydd 
cyn lleied â phe myfyriai Ëuclid. Vna â rhagddo, dysga 
ysgrifenu pregeth dlws, a sefyll ac ystumio wrth reol, a 
phregethu ei ysgrifen oer a ffurfíol, yr hon nid oes mwy 
o Dduw ynddi nacoedd yn yllòaur: yrachosyw,ni fedda 
efe yr Ysbryd Glân. Nid y w' Daw gydag ef, ac ni all fod, 
pan mae ei yraenydd yn fwy na*i galon. Pafodd y gall y 
fath weinidogaeth droi y byd ? Rhaid deall y mater hwn 
yn gyfirediool. Rhaid i GymdeithasAddysg, gweinidogion, 
á'r eglwysi edrych at hyn, rhaid ì wŷr ieaainc eu hanain 
edrych at hyn, a rhaid iddynt deimio fod yr eglwys a'i 
llygaid arnynt, ac yn dysgwyl iddynt hwy feddu duwioldeb 
dwys, neu ynte ni throir y byd byth. 

7. Er cael adfywiad mae yr an mor ofynol pregethti 
i grefyddwyr, a'u dysgu hwy i gynnydda mewn gras, ag y w 
pregetha i bechaciariaid, a pheri iddynthwy blygu i Ddaw. 
Ymddengys y tybia Ilawer, os gellir troi pobl, fod yr amcan 
wodí ei ennill, ac y cynnyddant mewn gras, o ganlyniad, 
heb un cyramorth neillduol. Oud y gwir yw, na bydd i 
grefyddwyrieuainc gynnyddu mewn gras,osna phregethir 
yn briodol iddynt, mwy nac y try pechaduriaid at Dduw, 
08 na phregethir yn briodol iddynt Mae y gwirionedd, 
yn ilaw yr Ysbryd Glân, mor hanfodol îV naìll ag Vr Uall, 
Os try efe bechadur, mae hyny trwy ddefnyddio y gwir- 
ioneddau a bregethir ag ynt addas i hyny. Ac os pair efe 
i grefyddwr gynnyddu mewn gr^Sÿ rhaid iddo ddefnyddio 
y gwirioneddan a bregetbir ag ynt addas i hyny. Dibyna 

Digitizedby VjOOQlC • 



442 

parhad sant mor faoliol ar gael gwirioDedd addas i'w gyflwr, 
^S y gwaa edifeirwch pechadiir ar gael gwirionedd addas 
i'w gyflwr yntau. Hyd nei y rhoddo Cristionogion beibio 
yn hollol y dyb am grofydd natariol (physicaí), a deail mai 
ufnddhaa i'r gwirionedd yw santeiddbady níd à yr eglwys 
rhagddi. Esgealuswyd y mater hwn mewn rhai cyfarfod- 
ydd gohirîedig, lle yr amcanai y pregethu agos oll at droi 
pechadnriaid. Yn ycyfryw gyfarfodydd» dylaí fod hanner 
y pregetba o leiaf, i'r eglwys, Dylid ei gymbwyso at eu 
cyflwr: rbaid pregetba i'r eglwys, ile y mae hi, megis y 
rhaid pregetbu i bechaduriaid, Ue y maeni hwy. 

8. Paham y peidia adfywiadau. Pan fo adfywiad, ac y 
bo Cristionogion yn efl^ro, ac y deoant i ryw fan a dim yn 
mhellach, dìaa y derfydd adfywiad. Os cedwir yr eglwys 
i fyned rhagddi, ni phaid yr adfywiad, Os bydd i'r addysg- 
iadau a roddir, aV mesuraa a ddilynir, gadw yr eglwys i 
fyned rhagddi» aV crefyddwyr ieuainc i gynnyddu mewii 
gras, á y diwygiad rhagddo. Parbaed y gweinidog i breg" 
ethu y gwir i'r bobl lle y maent, mýned wybod yn gywir, 
o bryd i bryd, gyflwr yr eglwys, a beth sy angen arnynt, a 
thrinied hwynt yn gyfatebol, ac na adawed iddynt sefyll o 
eisiau çael eu chwilio, a'u hannog yn mlaen yn eu gyrfa, a 
gall yr adfywiad gryf haa yr holl amser. Pe gellid cadw 
yr eglwys, a chrefyddwyr ieuainc, o flbrdd pecliadariaid, 
a'a cadw i gynnyddu yn barbans mewn santeiddrwydd» ni 
pheidiai yr adfywiad byth. 

O frodyr, da fyddai genyf pe meddech chwi amynedd, a 
minnau nertb, i fyned rhagom yn mbellach, am fod cyn- 
nifer o bethaa yr hofl^wn eo trin cyn gadael y mater pwysig 
hwn. Ond os arbeda Dow fy einíoes, gobeitbiaf gael cyfle 
etto i'w dwyn o'ch blaen^ pan ddycbwelwyf i'r ddinas 
ddiwedd y flwyddyn. 



itizedbyG00gle 




443 
CYNNWYSIAD. 

DARLITH l.-^Beth yw Aélfywiad mewn Ct^fydd. Ta dal. 
Beth nad yir adfywiad^Betb ydyw— T gweithredydàion a ddef-. 

Dyddir wrth ei ddwyn yn mlaen ..••• •••• ft 

DARLITH IL— Pa hrydy mae aélfywiad i'w ddysgwyh 
Pa bryd y mae nnfiren adfywiad — Pwys adfywiad pan fo ei angen— 

Pa bryd y gellir dysgwyl adfywiad crefyddol IS 

DARLITH in.— F modd i Weithreda er ead Aifywiad. 
Betb yw braenara braenar — T modd I wnead hyny •••• ••••••• 81 

DARLITH IY.—Gweém Iwyddiamnts. 
Beth yw gweddi Iwyddìannus — Rbai o'r petbao banfodol i weddl 
Iwyddiannofl — Rbai o'r rhesymaa pabam y gofyna Dow y fatb 

weddi— Bod y cyfry w weddi yn llwyddiannos. • • 43 

DARLITH W.^GweddiyF/ydd. 

Fod ffydd yn ammod anbebgorol i weddi iwyddiannas — Beth ydym 

i greda pan weddiom — Pa bryd y dylem weitbreda y ffydd hoo 

— Fod y fath bon o ffydd mewn gweddi, yn wastad yn cael y fen- 

djth a geisir^Pa fodd y deown i delmlad yn yr bwn y gallwn 

weitbredu y fath ffydd — ateb gwrtbddadleaon ••••••••• 63 

DARLITH Yi.^Yêbryd Gweddi. 
Am ba Tsbryd y Defarir yn y geiriau byn, *' Mae yr Tsbryd befyd 
yn G^nnortbwyo ein gweiidid ni*' — Beth a wna yr Tsbryd droaom 
— Paham y gwna Ëfe yr hyn a ddywed y teatun — Pa fodd y 
gwoa efe byny — Graddau ei .ddylanwadau — Pa fodd mae gwa. 
baniaetbu ei ddylanwadau ef oddiwrth ddylanwadau yabrydion 
drwg — Pa fodd y mae i ni gael dylanwadaa yr Tsbryd OiAn— 

Pwy a all ddysgwy 1 ei ddylan wadau 79 

DARLITH \\l.'-Llamver chwi (tr Ysbryd. 
T gall personau gael Tsbryd Daiv — T dylent fqd yn llawn o^r 
Tsbryd — PabAro na feddir yr Tsbryd — Euogrwydd y rbai na 
feddant Tsbryd Diiw — Canlyniadau bod hebyrTsbryd •••••• 97 

DARLITH VUl.^Cÿfaffodydd Gweddio. 
Dyben Cyfarfodydd Gweddiü — T dull i*w cynnal — Amrywiol o 

bethau a ddioystriant yr amran o'u cynnal 115 

DARLITH ìX.—Mtíddion Vw harfeìy'dgydaphechadiariaid. 
Pa betbaa y mae Cristìonogion i'w tystío dros Dduw — T modd y 

maent i dystio 130 

DARLITH X.^Fod doethineb yn qfynol i ennill eneidtau. 
T modd y dylai Cristionofl:ion ymdrin ft pbecbaduriaid diofal — T 
modd y dylent drio pecbadariaid deffroedigf a pbechaduriaid 

argyhoeddedig • • 144 

DARLITH XI.— Y bydd gweinidog doeth yn llwyddiannus. 
Fod y cyflawniad iaun o ddyledswyddau gweinidog yn gofyn 
doethineb mawr — Fod graddau y llwydd yn y cyflawniad o1 
ddyledswyddau, yn gyffredin, yn daogos y radd o ddoetbineb a ' '^\ 
weitbredodd ••; 161 

Digitized by VjOOQ lC — 




444 

DARLITH Wh^YmoddibregethuyréifHimí^Tuáàl. 
Amrywrol o ysgrythyrau ag a briodoUnt druedif? aetb i ddyo — Mae 
byn yn gysoD ag ysgrythyrau ereìll ag a briodolaDt droedigaetb 
! Dduw — Amrywiol o bethau pwysig gyda golwg ar bregetbu 
yrefeogyl 180 

DARLITH Xllí,—Ymodd i eglwyti gynnorthwyo gweinidogion. 
Pwys cydweithrediad eglwyai er perí a dwyo yo mlaeo adfywiad — 
Amrywiol o bŵtbau y rbaid i eglwysi ea gwneod,o8 mynaot gael 

adfy wia4« a cbynnortbwyo eu gweinidogioD • • 207 

DARLITH ^W.—Mesurau er ead adjywiad.. 
Ni sefydlodd Daw unrbyw gyfuodraeth neilldool o foddion i'w 
defnyddio— Yn raddol y daeth ein dull presenol ni o addoliafd oy 

faoedd i arferiad trwy ddUyniad o fesurau newydtiion 333 

DARLITH XV,—Rhwystrau arffordd a^ÿUfiadau. 
Mae adfywiad crefyddol yn wattb mawr— Amrywiol o bethau « 
aliant beri attaliad arno^Betb raid wneud er parhad adfywiad 356 
DARLITH ^^yi.-^YrangenrhẅdrwyddoumdẄd'ieffaUh, 
Yr ydym i gydsynio mewn gweddi— Yr ydym i gydsynio yn mbob 

petb banfodol i> feoditb a geisiom 285 

DARLITH Xyil.— Cyniron ga» i beehaduriaid, 
Yr aogen a'r dyhen o addysgn pechadui iaid dan wasgfa — Mae y 
eyfryw becbadorìaid yn wastad yn ceisio cysor — Y cysoroo gan 

a roddír yo fynych • • • . . « 307 

DARLITH ^Ym.—Csfarwÿddiadau i bechaduriaid. 
Pagyfarwyddyd syynbriodol i'wroi i becbaduriaîd pan ymofynant 
am iachawdwrîaetfa^Pa ateb sy yn briodol iddynt — ^Amrywiol o 
gamgymmeriadau y mae pechaduriaid dan wasgfa yn doeddol i 

syrtbio iddynt 336 

DARTiITH XÌX,-^Cí/faru;yddiadau i ddychweledigion. 
Amrywiol o bethau gyda golwg ar obeithion dychweledigion ieu- 
lünc — Amry wio) o betbau yngbylch gwneuthor proŵ>8 o grefydd 
— Ypwys o roi cyiarwyddiadao cywir i ddychweledigion ieniiinc 
— ^Betb na ddylid ddysgo ìddynt-^Betb ddylid ddysgu iddynt — 
Pa fo<1d y dylal aeiodau eglwysig drin dyehweledigion ieBainc • . 355 
DARLITH XX.— Cy/arwÿddiadau i ddÿchwehdigion ieuaine. 
Amrywiol o betbau ynghylrh y rlnii y dylid addysgu dychweledigion 
ieuaÌDC — Y modd y dylai yr eglwys eu trin — Rhai o'r drygau a i382 

godantoddiar addysgdiífygiol wrtb ddecbreu erefydda « 

DARLITH XXÌ-^Gwrthg{lw3fr, 
Pwy ynt wrtbgilwyr — Rhai o acboaion gwrtbgiliad — Rbai o gan* 

lyniadaa gwrthgiliad •*. •. • •• 403 

DARLITH XXìL'^Cífnnydd mewn gras. 
Betbaolygir wrtb gynnydd mewn gras— -Rhai o'r pethan ag narf 
ynt brofion o gynnydd raewn gras — Profion o gynnydd meiwn 
graa — Profion o ddirywiad mewn gras — Y moddi ddiancrbag, 
neuddyfod o, gyflwroddadleiUad mewnduwioldeb,... •• ••.. 418 



B. OfilPFlTHS, ABQKAFFTDD, ABBBTAWT. 

Digitized by VjOOQlC 



Digitized by VjOOQlC 



itizedbyG00gle 



Digitized by VjOOQlC 



Digitized by VjOOQlC 



f 



